Brennu-Njáls saga 


Index 


Brennu-Njáls saga 
1. kafli 
2. kafli 
3. kafli 
4. kafli 
5. kafli 
6. kafli 
7. kafli 
8. kafli 
9. kafli 


48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
717. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 


kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 


57 
58 
60 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
69 
71 
12 
12 
14 
15 
16 
77 
18 
19 
80 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
92 
92 
94 
95 
96 
97 
97 
100 
105 
107 
107 
109 
112 
113 
114 
114 
114 


98. kafli 
99. kafli 


100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 


kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 


117 
119 
120 
122 
122 
124 
125 
126 
127 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
141 
143 
144 
145 
147 
149 
150 
150 
151 
153 
156 
159 
160 
162 
163 
165 
168 
169 
170 
172 
174 
175 
176 
182 
182 
185 
190 
193 


148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 


kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 
kafli 


194 
195 
197 
198 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
209 
210 


Brennu-Njáls saga 


1. kafli 


Mörður hét maður er kallaður var gígja. Hann var sonur Sighvats hins rauða. Hann bjó á Velli á 
Rangárvöllum. Hann var ríkur höfðingi og málafylgjumaður mikill og svo mikill lögmaður að engir 
þóttu löglegir dómar dæmdir nema hann væri við. Hann átti dóttur eina er Unnur hét. Hún var væn 
kona og kurteis og vel að sér og þótti sá bestur kostur á Rangárvöllum. 


Nú víkur sögunni vestur til Breiðafjarðardala. Maður er nefndur Höskuldur. Hann var Dala-Kollsson. 
Móðir hans hét Þorgerður og var dóttir Þorsteins hins rauða, Ólafssonar hins hvíta, Ingjaldssonar, 
Helgasonar. Móðir Ingjalds var Þóra, dóttir Sigurðar orms í auga, Ragnarssonar loðbrókar. Unnur hin 
djúpúðga var móðir Þorsteins rauðs, dóttir Ketils flatnefs, Bjarnarsonar bunu. Höskuldur bjó á 
Höskuldsstöðum í Laxárdal. 


Hrútur hét bróðir hans. Hann bjó á Hrútsstöðum. Hann var sammæður við Höskuld. Faðir hans var 
Herjólfur. Hrútur var vænn maður, mikill og sterkur, vígur vel og hógvær í skapi, manna vitrastur, 
hagráður við vini sína en tillagagóður hinna stærri mála. 


Það var einu hverju sinni að Höskuldur hafði vinaboð og þar var Hrútur bróðir hans og sat hið næsta 
honum. Höskuldur átti sér dóttur er Hallgerður hét. Hún lék sér á gólfi við aðrar meyjar. Hún var fríð 
sýnum og mikil vexti og hárið svo fagurt sem silki og svo mikið að það tók ofan á belti. 


Höskuldur kallar á hana: "Far þú hingað til mín," sagði hann. 

Hún gekk þegar til hans. Hann tók undir hökuna og kyssti hana. Síðan gekk hún í braut. 
Þá ræddi Höskuldur til Hrúts: "Hversu líst þér á mey þessa, þykir þér eigi fögur vera?" 
Hrútur þagði við. Höskuldur talaði til annað sinn. 


Hrútur svaraði þá. "Ærið fögur er mær sjá og munu margir þess gjalda. En hitt veit eg eigi hvaðan 
þjófsaugu eru komin í ættir vorar." 


Þá reiddist Höskuldur og var fátt um með þeim bræðrum nokkura hríð. 


Bræður Hallgerðar voru þeir Þorleikur, faðir Bolla, og Ólafur, faðir Kjartans, og Bárður. 


2. kafli 


Það var einu hverju sinni að þeir bræður riðu til alþingis, Höskuldur og Hrútur. Þar var fjölmenni 
mikið. 
Þá ræddi Höskuldur við Hrút: "Það vildi eg bróðir að þú bættir ráð þitt og bæðir þér konu." 


Hrútur svarar: "Lengi hefir mér það í hug verið og hefir mér þó tvennt um sýnst. En nú vil eg gera að 
þínu skapi eða hvar skulum við á leita?" 


Höskuldur svaraði: "Hér eru nú höfðingjar margir á þingi og er gott um að velja en þó hefi eg í einum 
stað á stofnað fyrir þína hönd. Kona heitir Unnur og er dóttir Marðar gígju, hins vitrasta manns, og er 
hann hér á þingi og svo dóttir hans og mátt þú nú sjá hana ef þú vilt." 


Og annan dag eftir er menn gengu til lögréttu sáu þeir konur úti hjá Rangæingabúð, vel búnar. 
Þá mælti Höskuldur við Hrút: "Þar er hún nú Unnur er eg sagði þér frá eða hversu líst þér á hana?" 
"Vel," sagði hann, "en eigi veit eg hvort við eigum heill saman." 


Síðan ganga þeir til lögréttu. Mörður gígja mælti lögskil að vanda sínum og gekk heim til búðar sinnar. 
Höskuldur stóð upp og Hrútur og gengu til búðar Marðar og inn í búðina. Mörður sat í innanverðri 
búðinni. Þeir kvöddu hann. Hann stóð upp í mót þeim og tók í hönd Höskuldi og settist hann niður hjá 
honum en Hrútur sat hið næsta Höskuldi. 


Síðan töluðu þeir margt og komu þar niður ræður Höskulds að "eg mæli til kaupa við þig. Vill Hrútur 
gerast mágur þinn og kaupa dóttur þína og skal eg eigi mitt til spara." 


Mörður svaraði: " Veit eg að þú ert höfðingi mikill en bróðir þinn er mér ókunnigur." 
Höskuldur mælti: "Framar er hann en eg." 
Mörður mælti: "Mikið munt þú þurfa fram að leggja með honum því að hún á allan arf eftir mig." 


"Eigi þarf og lengi að bíða hvað eg skal á kveða," sagði Höskuldur, "hann skal hafa Kambsnes og 
Hrútsstaði og upp til Þrándargils. Hann á og kaupskip í siglingum." 


Hrútur talaði þá til Marðar: "Hugsa svo um bóndi að bróðir minn mun mér mjög hafa fram haldið fyrir 
ástar sakir. En ef þér viljið gera málið að álitum þá vil eg að þér gerið kostinn." 


Mörður svaraði: "Hugsað hefi eg kostinn. Hún skal hafa sex tigu hundraða og skal aukast þriðjungi í 
þínum garði en ef þið eigið erfingja þá skal vera helmingarfélag með ykkur." 


Hrútur mælti: "Þenna kost vil eg og höfum nú votta við." 


Síðan stóðu þeir upp og tókust í hendur og fastnaði Mörður Hrúti dóttur sína Unni og skyldi boð vera 
hálfum mánuði eftir mitt sumar að Marðar. 


Nú ríða þeir heim af þingi hvorirtveggju og ríða þeir vestur hjá Hallbjarnarvörðum. Þá reið í mót þeim 
Þjóstólfur, son Bjarnar gullbera úr Reykjardal, og sagði þeim skipkomu í Hvítá og var þar kominn út 
Össur föðurbróðir Hrúts og vildi að Hrútur kæmi til fundar við hann sem fyrst. En er Hrútur spurði 
þetta þá bað hann Höskuld fara til skips með sér. Höskuldur fór og þeir báðir. 


En er þeir komu til skips fagnar Hrútur Össuri frænda sínum vel og blíðlega. Össur bauð þeim inn í 
búð að drekka. Síðan var tekið af hestum þeirra og gengu þeir inn og drukku. 


Hrútur mælti til Össurar: "Nú skalt þú ríða vestur með mér frændi og vera með mér í vetur." 


"Eigi hendir svo," sagði hann, "því að eg segi þér lát Eyvindar bróður þíns en hann leiddi þig til arfs á 
Gulaþingi og munu nú taka óvinir þínir ef þú kemur eigi til." 


"Hvað er nú til ráðs bróðir?" sagði Hrútur, "þykir mér nú vandast málið er eg hefi áður ráðið brúðlaup 
mitt." 


Höskuldur mælti: "Þú skalt ríða suður til fundar við Mörð og bið hann að þið skipið máldaga annan og 
sitji dóttir hans þrjá vetur í festum. En eg mun ríða heim og flytja vöru þína til skips." 


Hrútur mælti: "Nú vil eg að þú takir mjöl og við og slíkt annað sem þér líkar af varningi." 
Hrútur lét taka hesta sína og reið hann suður en Höskuldur reið heim vestur. 


Hrútur kom austur á Rangárvöllu til Marðar og hafði þar góðar viðtökur. Hrútur sagði Merði allt efni 
sitt og bað hann ráð á leggja. 


Mörður mælti og spurði hversu mikið fé það væri. 

Hrútur sagði vera tvö hundruð marka ef hann fengi allt. 

Mörður mælti: "Mikið er það í móti erfðinni minni og skalt þú víst fara ef þú vilt." 
Síðan breyttu þeir máldaganum og skyldi Unnur sitja þrjá vetur í festum. 


Nú ríður Hrútur til skips og er við skip um sumarið þar til er búið var. Höskuldur færði fé allt til skips 
það sem Hrútur átti. Hrútur fékk Höskuldi í hendur fjárvarðveislu sína vestur þar meðan hann væri 
utan. Reið Höskuldur heim til bús síns. 


Litlu síðar gaf þeim byr og sigla þeir í haf. Þeir voru úti þrjár vikur og komu að við Hernar á 
Hörðalandi og sigldu síðan austur til Víkur. 


3. kafli 


Haraldur gráfeldur réð fyrir Noregi. Hann var sonur Eiríks blóðöxar Haraldssonar hins hárfagra. 
Gunnhildur hét móðir hans og var dóttir Össurar tota. Þau höfðu aðsetur austur í Konungahellu. 


Nú spurðist skipkoman austur þangað til Víkurinnar. Og þegar er þetta fréttir Gunnhildur spurði hún 


eftir hvað íslenskra manna væri á skipi. Henni var sagt að Hrútur hét maður og var bróðursonur 
Ossurar. 


Gunnhildur mælti: "Eg veit gjörla. Hann mun heimta erfð sína en sá maður hefir að varðveita er Sóti 
heitir." 


Síðan kallar hún á einn herbergissvein sinn er Ögmundur hét: "Eg vil senda þig norður í Víkina á fund 
Össurar og Hrúts og seg að eg býð þeim báðum til mín í vetur og eg vil vera vinur þeirra. Og ef Hrútur 
fer mínum ráðum fram þá skal eg sjá um fémál hans og um það annað er hann tekur að henda. Eg skal 
og koma honum fram við konunginn." 


Síðan fór Ögmundur og kom á fund þeirra. En þegar er þeir vissu að hann var sveinn Gunnhildar tóku 
þeir við honum sem best. Hann sagði þeim erindi sín af hljóði. 


Síðan töluðu þeir ráðagerðir sínar frændur leynilega og ræddi Össur við Hrút: "Svo líst mér frændi sem 
nú munum við hafa gert ráð okkað því að eg kann skapi Gunnhildar. Jafnskjótt sem við viljum eigi 
fara til hennar mun hún reka okkur úr landi en taka fé okkað allt með ráni. En ef við förum til hennar 
þá mun hún gera okkur sæmd slíka sem hún hefir heitið." 


Ögmundur fór heim. Og er hann fann Gunnhildi sagði hann henni erindislok sín og það að þeir mundu 
koma. 


Gunnhildur mælti: "Slíks var von því að Hrútur er vitur maður og vel að sér. En nú haf þú njósn af nær 
er þeir koma til bæjarins og seg mér." 


Þeir Hrútur fóru austur til Konungahellu. En er þeir komu þar gengu í mót þeim frændur og vinir og 
fögnuðu þeim vel. Þeir spurðu hvort konungur var í bænum. Þeim var sagt að hann var þar. Síðan 
mættu þeir Ögmundi. 


Hann sagði þeim kveðju Gunnhildar og það með að hún mundi eigi bjóða þeim fyrr en þeir hefðu 
fundið konung fyrir orðs sakir: "að svo þyki sem eg grípi gulli á við þá. En eg mun þó til leggja slíkt er 
mér sýnist og veri Hrútur djarfmæltur við konung og biðji hann hirðvistar. Eru hér og klæði er 
drottningin sendir þér og skalt þú í þeim ganga fyrir konunginn." 


Síðan fór Ögmundur aftur. 
Annan dag eftir mælti Hrútur við Össur: "Göngum við nú fyrir konung." 
"Það má vel," sagði Össur. 


Þeir gengu tólf saman og voru þeir allir frændur þeirra og vinir. Þeir komu í höllina er konungur sat 
yfir drykkju. Gekk Hrútur fyrstur og kvaddi konunginn. Konungur hugði vandlega að manninum er vel 
var búinn og spurði hann að nafni. Hann nefnir sig. 


"Ert þú íslenskur maður?" sagði konungur. 
Hann sagði að svo var. 
"Hvað hvatti þig hingað á vorn fund?" 


"Að sjá tign yðra herra og það annað að eg á erfðamál mikið hér í landi og mun eg yðvar verða við að 
njóta að eg fái rétt af." 


Konungur mælti: "Hverjum manni hefi eg heitið lögum hér í landi eða hver eru fleiri erindi þín á vorn 
fund?" 


"Herra," sagði Hrútur, "eg vil biðja yður hirðvistar og gerast yðvar maður." 
Konungur þagnar við. 


Gunnhildur mælti: "Svo líst mér sem sjá maður bjóði yður hina mestu sæmd því að mér líst svo ef 
slíkir væru margir innan hirðar sem þá væri vel skipað." 


"Er hann vitur maður?" sagði konungur. 

"Bæði er hann vitur og framgjarn," segir hún. 

"Svo þykir mér sem móðir mín vilji að þú fáir nafnbót slíka sem þú mælir til. En fyrir tignar sakir 
vorrar og landssiðar þá kom þú til vor á hálfs mánaðar fresti. Skalt þú þá gerast hirðmaður minn en 


móðir mín haldi þér kost þar til og kom síðan á minn fund." 


Gunnhildur mælti við Ögmund: "Fylg þeim til húsa minna og ger þeim þar góða veislu." 


Ögmundur gekk út og þeir með honum og fylgdi hann þeim í eina steinhöll. Þar var tjaldað hinum 
fegursta borða. Þar var og hásæti Gunnhildar. 


Þá mælti Ögmundur: "Nú mun það sannast er eg sagði þér frá Gunnhildi. Hér er hásæti hennar og skalt 
þú í setjast og halda mátt þú þessu sæti þó að hún komi sjálf til." 


Síðan veitti hann þeim veislu. Þeir höfðu skamma hríð setið áður þar kom Gunnhildur. Hrútur vildi 
upp spretta og fagna henni. 


"Sit þú," segir hún, "og skalt þú jafnan þessu sæti halda þá er þú ert í boði mínu." 


Síðan settist hún hjá Hrúti og drukku þau. Og um kveldið mælti hún: "Þú skalt sofa í lofti hjá mér í 
nótt og við tvö saman." 


"Þér skuluð ráða," sagði hann. 


Síðan gengu þau til svefns og læsti hún þegar loftinu innan og sváfu þau þar um nóttina. Um 
morguninn eftir fóru þau til drykkju. Og allan þann hálfan mánuð lágu þau í loftinu tvö ein. 


Þá mælti Gunnhildur við þá menn er þar voru: "Þér skuluð engu fyrir týna nema lífinu ef þér segið 
nokkurum frá um hagi vora." 


Hrútur gaf henni hundrað álna hafnarvoðar og tólf vararfeldi. Gunnhildur þakkaði honum gjöfina. 
Hrútur gekk í braut og minntist við hana áður og þakkaði henni. Hún bað hann vel fara. 


Um daginn eftir gekk Hrútur fyrir konung við þrjá tigu manna og kvaddi konung. 
Konungur mælti: "Nú munt þú vilja að eg efni við þig Hrútur það sem eg hét þér." 
Gerði konungur þá Hrút hirðmann sinn. 

Hrútur mælti þá: "Hvar vísið þér mér til sætis?" 

"Móðir mín skal því ráða," sagði konungur. 


Síðan fékk hún honum hinn sæmilegasta sess og var hann með konungi um veturinn vel metinn. 


4. kafli 


Um vorið spurði hann til Sóta að hann var farinn suður til Danmerkur með erfðina. Þá gekk Hrútur á 
fund Gunnhildar og segir henni frá ferðum Sóta. 


Gunnhildur mælti: "Eg mun fá þér tvö langskip skipuð mönnum og þar með hinn hraustasta mann, Úlf 
óþveginn, gestahöfðingja vorn. En þó gakk þú að finna konung áður þú farir." 


Hrútur gerði svo. Og er hann kom fyrir konung þá segir hann konungi um ferð Sóta og það með að 
hann ætlar eftir honum að halda. 


Konungur mælti: "Hvern styrk hefir móðir mín til lagið með þér?" 


Hrútur svarar: "Langskip tvö og fyrir liðinu Úlf óþveginn." 


Konungur mælti: "Vel er þar til fengið. Nú vil eg fá þér önnur tvö langskip og munt þú þó þurfa þessa 
liðs alls." 


Síðan fylgdi hann Hrúti til skips og mælti: "Farist þér nú vel." 


Síðan sigldi Hrútur liði sínu suður. 


5. kafli 


Atli hét maður. Hann var sonur Arnviðar jarls úr Gautlandi hinu eystra. Hann var hermaður mikill og 
lá úti austur í Leginum. Hann hafði átta skip. Faðir hans hafði haldið sköttum fyrir Hákoni 
Aðalsteinsfóstra og stukku þeir feðgar til Gautlands úr Jamtalandi. Atli hélt líðinu úr Leginum út um 
Stokkssund og svo suður til Danmerkur og liggur úti í Eyrasundi. Hann var og útlagi bæði 
Danakonungs og Svíakonungs af ránum og manndrápum er hann hafði gert í hvorutveggja ríkinu. 


Hrútur hélt suður til Eyrasunds. Og er hann kom í sundið sér hann fjölda skipa í sundinu. 
Þá mælti Úlfur: "Hvað skal nú til ráða taka Íslendingur?" 


"Halda fram ferðinni," Segir Hrútur, "því að ekki dugir ófreistað. Skal skip okkar Össurar fara fyrst en 
þú skalt leggja fram sem þér líkar." 


"Sjaldan hefi eg haft aðra að skildi fyrir mér," segir Úlfur. 
Leggur hann fram skeiðina jafnfram skipi Hrúts og halda svo fram í sundið. 
Nú sjá þeir er í sundinu eru að skip fara að þeim og segja Atla til. 


Hann svaraði: "Þá gefur vel til fjár að vinna og reki menn af sér tjöldin og búist við sem hvatlegast á 
hverju skipi. Skip mitt skal vera í miðjum flotanum." 


Síðan greiddu þeir róðurinn á skipum Hrúts. Og þegar er hvorir heyrðu mál annarra stóð Atli upp og 


2 


mælti: "Þér farið óvarlega. Sáuð þér eigi að herskip voru í sundinu eða hvert er nafn höfðingja 
yðvars?" 


"Hrútur heiti eg," segir hann. 

"Hvers maður ert þú?" segir Atli. 

"Hirðmaður Haralds konungs gráfeldar," segir Hrútur. 

Atli mælti: "Lengi höfum við feðgar eigi kærir verið Noregskonungum yðrum." 
"Ykkur ógæfa er það," segir Hrútur. 


"Svo hefir borið saman fund okkarn," segir Atli, "að þú skalt eigi kunna frá tíðindum að segja" og þreif 
upp spjót og skaut á skip Hrúts og hafði sá bana er fyrir varð. 


Síðan tókst orusta með þeim og sóttist þeim seint skip þeirra Hrúts. Úlfur gekk vel fram og gerði ýmist 
að hann skaut eða lagði. Ásólfur hét stafnbúi Atla. Hann hljóp upp á skip Hrúts og varð fjögurra 
manna bani áður Hrútur varð var við. Snýr hann þá í mót honum. En er þeir finnast þá leggur Ásólfur í 
skjöld Hrúts og í gegnum en Hrútur hjó til Ásólfs og varð það banahögg. 


Þetta sá Úlfur óþveginn og mælti: "Bæði er nú Hrútur að þú höggur stórt enda átt þú mikið að launa 
Gunnhildi." 


"Þess varir mig," segir Hrútur, "að þú mælir feigum munni." 


Nú sér Atli beran vopnastað á Úlfi og skaut spjóti í gegnum hann. Síðan varð hin strangasta orusta. 
Atli hleypur upp á skip að Hrúti og ryðst um fast og nú snýr í mót honum Össur og lagði til hans og 
féll sjálfur á bak aftur því að annar maður lagði til hans. Hrútur sneri nú í mót Atla. Atli hjó þegar í 
skjöld Hrúts og klauf allan niður. Þá fékk Atli steinshögg á höndina og féll niður sverðið. Hrútur tók 
sverðið og hjó undan Atla fótinn. Síðan veitti hann honum banasár. Þar tóku þeir fé mikið og höfðu 
með sér tvö skip, þau er best voru, og dvöldust þar litla hríð síðan. 


Þeir Sóti fórust hjá. Sigldi hann aftur til Noregs. Kom hann við Limgarðssíðu og gekk þar á land. Þar 
mætti hann Ögmundi sveini Gunnhildar. 


Ögmundur kenndi Sóta þegar og spyr hann: "Hve lengi ætlar þú hér að vera?" 

"Þrjár nætur," segir Sóti. 

"Hvert ætlar þú þá?" sagði Ögmundur. 

"Vestur til Englands," segir Sóti, "og koma aldrei til Noregs meðan ríki Gunnhildar er." 


Ögmundur gekk þá í braut og fer á fund Gunnhildar því að hún var þaðan skammt á veislu og 
Guðröður sonur hennar. Ögmundur sagði Gunnhildi frá ætlan Sóta. En hún bað þegar Guðröð son sinn 
fara og taka Sóta af lífi. 


Guðröður fór þegar og kom á óvart Sóta og lét leiða hann á land upp og festa þar upp en tók fé allt og 
færði móður sinni. Hún fékk til menn að færa allt féið á land upp og austur til Konungahellu og fór 
sjálf þangað. 


Hrútur hélt aftur um haustið og hafði fengið fjár mikils og fór þegar á fund konungs og hafði af honum 
góðar viðtökur. Hann bauð þeim að hafa slíkt af fénu sem þeir vildu en konungurinn tók af 
þriðjunginn. Gunnhildur segir Hrúti að hún hafði tekið erfðina en látið drepa Sóta. Hann þakkaði henni 
og gaf henni allt hálft við sig. 


6. kafli 


Hrútur var með konungi um veturinn í góðu yfirlæti. En er voraðist gerðist Hrútur hljóður mjög. 
Gunnhildur fann það og talaði til hans er þau voru tvö saman: "Ert þú hugsjúkur, Hrútur?" sagði hún. 
"Það er mælt," segir Hrútur, "að illt er þeim er á ólandi er alinn." 

"Vilt þú til Íslands?" segir hún. 

"Það vil eg," sagði hann. 


"Átt þú konu nokkura út þar?" segir hún. 


"Eigi er það," sagði hann. 

"Það hefi eg þó fyrir satt," segir hún. 

Síðan hættu þau talinu. 

Hrútur gekk fyrir konung og kvaddi hann. 

Konungur mælti: "Hvað vilt þú nú Hrútur?" 

"Eg vil beiðast herra að þér gefið mér orlof til Íslands." 

"Mun þar þinn sómi meiri en hér?" segir konungur. 

"Eigi mun það vera," sagði Hrútur, "en það verður hver að vinna er ætlað er." 


Gunnhildur mælti: "Við ramman mun reip að draga og gefið honum gott orlof að hann fari sem honum 
líkar best." 


Þá var ært illa í landi en þó fékk konungurinn honum mjöl sem hann vildi hafa. 


Nú býst hann út til Íslands og Össur með honum. Og er þeir voru búnir þá gekk Hrútur að finna 
konunginn og Gunnhildi. 


AN 


Gunnhildur leiddi hann á eintal og mælti til hans: "Hér er gullhringur er eg vil gefa þér" og spennti á 
hönd honum. 


"Marga gjöf góða hef eg af þér þegið," segir Hrútur. 


Hún tók höndum um háls honum og kyssti hann og mælti: "Ef eg á svo mikið vald á þér sem eg ætla 
þá legg eg það á við þig að þú megir engri munúð fram koma við þá konu er þú ætlar þér á Íslandi að 
eiga en fremja skalt þú mega við aðrar konur vilja þinn. Og hefir nú hvortgi okkað vel. Þú trúðir mér 
eigi til málsins." 


Hrútur hló að og gekk í braut. 


Síðan fór hann til fundar við konunginn og þakkaði honum hversu höfðinglega hann hafði alla hluti til 
hans gert. Konungurinn bað hann vel fara og kvað Hrút vera hinn röskvasta mann og vel kunna að vera 
með tignum mönnum. 


Hrútur gekk síðan til skips og sigldi í haf. Þeim gaf vel byri og tóku Borgarfjörð. En þegar er skip var 
landfast reið Hrútur vestur heim en Össur lét ryðja skipið. Hrútur reið á Höskuldsstaði og tók bróðir 
hans vel við honum og sagði Hrútur honum allt um ferðir sínar. Síðan sendi hann mann austur á 
Rangárvöllu til Marðar gígju að búast við boði. En þeir bræður riðu síðan til skips og sagði Höskuldur 
Hrúti fjárhagi hans og hafði mikið á aflast síðan Hrútur fór í braut. 


Hrútur mælti: "Minni mun umbun verða bróðir en skyldi en fá vil eg þér mjöl svo sem þú þarft í bú þitt 
í vetur." 


Síðan réðu þeir skipinu til hlunns og bjuggu um en færðu varning allan vestur í Dala. 


Hrútur var heima á Hrútsstöðum til sex vikna. 


Þá buggust þeir bræður og Össur með þeim að ríða austur til brúðlaups Hrúts og riðu við sex tigu 
manna. Þeir riðu þar til er þeir koma austur á Rangárvöllu. Þar var fjöldi fyrirboðsmanna. Skipuðust 
menn þar í sæti en konur skipuðu pall og var brúðurin heldur döpur. Drekka þeir veisluna og fer hún 
vel fram. Mörður greiddi út heimanfylgju dóttur sinnar og reið hún vestur með Hrúti. Þau riðu þar til er 
þau komu heim. Hrútur fékk henni öll ráð í hendur fyrir innan stokk og líkaði það öllum vel. En fátt 
var um með þeim Hrúti um samfarar og fer svo fram allt til vors. 


Og þá er voraði átti Hrútur för í Vestfjörðu að heimta fyrir varning sinn. En áður hann færi heiman 
talaði Unnur við hann: "Hvort ætlar þú aftur að koma áður menn ríða til þings?" 


"Hvað er að því?" segir Hrútur. 

"Eg vil ríða til þings," segir hún, "og finna föður minn." 

"Svo skal þá vera," sagði hann, "og mun eg ríða til þings með þér." 

"Vel er það og," segir hún. 

Síðan fór hann heiman og vestur í fjörðu og byggði allt féið og fór þegar vestan. 


Og er hann kom heim bjó hann sig þegar til þings og lét ríða með sér alla nábúa sína. Höskuldur reið 
og, bróðir hans. 


Hrútur mælti við konu sína: "Ef þér er jafnmikill hugur á að fara til þings sem þú lést þá bú þú þig og 
ríð til þings með mér." 


Hún bjó sig skjótt og síðan ríða þau uns þau koma til þings. 
Unnur gekk til búðar föður síns. Hann fagnaði henni vel en henni var skapþungt nokkuð. 


Og er hann fann það mælti hann til hennar: "Séð hefi eg þig með betra bragði eða hvað býr þér í 
skapi?" 


Hún tók að gráta og svaraði engu. 


Þá mælti hann við hana: "Til hvers reiðst þú til alþingis ef þú vilt eigi svara mér eða segja mér trúnað 
þinn eða þykir þér eigi gott vestur þar?" 


Hún svaraði: "Gefa mundi eg til alla eigu mína að eg hefði þar aldrei komið." 
Mörður mælti: "Þessa má eg skjótt vís verða." 


Þá sendi hann mann eftir þeim Hrúti og Höskuldi. Þeir fóru þegar. Og er þeir komu á fund Marðar stóð 
hann upp í mót þeim og fagnaði þeim vel og bað þá sitja. Töluðu þeir lengi og fór tal þeirra vel. 


Þá mælti Mörður til Hrúts: "Hví þykir dóttur minni svo illt vestur þar?" 


Hrútur mælti: "Segi hún til ef hún hefir sakagiftir nokkurar við mig." 


En þær urðu engar upp bornar við Hrút. Þá lét Hrútur eftir spyrja nábúa sína og heimamenn hversu 
hann gerði til hennar. Þeir báru honum gott vitni og sögðu hana ráða öllu því er hún vildi. 


Mörður mælti: "Heim skalt þú fara og una vel við ráð þitt því að honum ganga öll vitni betur en þér." 


Síðan reið Hrútur heim af þingi og kona hans með honum og var nú vel með þeim um sumarið. En þá 
er vetraði þá dró til vanda um samfarar þeirra og var þess verr er meir leið á vorið. 


Hrútur átti enn ferð vestur í fjörðu að fjárreiðum sínum og lýsti yfir því að hann mundi eigi til alþingis 
ríða. Unnur talaði fátt um. Hrútur fór þá er hann var til þess búinn. 


7. kafli 


Nú líður til þings framan. Unnur talaði við Sigmund Össurarson og spurði ef hann vildi ríða til þings 
með henni. Hann kveðst eigi ríða mundu ef Hrúti frænda hans þætti verr. 


"Því kveð eg þig til," segir hún, "að eg á á þér helst vald allra manna." 


Hann svaraði: "Gera mun eg þér kost á þessu. Þú skalt ríða vestur með mér aftur og hafa engi undirmál 
við Hrút eða mig." 


Hún hét því. Síðan ríða þau til þings. 


Mörður var á þingi, faðir hennar. Hann tók við henni allvel og bað hana vera í búð sinni meðan þingið 
væri. Hún gerði svo. 


Mörður mælti: "Hvað segir þú mér frá Hrúti félaga þínum?" 
Hún svarar: "Gott má eg frá honum segja það allt er honum er sjálfrátt." 


Mörður varð hljóður við og mælti: "Það býr þér nú í skapi dóttir að þú vilt að engi viti nema eg og 
munt þú trúa mér best til úrráða um þitt mál." 


Þá gengu þau á tal þar er engir menn heyrðu þeirra viðurmæli. 


Þá mælti Mörður til dóttur sinnar: "Seg þú mér nú allt það er á meðal ykkar er og lát þér ekki í augu 
vaxa." 


"Svo mun vera verða," segir hún. "Eg vildi segja skilið við Hrút og má eg segja þér hverja sök eg má 
helst gefa honum. Hann má ekki hjúskaparfar eiga við mig svo að eg megi njóta hans en hann er að 
allri náttúru sinn annarri sem hinir vöskustu menn." 


"Hversu má svo vera?" segir Mörður, "og seg mér enn gerr." 


Hún svarar: "Þegar hann kemur við mig þá er hörund hans svo mikið að hann má ekki eftirlæti hafa 
við mig en þó höfum við bæði breytni til þess á alla vega að við mættum njótast en það verður ekki. En 
þó áður við skiljum sýnir hann það af sér að hann er í æði sínu rétt sem aðrir menn." 


Mörður mælti: "Vel hefir þú nú gert er þú sagðir mér. Mun eg leggja ráð á með þér það er þér mun 
duga ef þú kannt með að fara og bregðir þú hvergi af. Nú skalt þú heim ríða fyrst af þingi og mun 
bóndi þinn heim kominn og taka við þér vel. Þú skalt vera við hann blíð og eftirmál og mun honum 
þykja góð skipan á komin. Þú skalt enga fáleika á þér sýna. En þá er vorar skalt þú kasta á þig sótt og 
liggja í rekkju. Hrútur mun engum getum vilja um leiða um sóttarfar þitt og ámæla þér í engu, heldur 


mun hann biðja að allir geymi þín sem best. Síðan mun hann fara í fjörðu vestur og Sigmundur með 
honum og mun hann flytja allt fé sitt vestan úr fjörðum og vera í brautu lengi sumars. En þá er menn 
ríða til þings og allir menn eru riðnir úr Dölum, þeir er ríða ætla, þá skalt þú rísa úr rekkju og kveðja 
menn til ferðar með þér. En þá er þú ert albúin þá skalt þú ganga til hvílu þinnar og þeir menn með þér 
sem förunautar þínir eru. Þú skalt nefna votta hjá rekkjustokki bónda þíns og segja skilið við hann 
lagaskilnaði sem þú mátt framast að alþingismáli réttu og allsherjarlögum. Slíka vottnefnu skalt þú 
hafa fyrir karldyrum. Síðan ríð þú í braut og ríð Laxárdalsheiði og svo til Holtavörðuheiðar því að þín 
mun eigi leitað til Hrútafjarðar og ríð þar til er þú kemur til mín og mun eg þá sjá fyrir málinu og skalt 
þú aldrei síðan koma honum í hendur." 


Nú ríður hún heim af þingi og var Hrútur heim kominn og fagnaði henni vel. Hún tók vel máli hans og 
var við hann blíð og eftirmál. Þeirra samfarar voru góðar þau misseri. En er voraði tók hún sótt og 
lagðist í rekkju. Hrútur fór í fjörðu vestur og bað henni virkta áður. 


Nú er kemur að þingi bjó hún ferð sína í braut og fór með öllu svo sem fyrir var sagt og ríður á þing 
síðan. Héraðsmenn leituðu hennar og fundu hana eigi. 


Mörður tók við dóttur sinni vel og spurði hana hversu hún hefði með farið ráðagerð hans. 
"Hvergi hefi eg af brugðið," sagði hún. 

Hann gekk til Lögbergs og sagði skilið lagaskilnaði með þeim að Lögbergi. 

Þetta gerðu menn að nýjum tíðindum. 


Unnur fór heim með föður sínum og kom aldrei vestur þar síðan. 


8. kafli 


Hrútur kom heim og brá mjög í brún er kona hans var í brautu og er þó vel stilltur og var heima öll þau 
misseri og réðst við engan mann um sitt mál. 


Annað sumar eftir reið hann til alþingis og Höskuldur bróðir hans með honum og fjölmenntu mjög. En 
er hann kom á þing þá spurði hann hvort Mörður gígja væri á þingi. Honum var sagt að hann var þar 
og ætluðu allir að þeir mundu tala um mál sín en það varð eigi. 


Einnhvern dag er menn gengu til Lögbergs nefndi Mörður sér votta og lýsti fésök á hendur Hrúti um 
fémál dóttur sinnar og taldi níu tigu hundraða fjár. Lýsti hann til gjalda og til útgreiðslu og lét varða 
þriggja marka útlegð. Hann lýsti í fjórðungsdóm þann er sökin átti í að koma að lögum. Lýsti hann 
löglýsing og í heyranda hljóði að Lögbergi. 


En er hann hafði þetta mælt svaraði Hrútur: "Meir sækir þú þetta mál með fjárágirnd og kapppi er 
heyrir til dóttur þinnar heldur en með góðvild eða drengskap enda mun eg hér láta nokkuð í mót koma 
því að þú hefir enn eigi féið í hendi þér það er eg fer með. Mæli eg svo fyrir að þeir séu allir heyrandi 
vottar er hjá eru að Lögbergi að eg skora þér á hólm. Skal við liggja mundurinn allur og þar legg eg í 
mót annað fé jafnmikið og eigi sá hvorttveggja féið er af öðrum ber. En ef þú vilt eigi berjast við mig 
þá skalt þú af allri fjárheimtunni." 


Þá þagnaði Mörður og réðst um við vini sína um hólmgönguna. 


Honum svaraði Jörundur goði: "Eigi þarft þú við oss ráð að eiga um þetta mál því að þú veist ef þú 
berst við Hrút að þú munt láta bæði lífið og féið. Er honum vel farið. Hann er mikill af sjálfum sér og 
manna fræknastur." 


Þá kvað Mörður það upp að hann mundi eigi berjast við Hrút. Þá varð óp mikið að Lögbergi og óhljóð 
og hafði Mörður af hina mestu svívirðu. Síðan ríða menn heim af þingi. 


Þeir bræður riðu vestur til Reykjardals, Höskuldur og Hrútur, og gistu að Lundi. Þar bjó Þjóstólfur 
sonur Bjarnar gullbera. Regn hafði verið mikið um daginn og höfðu menn orðið votir og voru gervir 
langeldar. Þjóstólfur bóndi sat á meðal þeirra Höskulds og Hrúts. Sveinar tveir léku á gólfinu. Þeir 
voru veislusveinar Þjóstólfs og lék mær ein hjá þeim. Þeir voru málgir mjög því að þeir voru óvitrir. 


Annar þeirra mælti: "Eg skal þér Mörður vera og stefna þér af konunni og finna það til foráttu að þú 
hafir eigi sorðið hana." 


Annar svaraði: "Eg skal þér Hrútur vera. Tel eg þig af allri fjárheimtunni ef þú þorir eigi að berjast við 
mig." 


Þetta mæltu þeir nokkurum sinnum. Þá gerðist hlátur mikill af heimamönnum. Þá reiddist Höskuldur 
og laust sveininn með sprota, þann er Mörður nefndist, en sprotinn kom í andlitið og sprakk fyrir. 


Höskuldur mælti við sveininn: "Verð úti og drag engan spott að oss." 
Hrútur mælti: "Gakk hingað til mín." 


Sveinninn gerði svo. Hrútur dró fingurgull af hendi sér og gaf honum og mælti: "Far í braut og leita á 
engan mann síðan." 


Sveinninn fór í braut og mælti: "Þínum drengskap skal eg við bregða æ síðan." 


Af þessu fékk Hrútur gott orð. Síðan fóru þeir vestur heim og er nú lokið þrætum þeirra Marðar. 


9. kafli 


Nú er þar til máls að taka að Hallgerður vex upp, dóttir Höskulds, og er kvenna fríðust sýnum og mikil 
vexti og því var hún langbrók kölluð. Hún var fagurhár og svo mikið hárið að hún mátti hylja sig með. 
Hún var örlynd og skaphörð. 


Þjóstólfur hét fóstri hennar. Hann var suðureyskur að ætt. Hann var styrkur maður og vígur vel og 
hafði margan mann drepið og bætti engan mann fé. Það var mælt að hann væri engi skapbætir 
Hallgerði. 


Maður er nefndur Þorvaldur. Hann var Ósvífursson. Hann bjó út á Meðalfellsströnd undir Felli. Hann 
var vel auðigur að fé. Hann átti eyjar þær er heita Bjarneyjar. Þær liggja út á Breiðafirði. Þaðan hafði 
hann skreið og mjöl. Þorvaldur var vel styrkur maður og kurteis, nokkuð bráður í skaplyndi. 


Það var einu hverju sinni að þeir feðgar ræddu með sér hvar Þorvaldur mundi á leita um kvonfang. En 
það fannst á að honum þótti sér óvíða fullkosta. 


Þá mælti Ósvífur: "Vilt þú biðja Hallgerðar langbrókar, dóttur Höskulds?" 


"Hennar vil eg biðja," segir hann. 


"Það mun ykkur eigi mjög hent," sagði Ósvífur, "hún er kona skapstór en þú ert harðlyndur og 
óvæginn." 


"Þar vil eg þó á leita," segir hann, "og mun mig eigi tjóa að letja." 
"Þú átt og mest í hættu," segir Ósvífur. 


Síðan fóru þeir bónorðsför og komu á Höskuldsstaði og höfðu þar góðar viðtökur. Þeir ræddu þegar 
erindi sín fyrir Höskuldi og vöktu bónorðið. 


Höskuldur svaraði: "Kunnigt er mér um hag ykkarn en eg vil enga vél að ykkur draga að dóttir mín er 
hörð í skapi. En um yfirlit hennar og kurteisi megið þið sjálfir sjá." 


Þorvaldur svaraði: "Ger þú kostinn því að eg mun skaplyndi hennar eigi láta fyrir kaupi standa." 


Síðan tala þeir um kaupið og spurði Höskuldur dóttur sína eigi eftir því að honum var hugur á að gifta 
hana og urðu þeir á sáttir á allan kaupmála. Síðan rétti Höskuldur fram höndina en Þorvaldur tók í og 
fastnaði sér Hallgerði og reið heim við svo búið. 


10. kafli 


Höskuldur sagði Hallgerði kaupið. 


Hún mælti: "Nú er eg að raun komin um það er mig hefir lengi grunað að þú mundir eigi unna mér svo 
mikið sem þú sagðir jafnan er þér þótti eigi þess vert að við mig væri um talað þetta mál enda þykir 
mér ráð þetta eigi svo mikils háttar sem þér hétuð mér." 


Og fannst það á í öllu er hún þóttist vargefin. 


Höskuldur mælti: "Ekki legg eg svo mikið við ofmetnað þinn að hann standi fyrir kaupum mínum og 
skal eg ráða en eigi þú ef okkur skilur á." 


"Mikill er metnaður yðvar frænda," segir hún, "og er það eigi undarlegt að eg hafi nokkurn" og gekk á 
braut síðan. 


Hún fann fóstra sinn Þjóstólf og segir honum hvað ætlað var og var henni skapþungt. 


Þjóstólfur mælti: "Ger þú þér gott í skapi. Þú munt vera gefin í annað sinn og munt þú þá eftir spurð 
því að alls staðar mun eg gera að þínu skapi nema þar er faðir þinn er eða Hrútur." 


Síðan tala þau ekki um fleira. 


Höskuldur bjó veislu og reið að bjóða mönnum til og kom á Hrútsstaði og kallar Hrút út til máls við 
sig. Hann gekk út og gengu þeir á tal og sagði Höskuldur honum kaupmála allan og bauð honum til 
boðs "og vildi eg frændi að þér þætti eigi verr þótt eg gerði þér eigi orð áður en kaupmálið réðst." 


"Betur þætti mér að eg kæmi hvergi í nánd," segir Hrútur, "því að hvorigu mun í þessu kaupi gifta, 
honum né henni. En þó mun eg fara til boðs ef þér þykir sæmd í." 


"Það þykir mér víst," sagði Höskuldur og reið heim síðan. 
Ósvífur og Þorvaldur buðu og mönnum og var eigi boðið færra en hundraði. 


Maður er nefndur Svanur. Hann bjó í Bjarnarfirði á bæ þeim er heitir á Svanshóli. Það er norður frá 
Steingrímsfirði. Svanur var fjölkunnigur mjög. Hann var móðurbróðir Hallgerðar. Hann var ódæll og 
illur viðureignar. Honum bauð Hallgerður til boðs síns og sendi Þjóstólf eftir honum. Hann fór og voru 
vináttumál með þeim þegar. 


Nú koma menn til veislunnar og sat Hallgerður á palli og var brúðurin allkát og gekk Þjóstólfur jafnan 
til tals við hana en stundum talar hann við Svan og fannst mönnum mikið um tal þeirra. Veislan fór vel 
fram. Höskuldur leysti út fé Hallgerðar með hinum besta greiðskap. 


Síðan mælti hann til Hrúts: "Skal eg nokkurar gjafar fram leggja?" 


Hrútur svaraði: "Kostur mun þér af tómi að eyða fé þínu fyrir Hallgerði og lát hér stað nema." 


11. kafli 


Þorvaldur reið heim frá boðinu og kona hans með honum og Þjóstólfur. Hann fylgdi hesti Hallgerðar 
og töluðu þau jafnan. 


Ósvífur veik að syni sínum og mælti: "Unir þú vel ráðinu eða hversu fór tal með ykkur?" 
"Vel," segir hann, "alla blíðu lét hún uppi við mig og mátt þú sjá mót á er hún hlær við hvert orð." 
"Eigi ætla eg hlátur hennar jafngóðan sem þú," segir Ósvífur, "en það mun þó síðar reynast." 


Þau ríða þar til er þau koma heim. Um kveldið sat hún hjá bónda sínum og skipaði Þjóstólfi hið næsta 
sér innar frá. Fátt áttust þeir við Þjóstólfur og Þorvaldur og varð þeim fátt að orðum og fór svo fram 
um veturinn. 


Hallgerður var fengsöm og stórlynd enda kallaði hún til alls þess er aðrir áttu í nánd og hafði allt í 
sukki. En er voraði var þar búskortur og skorti bæði mjöl og skreið. 


Hallgerður kom að máli við Þorvald og ræddi: "Eigi munt þú þurfa að sitja til alls því bæði þarf í búið 
mjöl og skreið." 


Þorvaldur mælti: "Ekki fékk eg nú minna til bús en vant var og entist þá allt á sumar fram." 
Hallgerður mælti: "Ekki fer eg að því þó að þú hafir svelt þig til fjár og faðir þinn." 


Þá reiddist Þorvaldur og laust hana í andlitið svo að blæddi og gekk síðan í braut og kvaddi húskarla 
sína með sér og hrundu þeir fram skútu og hljópu þar á átta karlar og reru út í Bjarneyjar. Tók hann þar 
skreið sína og mjöl. 


Nú er að segja frá Hallgerði að hún sat úti og var skapþungt. 
Þjóstólfur gekk að og sá að hún var særð í andlitinu og mælti: "Hví ert þú svo illa leikin?" 


"Þorvaldur veldur því bóndi minn," sagði hún, "og stóðst þú mér þá fjarri ef þér þætti nokkuð undir um 
mig." 


"Eg vissi eigi," segir hann, "en þó skal eg þessa hefna." 


Síðan gekk hann á braut og til fjöru og hratt fram skipi sexæru og hafði í hendi öxi mikla er hann átti, 
vafinskeftu. Hann stígur á skip og rær út í Bjarneyjar. Og er hann kom þar voru allir menn rónir nema 
Þorvaldur og förunautar hans. Hann var að hlaða skútuna en þeir báru á út, menn hans. 


Þjóstólfur kom að í því og hljóp upp á skútuna og hlóð með honum og mælti: "Bæði ert þú að þessu 
lítilvirkur og óhagvirkur." 


Þorvaldur mælti: "Hyggst þú munu betur gera?" 


"Það eitt munum við að hafast að eg mun betur gera en þú," segir Þjóstólfur, "og er sú kona illa gift er 
þú átt og skyldu ykkrar samfarar skammar vera." 


Þorvaldur þreif upp handsax eitt er var hjá honum og leggur til Þjóstólfs. Þjóstólfur hafði öxina á öxl 
sér og laust á mót og kom á hönd Þorvaldi og brotnaði handleggurinn en saxið féll niður. Síðan færði 
Þjóstólfur upp öxina í annað sinn og hjó í höfuð Þorvaldi og hafði hann þegar bana. 


12. kafli 


Þá fóru þeir ofan, menn Þorvalds, með byrðarnar. Þjóstólfur tók til ráða skjótt. Höggur hann þá tveim 
höndum borð skútunnar og gekk sundur borðið um tvö rúm, og hljóp í skip sitt. En á skútunni féll inn 
sær kolblár og sökk hún niður með öllum farminum. Þar sökk og niður lík Þorvalds og máttu 
förunautar hans eigi sjá hversu hann var til ger en hitt vissu þeir að hann var dauður. 


Þjóstólfur reri inn á fjörðinn en þeir báðu hann illa fara og aldrei þrífast. Hann svaraði engu og reri inn 
á fjörðinn og þar til er hann kom heim og brýndi upp skipinu og gekk heim og hafði uppi öxina og var 
hún blóðug mjög. 

Hallgerður var úti og mælti: "Blóðug er öx þín. Hvað hefir þú unnið?" 

"Nú hefi eg það að gert," segir hann, "að þú munt gefin vera í annað sinn." 

"Dauðan segir þú mér Þorvald þá," segir hún. 

"Svo er," sagði hann, "og sjá þú nú nokkurt ráð fyrir mér." 


"Svo skal vera," sagði hún. "Eg vil senda þig norður til Bjarnarfjarðar á Svanshól og mun Svanur taka 
við þér báðum höndum. Er hann svo mikill fyrir sér að þangað sækir þig engi." 


Hann söðlaði hest er hann átti og steig á bak og reið norður til Bjarnarfjarðar á Svanshól og tók Svanur 
við honum báðum höndum og spurði hann að tíðindum. En Þjóstólfur segir honum víg Þorvalds með 
þeim atburðum er orðið höfðu. 


Svanur mælti: "Slíkt kalla eg menn er eigi láta sér allt í augu vaxa að gera og mun eg því heita þér ef 
þeir sækja þig hingað að þeir skulu fá af því hina mestu svívirðing." 


Nú er þar til máls að taka er Hallgerður er að hún kvaddi til ferðar með sér Ljót hinn svarta frænda 
sinn og bað hann söðla hesta þeirra "og vil eg ríða heim til föður míns." 


Hann bjó ferð þeirra. Hún gekk til kistna sinna og lauk upp og lét kalla til sín alla heimamenn sína og 
gaf þeim nokkura gjöf öllum en þeir hörmuðu hana allir. 


Nú reið hún þar til er hún kom á Höskuldsstaði og tók faðir hennar við henni vel því að hann hafði eigi 
spurt tíðindin. 


Höskuldur mælti til Hallgerðar: "Hví fór eigi Þorvaldur með þér?" 
Hún svaraði: "Dauður er hann." 

Höskuldur mælti: "Þjóstólfur mun því valda." 

Hún sagði svo vera. 


Höskuldur mælti: "Það mun mér síst í tauma ganga er Hrútur segir mér að hér mundi til mikillar ógiftu 
draga um kaup þessi en ekki mun týja að saka sig um orðinn hlut." 


Nú er þar til máls að taka er förunautar Þorvalds eru að þeir biðu til þess er skip komu að landi. Þeir 
sögðu víg Þorvalds og báðu sér skips inn til lands. Þeim var léð þegar. Og reru þeir inn að Reykjanesi 
og fundu Ósvíf og sögðu honum tíðindin. 


Hann mælti: "Illa gefast ills ráðs leifar. Og sé eg nú allt eftir hversu farið hefir. Hallgerður mun hafa 
sendan Þjóstólf til Bjarnarfjarðar en hún mun riðin heim til föður síns. Skulum vér nú safna liði og 
sækja hann norður þangað." 


Þeir gerðu svo og fóru í liðsbón. Varð þeim gott til manna og riðu til Steingrímsfjarðar og til 
Ljótárdals og þaða n til Selárdals og svo til Bassastaða og þaðan um hálsinn til Bjarnarfjarðar. 


Nú tók Svanur til orða og geispaði mjög: "Nú sækja að fylgjur Ósvífurs." 
Þá spratt Þjóstólfur upp og tók öxi sína. 
Svanur mælti: "Gakk þú út með mér. Lítils mun við þurfa." 
Síðan gengu þeir út báðir. 
Svanur tók geitskinn eitt og veifði yfir höfuð sér og mælti: 
Verði þoka 
og verði skrípi 
og undr öllum þeim 
er eftir þér sækja. 
Nú er frá því að segja að þeir ríða á hálsinn Ósvífur og hans förunautar. Þá kom þoka mikil í mót þeim. 
Ósvífur mælti: "Þessu mun Svanur valda og væri vel ef eigi fylgdi meira illt." 
Litlu síðar brá svo miklum sorta fyrir augu þeim að þeir sáu ekki og féllu þeir þá af baki og týndu 


hestunum og gengu í fen ofan sjálfir en sumir í skóginn svo að þeim hélt við meiðingar. Þeir töpuðu af 
sér vopnunum. 


Þá mælti Ósvífur: "Ef eg fyndi hesta mína og vopn þá mundi eg aftur hverfa." 


Og er hann hafði þetta mælt þá sáu þeir nokkuð og fundu hesta sína og vopn. Þá eggjuðu margir á að 
enn skyldi við leita um atreiðina og var það gert og urðu þeim þegar hin sömu undur. Og fór svo þrem 
sinnum. 


Þá mælti Ósvífur: "Þó að förin sé eigi góð þá skal þó nú aftur hverfa. Nú skulum vér gera ráð vort í 
annan stað og hefi eg það helst í hug mér að fara og finna Höskuld föður Hallgerðar og beiða hann 
sonarbóta því að þar er sæmdar von sem nóg er til." 


Síðan riðu þeir til Breiðafjarðardala og er nú ekki fyrr frá að segja en þeir koma á Höskuldsstaði. Þar 
var þá fyrir með Höskuldi Hrútur bróðir hans. Ósvífur kvaddi út Höskuld og Hrút. Þeir gengu út báðir 
og heilsuðu Ósvífri en síðan gengu þeir á tal. Höskuldur spurði Ósvífur hvaðan hann kæmi að. Hann 
kveðst hafa farið að leita Þjóstólfs og fundið hann eigi. 


Höskuldur kvað hann kominn mundu norður á Svanshól "og er það eigi allra manna að sækja hann 
þangað." 


"Því er eg hér kominn," sagði Ósvífur, "að eg vil beiða þig sonarbóta." 


Höskuldur svaraði: "Eigi drap eg son þinn og eigi réð eg honum bana en þó heldur þig vorkunn til að 
leita á nokkurn." 


Hrútur mælti: "Náið er, bróðir, nef augum. Og er nauðsyn að drepa niður illu orði og bæta honum son 
sinn og rífka svo ráð fyrir dóttur þinni. Er sá einn til að þetta orðtak falli niður sem skjótast því að þá 
er betur að hér sé fátt til talað." 


Höskuldur mælti: " Vilt þú þá gera um málið?" 


"Það vil eg," segir Hrútur, "og mun eg ekki hlífa þér í gerðinni því að ef satt skal tala þá hefir dóttir þín 
ráðið honum banann." 


Þá setti Höskuld dreyrrauðan og mælti ekki nokkura hríð. Síðan stóð hann upp og mælti til Ósvífurs: 
"Vilt þú nú handsala mér niðurfall að sökinni?" 


Ósvífur stóð upp og mælti: "Eigi er það jafnsætti að bróðir þinn geri um. En þó hefir þú svo vel til 
lagið Hrútur að eg trúi þér vel til málsins." 


Síðan tók hann í hönd Höskuldi og sættust þeir svo á málið að Hrútur skyldi gera og lúka upp gerðinni 
áður Ósvífur færi heim. 


Síðan gerði Hrútur og mælti: "Fyrir víg Þorvalds geri eg tvö hundruð silfurs" - það þóttu þá vera góð 
manngjöld - "og skalt þú gjalda þegar bróðir og leysa vel af hendi." 


Höskuldur gerði svo. Þá mælti Hrútur til Ósvífurs: "Eg vil gefa þér skikkju góða er eg hafði út." 
Hann þakkaði honum gjöfina og undi nú vel við þar sem komið var og fór heim. 


Litlu síðar komu þeir þannug Hrútur og Höskuldur og skiptu fé því sem þar stóð saman og urðu þeir 
Osvífur á það vel sáttir og fóru heim með féið og er nú Osvífur úr sögunni. 


Hallgerður beiddi Höskuld að Þjóstólfur skyldi fara heim. Höskuldur veitti henni það og var lengi 
margt talað um víg Þorvalds. 


Fé Hallgerðar gekk fram og gerðist mikið. 


13. kafli 


Bræður þrír eru nefndir til sögunnar. Hét einn Þórarinn, annar Ragi, þriðji Glúmur. Þeir voru synir 
Óleifs hjalta. Þeir voru virðingamenn miklir og vel auðgir að fé. Þórarinn átti það kenningarnafn að 
hann var kallaður Ragabróðir. Hann hafði lögsögu eftir Hrafn Hængsson. Hann var stórvitur maður. 
Hann bjó að Varmalæk og áttu þeir Glúmur bú saman. Glúmur hafði verið lengi í förum. Hann var 
mikill maður vexti og sterkur og fríður sýnum. Ragi var vígamaður mikill, bróðir þeirra. Þeir bræður 
áttu suður Engey og Laugarnes. 


Þeir bræður töluðu, Glúmur og Þórarinn, og spurði Þórarinn Glúm hvort hann ætlaði utan sem hann 
var vanur. 


Hann svaraði: "Hitt hafði eg nú heldur ætlað að hætta kaupferðum." 
"Hvað er þér þá í skapi?" segir Þórarinn. " Vilt þú biðja þér konu?" 
"Það vildi eg," sagði Glúmur, "ef eg gæti vel fyrir mér séð." 


Þá taldi Þórarinn upp konur þær sem voru í Borgarfirði ógiftar og spurði ef hann vildi nokkura eiga af 
þeim "og mun eg ríða til með þér." 


Hann svaraði: "Enga vil eg þessa eiga." 
"Nefn þú þá að því þá er þú vilt eiga," segir Þórarinn. 
Glúmur svaraði: "Ef þú vilt það vita þá heitir hún Hallgerður og er dóttir Höskulds í Dölum vestur." 


"Eigi er nú það sem mælt er," segir Þórarinn, "að þú látir þér annars víti að varnaði. Gift var hún manni 
og réð hún þeim bana." 


Glúmur mælti: "Má að hana hendi eigi slík ógifta í annað sinn. Og veit eg víst að hún ræður eigi mér 
bana. En ef þú vilt mér nokkura sæmd veita þá ríð þú til með mér að biðja konunnar." 


Þórarinn mælti: "Ekki mun mega við gera. Það mun verða fram að koma sem ætlað er." 


Oft kom Glúmur á um þetta mál við Þórarin en hann fór lengi undan. En þar kom um síðir að þeir 
söfnuðu að sér mönnum og riðu tuttugu saman vestur til Dala og komu á Höskuldsstaði og tók 
Höskuldur vel við þeim og voru þeir þar um nóttina. En snemma um morguninn sendir Höskuldur eftir 
Hrúti og kom hann þegar og var Höskuldur úti fyrir er hann reið í tún. Höskuldur segir Hrúti hvað þar 
var komið manna. 


"Hvað munu þeir vilja?" sagði Hrútur. 


"Engi hafa þeir erindi enn upp borið fyrir mig," sagði Höskuldur. 


"Við þig munu þó erindin," segir Hrútur, "þeir munu biðja Hallgerðar eða hversu munt þú svara?" 
"Hvað þykir þér ráð?" sagði Höskuldur. 
"Vel skalt þú svara og segja þó kost og löst á konunni," segir Hrútur. 


En í þessu tali þeirra bræðra ganga þeir út gestirnir. Höskuldur og Hrútur gengu í mót þeim. Fagnaði 
Hrútur vel Þórarni og þeim báðum bræðrum. 


Síðan gengu þeir allir samt á tal og mælti Þórarinn: "Eg er kominn hingað með Glúmi bróður mínum 
þess erindis að biðja Hallgerðar dóttur þinnar, Höskuldur, til handa Glúmi bróður mínum. Skalt þú það 
vita að hann er vel mannaður." 


"Veit eg það," sagði Höskuldur, "að þið eruð mikils háttar menn bræður. En eg vil og segja þér í mót 
að eg réð ráði hennar fyrri og varð oss það að mikilli ógæfu." 


Þórarinn svaraði: "Ekki munum vér það láta fyrir kaupum standa því að eigi skal einn eiður alla verða. 
Og má þetta verða vel þó að hitt yrði illa enda spillti Þjóstólfur þar mest um." 


Þá mælti Hrútur: "Gefa mundi eg yður til ráð ef þér viljið eigi þetta láta fyrir ráðum standa er áður 
hefir orðið um hagi Hallgerðar, að Þjóstólfur fari ekki suður með henni þó að ráðin takist og veri þar 
aldrei þrem nóttum lengur, nema Glúmur lofi, en falli óheilagur fyrir Glúmi ef hann er lengur, en 
heimilt á Glúmur að lofa það, en ekki er það mitt ráð. Skal nú og eigi svo fara sem fyrr að Hallgerði sé 
eigi sagt. Skal hún vita allan þenna kaupmála og sjá Glúm og ráða sjálf hvort hún vill eiga hann eða 
eigi og megi hún eigi öðrum kenna þó að eigi verði vel. Skal þetta allt vélalaust vera." 


Þórarinn mælti: "Nú er sem jafnan að það mun best gegna að þín ráð séu höfð." 


Þá var sent eftir Hallgerði og kom hún þangað og tvær konur með henni. Hún hafði yfir sér 
vefjarmöttul blán og var undir í rauðum skarlatskyrtli og silfurbelti um sig en hárið tók ofan á bringuna 
tveim megin og drap hún undir belti sér. Hún settist niður í milli þeirra Hrúts og föður síns. Hún 
kvaddi þá alla góðum orðum og mælti vel og skörulega og spurði tíðinda. Síðan hætti hún að tala. 


Glúmur mælti: "Um kaup við föður þinn höfum við Þórarinn bróðir minn talað að eg mundi fá þín 
Hallgerður ef það er þinn vilji sem þeirra. Munt þú nú og segja er þú ert kölluð skörungur mikill hvort 
það er nokkuð nær þínu skapi. En ef þér er engi hugur á kaupum við oss þá viljum vér ekki um tala." 


Hallgerður mælti: "Veit eg að þið eruð mikils háttar menn, bræður, og veit eg að eg mun nú miklu 
betur gefin en fyrr. En vita vil eg hvað þér hafið um talað eða hve mjög þér hafið fram mælt málinu. 
En svo líst mér á þig að eg mun þér vel unnandi verða ef við komum skapi saman." 


Glúmur sagði henni sjálfur allan skildaga og veik hvergi af og spurði þá Höskuld og Hrút hvort hann 
hermdi rétt. Höskuldur sagði svo vera. 


Hallgerður mælti þá: "Svo vel sem þér hefir farið til mín faðir um þetta mál og þér Hrútur þá vil eg 
þetta að ykkru ráði gera og skal þessi kaupmáli vera sem þið hafið stofnað." 


Þá mælti Hrútur: "Það þykir mér ráð að við Höskuldur nefnum votta en Hallgerður festi sig sjálf ef 
lögmanni þykir það rétt." 


"Rétt er það," sagði Þórarinn. 


Síðan voru virð fé Hallgerðar og skyldi Glúmur leggja í mót jafnmikið og skyldi vera helmingarfélag 
með þeim. Glúmur fastnaði sér þá Hallgerði og riðu þeir suður heim en Höskuldur skyldi hafa boð 
inni. Er nú kyrrt þar til er menn ríða til boðs. 


14. kafli 


Þeir bræður fjölmenna mjög til veislunnar og höfðu valið lið. Þeir riðu vestur til Dala og komu á 
Höskuldsstaði og var þar fjölmenni mikið fyrir. Skipuðu þeir Höskuldur og Hrútur annan bekk en 
brúðgumi annan. Hallgerður sat á palli og samdi sér vel. Þjóstólfur gekk með reidda öxi og lét hið 
dólglegasta og lét það engi sem vissi. 


En er boði var lokið fór Hallgerður suður með þeim. En er þau komu suður til Varmalækjar þá spurði 
Þórarinn Hallgerði ef hún vildi taka við búráðum. 


"Eigi vil eg það," segir hún. 
Hallgerður sat mjög á sér um veturinn og líkaði við hana ekki illa. 


En um vorið töluðu þeir um fjárhagi sína bræður og mælti Þórarinn: "Eg vil gefa ykkur upp búið að 
Varmalæk því að ykkur er það hægst um hönd. En eg mun fara suður í Laugarnes og búa þar. En 
Engey skulum við eiga báðir saman." 


Glúmur vildi að svo væri. Fór Þórarinn suður byggðum en þau bjuggu þar eftir. Réð Hallgerður sér 
hjón. Hún var örlynd og fengsöm. En um sumarið fæddi hún meybarn. Glúmur spurði Hallgerði hvað 
heita skyldi. 


"Hana skal kalla eftir föðurmóður minni og skal heita Þorgerður því að hún var komin frá Sigurði 
Fáfnisbana í föðurætt sína að langfeðgatölu." 


Mærin var vatni ausin og þetta nafn gefið. Hún óx þar upp og gerðist lík móður sinni að yfirlitum. Þau 
sömdust vel við Glúmur og Hallgerður og fór svo fram um hríð. 


Þau tíðindi spurðust úr Bjarnarfirði norðan að Svanur hafði róið að veiðiskap um vorið og kom að 
þeim austanveður mikið og rak þá upp að Veiðilausu og týndust þar. En fiskimenn þeir er voru í 
Kaldbak þóttust sjá Svan ganga inn í fjallið Kaldbakshorn og var honum vel þar fagnað en sumir 
mæltu því í mót og kváðu engu gegna en það vissu allir að hann fannst hvorki lífs né dauður. En er 
Hallgerður spurði þessi tíðindi þótti henni skaði mikill eftir móðurbróður sinn. 


Glúmur bauð Þórarni að skipta um löndin. 
Hann kveðst eigi það vilja "en seg þú Hallgerði ef eg lifi þér lengur að eg ætla mér Varmalæk." 
Glúmur segir Hallgerði. 


Hún svaraði: "Maklegur er Þórarinn þess frá oss." 


15. kafli 


Þjóstólfur hafði barið húskarl Höskulds og rak Höskuldur hann í braut. Hann tók hest sinn og vopn sín 
og mælti við Höskuld: "Nú mun eg á braut fara og koma aldrei aftur." 


20 


"Allir munu því fagna," segir Höskuldur. 


Þjóstólfur reið til þess er hann kom til Varmalækjar. Hann hafði þar góðar viðtökur af Hallgerði en eigi 
illar af Glúmi. Hann sagði Hallgerði að faðir hennar hefði hann á braut rekið og bað hana ásjá. Hún 
svaraði honum því að hún kveðst honum engu mega heita um þarvist hans fyrr en hún fyndi Glúm. 


"Fer vel með ykkur?" segir hann. 
"Vel er um ástir okkrar," segir hún. 


Síðan gekk hún til máls við Glúm og lagði hendur upp um háls honum og mælti: "Skalt þú veita mér 
bæn þá er eg mun biðja þig?" 


"Veita mun eg þér ef þér er sæmd í," segir hann, "eða hvers vilt þú biðja?" 


Hún mælti: "Þjóstólfur er rekinn í braut vestan þaðan og vildi eg að þú leyfðir honum að vera hér. En 
eg vil þó eigi þvert taka ef þér er lítið um." 


Glúmur mælti: "Nú er þér fer svo vel skal eg veita þér þetta en seg að hann skal í brautu verða ef hann 
tekur nokkuð illt til." 


Hún gengur til Þjóstólfs og segir honum. 
Hann svaraði: "Nú fer þér enn vel sem von var að." 


Síðan var hann þar og sat á sér um hríð en þar kom að hann þótti þar öllu spilla. Tók hann þá að hlífast 
við engan mann nema við Hallgerði en hún veitti honum aldrei eftirmæli þá er hann átti við aðra. 
Þórarinn bróðir Glúms taldi á við hann er hann lét Þjóstólf þar vera og kvað illa gefast mundu og fara 
enn sem fyrr ef hann væri þar. Glúmur svaraði vel og brá þó á sitt ráð. 


16. kafli 


Það var eitthvert haust að heimtur voru illar á fé manna og var Glúmi vant margra geldinga. 


Þá mælti Glúmur við Þjóstólf: "Gakk þú á fjall með húskörlum mínum og vitið ef þér finnið nokkuð af 
sauðum." 


"Ekki eru mér fjárleitir hentar," sagði Þjóstólfur, "enda er það ærið eitt til að eg vil eigi ganga í spor 
þrælum þínum. Og far þú sjálfur og mun eg þá fara með þér." 


Þetta varð þeim að orðum mjög. 
Hallgerður sat úti og var á veður gott. 


Glúmur gekk að henni og mælti: "Illt höfum við Þjóstólfur nú saman átt og munum við skamma stund 
saman búa" og sagði henni allt það er þeir höfðu við ræðst. 


Hallgerður mælti þá eftir Þjóstólfi og varð þeim þá mjög að orðum. 


Glúmur drap til hennar hendi sinni og mælti: "Ekki deili eg við þig lengur" og gekk síðan í braut. Hún 
unni honum mikið og mátti eigi stilla sig og grét hástöfum. 


21 


Þjóstólfur gekk að henni og mælti: "Sárt ert þú leikin og skyldi eigi svo oft." 
"Ekki skalt þú þessa hefna," segir hún, "og engan hlut í eiga hversu sem með okkur fer." 


Hann gekk í braut og glotti við. 


17. kafli 


Glúmur kvaddi menn til ferðar með sér og bjóst Þjóstólfur með Glúmi. Þeir fóru upp Reykjardal hinn 
syðra og upp hjá Baugagili og upp til Þverfells og skipta þar liðinu og fóru sumir í Skorradalsleit en 
suma sendi hann suður til Súlna og fundu þeir allir fjölda fjár. Svo kom að þeir voru tveir sér, Glúmur 
og Þjóstólfur. Þeir gengu suður frá Þverfelli og fundu þar sauði skjarra og eltu sunnan að fjallinu. 
Komust sauðirnir upp á fjallið fyrir þeim. Ámælti þá hvor þeirra öðrum og mælti Þjóstólfur við Glúm 
að hann mundi til engis hafa afla annars en brölta á maga Hallgerði. 


Glúmur mælti: "Án er illt gengi nema heiman hafi. Eg skal taka hæðiyrði af þér þar sem þú ert þræll 
fastur á fótum." 


Þjóstólfur mælti: "Það skalt þú eiga til að segja að eg er eigi þræll því að eg skal hvergi undan þér 
láta." 


Þá reiddist Glúmur og hjó til Þjóstólfs með saxi en hann brá við öxinni og kom í fetann og beit í ofan 
um tvo fingur. Þjóstólfur hjó þegar með öxinni í móti og kom á öxlina og tók í sundur axlarbeinið og 
viðbeinað og blæddi inn úr sárinu. Glúmur greip til Þjóstólfs annarri hendi svo fast að hann féll við. 


Glúmur mátti ekki halda því að dauðinn fór á hann. Þjóstólfur huldi hræ hans með grjóti og tók af 
honum gullhring. 


Hann gekk þar til er hann kom til Varmalækjar. Hallgerður var úti og sá að blóðug var öxin. Hann 
kastaði til hennar gullhringinum. 


Hún mælti: "Hvað segir þú tíðinda eða hví er öx þin blóðug?" 

Hann svaraði: "Eigi veit eg hversu þér mun þykja. Eg segi þér víg Glúms." 
"Þú munt því valda," segir hún. 

"Svo er," segir hann. 

Hún hló að og mælti: "Eigi ert þú engi í leikinum." 

Hann mælti: "Hvert ráð sérðu fyrir mér nú?" 

"Far þú til Hrúts föðurbróður míns," segir hún, "og sjái hann fyrir þér." 


"Eigi veit eg," sagði Þjóstólfur, "hvort þetta er heilræði en þó skal eg þínum ráðum fram fara um þetta 
mál." 


Tók hann þá hest sinn og reið á braut og lýkur eigi ferð sinni fyrr en hann kom á Hrútsstaði um nótt. 
Hann bindur hest sinn á bak húsum, gengur síðan að dyrum og lýstur á högg mikið. Eftir það gengur 
hann norður um húsin. Hrútur hafði vakað og kippti upphávum skóm á fætur sér, fór í treyju og tók 
sverð í hönd sér. Hann vafði möttli um vinstri hönd sér og upp um handlegginn. Menn vöknuðu við er 
hann gekk út. Hann gekk norður um vegginn og sá þar mann mikinn og kenndi að þar var Þjóstólfur. 
Hrútur spurði tíðinda. 


22 


"Eg segi þér víg Glúms," segir Þjóstólfur. 

"Hver veldur því?" segir Hrútur. 

"Eg vó hann," segir Þjóstólfur. 

"Hví reiðst þú hingað?" segir Hrútur. 

"Hallgerður sendi mig til þín," segir Þjóstólfur. 

"Eigi veldur hún þessu þá," segir Hrútur og brá sverðinu. 


Þetta sá Þjóstólfur og vill eigi verða seinni og höggur þegar til Hrúts. Hrútur brást skjótt undan 
högginu og laust vinstri hendi utan á hlýr öxinni svo snart að öxin hraut úr hendi Þjóstólfi. Hrútur hjó 
með hægri hendi á fót Þjóstólfs fyrir ofan knéið og hljóp að honum við og hratt honum. Féll Þjóstólfur 
á bak aftur en fóturinn loddi. Þá hjó Hrútur annað högg hann til bana og kom það í höfuðið. Þá komu 
út húskarlar Hrúts og sáu verksummerki. Hrútur lét færa Þjóstólf í braut og hylja hræ hans. Síðan fór 
Hrútur að finna Höskuld og sagði honum víg Glúms og svo Þjóstólfs. Honum þótti skaði mikill að um 
Glúm en þakkaði honum vígið Þjóstólfs. 


Nú er þar til máls að taka að Þórarinn Ragabróðir spyr lát Glúms bróður síns. Ríður hann við tólfta 
mann vestur til Dala og kom á Höskuldsstaði. Höskuldur tók báðum höndum við honum og er hann 
þar um nóttina. Höskuldur sendir þegar eftir Hrúti að hann kæmi þangað. Hann fór þegar. Og um 
daginn eftir töluðu þeir margt um látið Glúms. 


Þórarinn mælti: "Vilt þú nokkuru bæta mér bróðurinn því að eg hefi mikils misst?" 


Höskuldur svaraði: "Eigi drap eg bróður þinn og eigi réð dóttir mín honum bana en þegar Hrútur vissi 
þá drap hann Þjóstólf." 


Þá þagnaði Þórarinn og þótti vandast málið. 


Hrútur mælti: "Gerum við góða ferð hans. Hann hefir víst mikils misst og mun það vel fyrir mælast og 
gefum honum gjafar og sé hann vinur okkar alla ævi síðan." 


Og fór þetta fram að þeir gáfu honum gjafar bræður og reið hann suður aftur. 


Þau Hallgerður skiptu um bústaði um vorið og fór hún suður á Laugarnes en hann til Varmalækjar. Og 
er Þórarinn úr sögunni. 


18. kafli 


Nú er þar til máls að taka að Mörður gígja tók sótt og andaðist og þótti það skaði mikill. Unnur dóttir 
hans tók fé allt eftir hann. Hún var þá ógefin í annað sinn. Hún var örlynd mjög og óforsjál um fjárhagi 
og tók að eyðast fyrir henni lausaféið svo að hún átti ekki nema lönd og gripi. 


19. kafli 


Gunnar hét maður. Hann var frændi Unnar. Rannveig hét móður hans og var Sigfúsdóttir 
Sighvatssonar hins rauða. Hann var veginn við Sandhólaferju. Faðir Gunnars hét Hámundur og var 
sonur Gunnars Baugssonar. Við þann er kennt Gunnarsholt. Móðir Hámundar hét Hrafnhildur. Hún 
var Stórólfsdóttir Hængssonar. Stórólfur var bróðir Hrafns lögsögumanns. Sonur Stórólfs var Ormur 


23 


hinn sterki. 


Gunnar Hámundarson bjó að Hlíðarenda í Fljótshlíð. Hann var mikill maður vexti og sterkur og allra 
manna best vígur. Hann hjó báðum höndum og skaut ef hann vildi og hann vó svo skjótt með sverði að 
þrjú þóttu á lofti að sjá. Hann skaut manna best af boga og hæfði allt það er hann skaut til. Hann hljóp 
meir en hæð sína með öllum herklæðum og eigi skemmra aftur en fram fyrir sig. Hann var syndur sem 
selur. Og eigi var sá leikur að nokkur þyrfti við hann að keppa og hefir svo verið sagt að engi væri 
hans jafningi. Hann var vænn að yfirliti og ljóslitaður, rétt nefið og hafið upp í framanvert, bláeygur og 
snareygur og rjóður í kinnum, hárið mikið, gult, og fór vel. Manna var hann kurteisastur, harðger í 
öllu, ráðhollur og góðgjarn, mildur og stilltur vel, vinfastur og vinavandur. Hann var vel auðigur að fé. 


Bróðir hans hét Kolskeggur. Hann var mikill maður og sterkur, drengur góður og öruggur í öllu. Annar 
bróðir hans hét Hjörtur. Hann var þá í barnæsku. Ormur skógarnef var bróðir Gunnars laungetinn og er 
hann ekki við þessa sögu. Arngunnur hét systir Gunnars. Hana átti Hróar Tungugoði sonur Una hins 
óborna Garðarssonar. Sá fann Ísland. Sonur Arngunnar var Hámundur halti er bjó á Hámundarstöðum. 


20. kafli 


Njáll hét maður. Hann var sonur Þorgeirs gollnis Þórólfssonar. Móðir Njáls hét Ásgerður. Hún var 
dóttir Áskels hersis hins ómálga. Hún hafði komið út hingað til Íslands og numið land fyrir austan 
Markarfljót milli Öldusteins og Seljalandsmúla. Sonur hennar var Holta-Þórir faðir þeirra Þorleifs 
kráks, er Skógverjar eru frá komnir, og Þorgríms hins mikla og Þorgeirs skorargeirs. 


Njáll bjó að Bergþórshvoli í Landeyjum. Annað bú átti hann í Þórólfsfelli. Njáll var vel auðigur að fé 
og vænn maður yfirlits en sá hlutur var á ráði hans að honum óx eigi skegg. Hann var lögmaður svo 
mikill að engi var hans jafningi, vitur og forspár, heilráður og góðgjarn og varð allt að ráði það er hann 
réð mönnum, hógvær og drenglyndur, langsýnn og langminnigur. Hann leysti hvers manns vandræði 
er á hans fund kom. 


Bergþóra hét kona hans. Hún var Skarphéðinsdóttir, kvenskörungur mikill og drengur góður og 
nokkuð skaphörð. Þau Njáll áttu sex börn, þrjá sonu og þrjár dætur og koma þeir allir við þessa sögu. 


21. kafli 


Nú er þar til máls að taka er Unnur hefir látið allt lausaféið. Hún gerði heiman ferð sína til Hlíðarenda 
og tók Gunnar vel við frændkonu sinni og var hún þar um nóttina. Um daginn eftir sátu þau úti og 
töluðu. Kom þar niður tal hennar að hún sagði honum hversu þungt henni féll til fjár. 


"Ila er það," sagði hann. 

"Hver úrræði vilt þú veita mér?" sagði hún. 

Hann svaraði: "Haf þú fé svo mikið sem þú þarft er eg á á leigustöðum." 
"Eigi vil eg það," segir hún, "að eyða fé þínu." 

"Hversu vilt þú þá?" segir hann. 


"Eg vil að þú heimtir fé mitt undan Hrúti," segir hún. 


24 


"Eigi þykir mér það vænt," segir hann, "þar er faðir þinn fékk eigi heimt og var hann lögmaður mikill 
en eg kann lítt til laga." 


Hún svaraði: "Meir þreytti Hrútur það með kappi en með lögum en faðir minn var gamall og þótti 
mönnum því það ráð að þeir þreyttu það ekki með sér. Enda er sá engi minn frændi að gangi í þetta 
mál ef þú hefir eigi þrek til." 


"Þora mun eg," segir hann, "að heimta fé þetta en eigi veit eg hversu upp skal taka málið." 


Hún svaraði: "Far þú og finn Njál að Bergþórshvoli. Hann mun ráðin kunna til að leggja. Er hann og 
vinur þinn mikill." 


"Von er mér að hann ráði mér heilt sem öllum öðrum," segir hann. 


Svo lauk með þeim að Gunnar tók við málinu en fékk henni fé til bús síns sem hún þurfti og fór hún 
heim síðan. 


Gunnar ríður nú að finna Njál og tók hann við honum vel og gengu þegar á tal. 
Gunnar mælti: "Heilræði er eg kominn að sækja að þér." 


Njáll svaraði: "Margir eru þess vinir mínir maklegir að eg leggi til það sem heilt er en ætla eg að eg 
leggi mesta stund á við þig." 


Gunnar mælti: "Eg vil gera þér kunnigt að eg hefi tekið fjárheimtu af Unni á Hrút." 


"Það er mikið vandamál," segir Njáll, "og mikil hætta hversu fer. En þó mun eg til leggja með þér það 
er mér þykir vænst og mun það endast ef þú bregður hvergi af en líf þitt er í hættu ef þú gerir eigi svo." 


"Hvergi skal eg af bregða," segir Gunnar. 


Þá þagði Njáll nokkura stund og mælti síðan: "Hugsað hefi eg málið og mun það duga." 


22. kafli 


"Nú skalt þú ríða heiman við hinn þriðja mann. Skalt þú hafa voskufl ystan klæða og undir 
söluvoðarkyrtil mórendan. Þar skalt þú hafa undir hin góðu klæði þín og taparöxi í hendi. Tvo hesta 
skal hafa hver yðvar, aðra feita en aðra magra. Þú skalt hafa héðan smíði. Þér skuluð ríða þegar á 
morgun og er þér komið yfir Hvítá vestur þá skalt þú láta slota hatt þinn mjög. Þá mun eftir spurt hver 
sá sé hinn mikli maður. Förunautar þínir skulu segja að þar sé Kaupa-Héðinn hinn mikli, eyfirskur 
maður, og fari með smíði. Hann er maður skapillur og margmæltur, þykist einn vita allt. Hann rekur 
aftur kaup sín oftlega og flýgur á menn þegar er eigi er svo gert sem hann vill. Þú skalt ríða vestur til 
Borgarfjarðar og láta þá falt hvarvetna smíðið og reka aftur kaupin mjög. Þá mun sá orðrómur á 
leggjast að Kaupa-Héðinn sé manna verstur viðfangs og síst sé logið frá honum. 


Þú skalt ríða til Norðurárdals og svo til Hrútafjarðar og til Laxárdals og til þess er þú kemur á 
Höskuldsstaði. Þar skalt þú vera um nótt og sitja utarlega og drepa niður höfði. Höskuldur mun mæla 
að ekki skuli eiga við Kaupa-Héðin og segja að hann sé óvinveittur. Síðan munt þú fara í braut um 
morguninn eftir og koma á næsta bæ hjá Hrútsstöðum. Þar skalt þú láta falt smíðið og hafa það uppi af 
er verst er og berja í brestina. Bóndi mun að hyggja og mun hann finna brestina. Þú skalt hnykkja af 
honum og mæla illt við hann. 


25 


Hann mun segja að það sé von að þú gefist honum eigi vel "er þú gefst öllum öðrum illa." 

Þá skalt þú fljúga á hann þó að þú sért því óvanur og still þó aflinu að þú verðir eigi kenndur og ekki 
sé grunað. Þá mun sendur maður á Hrútsstaði að segja Hrúti að betra mun að skilja ykkur. Hann mun 
þegar senda eftir þér en þú skalt og þegar fara. Þér mun skipað á hinn óæðra bekk gegnt öndugi Hrúts. 


Þú skalt kveðja hann. Hann mun vel taka þér og spyrja hvort þú sért norðlenskur. Þú skalt segja að þú 
sért eyfirskur maður. Hann mun spyrja hvort þar séu allmargir ágætismenn. 


"Ærinn hafa þeir klækiskap," skalt þú segja. 

"Er þér kunnigt til Reykjardals?" mun hann segja. 
"Kunnigt er mér um allt Ísland," skalt þú segja. 
"Eru í Reykjardal kappar miklir?" mun hann segja. 
"Þjófar eru þar og illmenni," skalt þú segja. 


Þá mun Hrútur hlæja og þykja gaman að. Munuð þið þá tala um menn í Austfirðingafjórðungi og skalt 
þú öllum leggja nokkuð ámæli. Tal ykkart mun koma á Rangárvöllu. Þá skalt þú segja að þar sé síst 
mannval síðan Mörður gígja var dauður. Hann mun spyrja hvað þú færir til þess að eigi megi koma 


2 


maður í stað hans. Þú skalt því svara að hann var maður svo vitur og svo mikill lagamaður og 
málafylgju að aldrei varð á um hans höfðingskap. 


Hann mun spyrja hvort þér sé nokkuð af kunnigt "hversu fór með okkur?" 
"Kunnigt er mér," skalt þú segja, "að hann tók af þér konuna en þú hafðir ekki." 
Þá mun Hrútur svara: " Þótti þér ekki á verða fyrir honum er hann náði eigi fénu en bjó þó til málið?" 


"Hér má eg þér vel svara," skalt þú segja, "þú skoraðir honum til einvígis en hann var maður gamall og 
réðu vinir hans honum að hann berðist eigi við þig og drap svo niður málinu." 


"Mælti eg það," mun Hrútur segja, "og þótti það heimskum mönnum sem lög væri en málið mátti þó 
upp taka á öðru þingi ef hann hefði þrek til haft." 


"Veit eg það," skalt þú segja. 
Hann mun þá spyrja þig: "Kannt þú nokkuð í lögum?" 


"Kunna þótti eg norður þar," skalt þú segja, "en þó munt þú segja mér verða hversu málið skal upp 
taka." 


Hrútur mun mæla: "Að hverju máli vilt þú spyrja?" 
"Að því," skalt þú segja, "er mig skiptir engu, hversu upp skal taka fjárheimtuna Unnar." 
"Stefna skal málinu svo að eg heyri á eða að lögheimili mínu," mun Hrútur segja. 


"Stefn þú nú þá," skalt þú segja, "en eg mun í annað sinn." 


26 


Þá mun Hrútur stefna og skalt þú að því vandlega hyggja hver atkvæði hann hefir. Þá mun Hrútur 
mæla að þú skulir stefna. Þú skalt þá stefna og skal rangt svo að eigi sé meir en annað hvert orð rétt. Þá 
mun Hrútur hlæja og mun hann þá ekki gruna en mæla þó að fátt sé rétt í. Þú skalt kenna förunautum 
þínum að þeir hafi glapið þig. Þá skalt þú biðja Hrút að hann mæli fyrir þér og að hann leyfi að þú 
stefnir í annað sinn og mælir eftir honum. Hann mun leyfa þér og stefna sjálfur málinu. Þú skalt þegar 
stefna eftir og mæla þá rétt og spyrja Hrút hvort rétt sé stefnt. Hann mun segja þér að eigi megi það 
ónýta. 


Þá skalt þú mæla hátt svo að förunautar þínir heyri: "Stefni eg handseldri sök Unnar Marðardóttur." 


En þegar er menn eru sofnaðir þá skuluð þér upp standa og fara hljóðlega, ganga út og bera söðla yðra 
í haga til hinna feitu hestanna og ríða þeim en láta hina eftir. Þér skuluð ríða upp úr búfjárhögum og 
vera þar þrjár nætur. Svo nokkuru mun yðvar leita farið lengi. Síðan skuluð þér ríða heim suður og ríða 
um nætur en liggja um daga. En vér munum fara til þings og veita að málunum." 


Gunnar þakkaði honum og reið heim fyrst. 


23. kafli 


Gunnar reið heiman tveim nóttum síðar og tveir menn með honum. Þeir riðu þar til er þeir komu á 
Bláskógaheiði. Þar riðu menn í móti þeim og spurðu hver sá væri hinn mikli maður er svo lítt var 
sýndur. Förunautar hans sögðu að þar var Kaupa-Héðin hinn mikli. 


Þeir svöruðu: "Eigi er þar hins verra eftir von er slíkur fer fyrir." 
Héðinn lét þegar sem hann mundi á þá ráða en þó fóru hvorir leið sína. 


Gunnar fór með öllu sem fyrir hann var lagt og var á Höskuldsstöðum um nótt og fór þaðan ofan eftir 
dal og kom á næsta bæ hjá Hrútsstöðum. Þar lét hann falt smíðið og seldi þrjá smíðisgripi. Bóndi fann 
að á var smíðinu og kallaði fals í. Héðinn réð þegar á bónda. Það var sagt Hrúti og sendi hann eftir 
Héðni. Hann fór þegar á fund Hrúts og hafði þar góðar viðtökur. Skipaði Hrútur honum gegnt sér og 
fór orðtak þeirra sem Njáll gat til. Þá sagði Hrútur honum hversu upp skyldi taka málið og stefndi fyrir 
málinu en hann mælti eftir og stefndi rangt. Þá brosti Hrútur og grunaði ekki. Þá mælti hann að Hrútur 
skyldi stefna í annað sinn. Svo gerði Hrútur. Héðinn stefndi þá í annað sinn og stefndi þá rétt og 
vitnaði undir förunauta sína að hann stefndi handseldri sök Unnar Marðardóttur. Hann fór til svefns 
um kveldið sem aðrir menn. 


En er Hrútur var sofnaður tóku þeir föng sín og höfðu til hesta sinna, ríða síðan yfir ána og svo fram 
Hjarðarholts megin þar til er þraut dalinn og eru þar í fjöllunum millum og Haukadals og komu sér þar 
er eigi mátti finna þá fyrr en riðið væri að þeim. 


Söðlar þeirra og vopn höfðu varðveitt verið í smiðju svo að þeir máttu sjálfir út ná. Urðu því engir 
menn varir við brautferð þeirra. 


Þessa nótt öndverða vaknaði Höskuldur á Höskuldsstöðum og vakti upp alla heimamenn sína. 
"Eg vil segja yður draum minn," segir hann. "Eg þóttist sjá bjarndýri mikið ganga út úr húsunum og 
vissi eg að eigi fannst þessa dýrs maki og fylgdu því húnar tveir og vildu þeir vel dýrinu. Það stefndi 


til Hrútsstaða og gekk þar inn í húsin. Síðan vaknaði eg. Nú vil eg spyrja yður hvað þér sáuð til hins 
mikla manns." 


27 


Einn maður svaraði honum: "Það sá eg að fram undan ermi hans kom eitt gullhlað og rautt klæði en á 
hinni hægri hendi hafði hann gullhring." 


Höskuldur mælti: "Þetta er engis manns fylgja nema Gunnars frá Hlíðarenda. Þykist eg nú sjá allt eftir 
og skulum vér nú ríða á Hrútsstaði." 


Þeir gengu út allir og fóru á Hrútsstaði og drápu á dyr en maður gekk út og lauk upp hurðinni. Þeir 
gengu þegar inn. Hrútur lá í lokrekkju og spyr hverjir komnir eru. Höskuldur sagði til sín og spurði 
hvað þar væri gesta. 


Hann svarar: "Hér er Kaupa-Héðinn." 

Höskuldur mælti: "Breiðari mun um bakið því að eg get hér verið hafa Gunnar frá Hlíðarenda." 
"Þá mun hér slægleiksmunur orðið hafa," segir Hrútur. 

"Hvað er að orðið?" segir Höskuldur. 


"Eg sagði honum hversu upp skyldi taka fjárheimtuna Unnar og stefndi eg mér sjálfur en hann stefndi 
eftir. Og mun hann þann hafa málatilbúnaðinn og er sá réttur." 


"Mikill er viskumunur orðinn," segir Höskuldur, "og mun eigi Gunnar einn hafa um ráðið. Njáll mun 
þessi ráð hafa til lagið því að engi er hans maki að viti." 


Þeir leita nú Héðins og er hann allur í brautu. Þeir söfnuðu liði og leituðu þeirra þrjá daga og þrjár 
nætur og fundu þá eigi. 


Gunnar reið suður af fjallinu til Haukadals og fyrir austan skarð og norður til Holtavörðuheiðar og létti 
eigi fyrr en hann kom heim. Hann fann Njál og sagði honum að vel hafði dugað ráðið. 


24. kafli 


Gunnar reið til alþingis. Þeir Hrútur og Höskuldur riðu og til þings og fjölmenntu mjög. Gunnar sækir 
mál þetta á þingi. Hann kvaddi búa til máls og höfðu þeir Hrútur ætlað að veita honum atgöngu en 
treystust eigi. Síðan gekk Gunnar að Breiðfirðingadómi og bauð Hrúti að hlýða til eiðspjalls síns og 
framsögu sakar og sóknargagna allra. Eftir það vann hann eið og sagði fram sök. Síðan lét hann bera 
stefnuvætti, þá sakartökuvætti. Njáll var eigi við dóminn. 


Nú sótti Gunnar málið þar til er hann bauð til varna. Hrútur nefndi votta og sagði ónýtt málið og sagði 
hann misst hafa þeirra þriggja vottorða er í dóminn áttu að koma. Eitt, það er nefnt var fyrir 
rekkjustokki, annað fyrir karldyrum, þriðja að Lögbergi. Njáll var þá kominn til dómsins og kveðst 
borgið munu geta málinu og sökinni ef þeir vildu það þreyta. 


"Eigi vil eg það," sagði Gunnar, "eg skal gera Hrúti slíkan sem hann gerði Merði frænda mínum. Eða 
hvort eru þeir bræður svo nær, Hrútur og Höskuldur, að þeir megi heyra mál mitt?" 


"Heyra megum við," segir Hrútur, "eða hvað vilt þú?" 
Gunnar mælti: "Þeir séu heyrandi vottar er hjá eru að eg skora þér Hrútur til hólmgöngu og skalt þú 


berjast við mig í dag í hólmi þeim er hér er í Öxará. En ef þú vilt eigi berjast þá greið þú út féið allt í 
dag." 


28 


Síðan gekk Gunnar frá dóminum með öllu liði sínu. Þeir Höskuldur og Hrútur gengu og heim og var 
málið hvorki sótt né varið þaðan af. 


Hrútur mælti er hann kom inn í búðina: "Það hefir mig aldrei hent að sá nokkur maður hafi mér einvígi 
boðið að eg hafi undan gengið." 


"Það munt þú ætla að berjast," segir Höskuldur, "en eigi skal það ef eg ræð því að eigi fer þér nær við 
Gunnar en Merði mundi við þig og skulum við heldur greiða féið báðir saman Gunnari." 


Síðan spurðu þeir bræður bændur hvað þeir vildu til leggja. Þeir svöruðu allir að þeir mundu til leggja 
slíkt sem Hrútur vildi. 


"Göngum þá," segir Höskuldur, "til búðar Gunnars og greiðum af höndum féið." 

Þeir gengu til búðar Gunnars og kölluðu hann út. Hann gekk út í búðardyrnar og menn með honum. 
Höskuldur mælti: "Nú er að taka við fénu." 

Gunnar mælti: "Greiðið nú þá. Eg er búinn við að taka." 

Þeir greiddu féið allt vel af hendi. 

Þá mælti Höskuldur: "Njót þú nú sem þú hefir aflað." 

"Vel munum vér njóta því að sönn er fjárheimtan," segir Gunnar. 

"Illa mun þér launað vera." segir Hrútur. 

"Fer það sem má." segir Gunnar. 


Þeir Höskuldur gengu heim til búðar sinnar og var honum mikið í skapi og mælti til Hrúts: "Hvort mun 
Gunnari aldrei hefnast þessi ójafnaður?" 


"Eigi mun það," segir Hrútur, "hefnast mun honum víst og mun oss verða í því engi hefnd né frami. En 
þó er það líkast að hann snúist til vorrar ættar um vinfengið." 


Hættu þeir þá talinu. 

Gunnar sýndi Njáli féið. 

Njáll mælti: "Vel hefur nú vegnað," sagði hann. 

"Og hefir af þér til leitt," segir Gunnar. 

Menn riðu heim af þingi og hafði Gunnar hina mestu sæmd af málinu. 


Gunnar færði féið allt Unni og vildi hann ekki af hafa en kveðst meira heimta þykjast eiga að henni 
síðan eða að hennar frændum en að öðrum mönnum. Hún kvað það svo vera. 


29 


25. kafli 


Valgarður hét maður. Hann bjó að Hofi við Rangá. Hann var sonur Jörundar goða, Hrafnssonar hins 
heimska, Valgarðssonar, Ævarssonar, Vémundarsonar orðlokars, Þórólfssonar voganefs, Þrándarsonar 
hins gamla, Haraldssonar hilditannar, Hrærekssonar slöngvanbauga. Móðir Haralds hilditannar var 
Auður dóttir Ívars víðfaðma Hálfdanarsonar hins snjalla. Bróðir Valgarðs hins grá var Úlfur aurgoði er 
Oddaverjar eru frá komnir. Úlfur aurgoði var faðir Svarts, föður Löðmundar, föður Sigfúss, föður 
Sæmundar hins fróða, en frá Valgarði er kominn Kolbeinn ungi. 


Þeir bræður, Úlfur aurgoði og Valgarður hinn grái, fóru að biðja Unnar og giftist hún Valgarði án ráði 
allra frænda sinna en það þótti Gunnari illa og Njáli og mörgum öðrum því að Valgarður var maður 
grályndur og óvinsæll. 


Þau gátu sér son er Mörður hét og er sá lengi við þessa sögu. Þá er hann var fullkominn að aldri var 
hann illa til frænda sinna og einna verst til Gunnars. Hann var slægur í skapferðum og illgjarn í ráðum. 


Nú skal nefna sonu Njáls. Skarphéðinn hét hinn elsti. Hann var mikill maður vexti og styrkur, vígur 
vel, syndur sem selur, manna fóthvatastur, skjótráður og öruggur, gagnorður og skjótorður en þó 
löngum vel stilltur. Hann var jarpur á hár og sveipur í hárinu, eygður vel, fölleitur og skarpleitur, liður 
á nefi og lá hátt tanngarðurinn, munnljótur nokkuð og þó manna hermannlegastur. 


Grímur hét annar sonur Njáls. Hann var svartur á hár og þó fríðari sýnum en Skarphéðinn og var bæði 
mikill og sterkur. 


Helgi hét hinn þriðji sonur Njáls. Hann var fríður maður sýnum og hærður vel. Hann var sterkur maður 
og vel vígur. Hann var vitur maður og stilltur vel. Allir voru þeir ókvongaðir synir Njáls. 


Höskuldur hét hinn fjórði sonur Njáls. Hann var laungetinn. Móðir hans hét Hróðný og var 
Höskuldsdóttir, systir Ingjalds frá Keldum. 


Njáll spurði Skarphéðinn ef hann vildi kvongast. Hann bað föður sinn ráða. Bað Njáll þá til handa 
honum Þórhildar dóttur Hrafns úr Þórólfsfelli og átti hann því þar annað bú síðan. Skarphéðinn fékk 
Þórhildar og var þó vistum með föður sínum. Til handa Grími bað hann Ástríðar af Djúpárbakka. Hún 
var ekkja og auðig mjög. Grímur fékk hennar og var þó með Njáli. 


26. kafli 


Ásgrímur hét maður. Hann var Elliða-Grímsson, Ásgrímssonar, Öndóttssonar kráku. Móðir hans hét 
Jórunn og var Teitsdóttir Ketilbjarnarsonar hins gamla frá Mosfelli. Móðir Teits var Helga dóttir 
Þórðar skeggja, Hrappssonar, Bjarnarsonar bunu. Móðir Jórunnar var Ólöf dóttir Böðvars hersis 
Víkinga-Kárasonar. Bróðir Ásgríms Elliða-Grímssonar hét Sigfús. Hans dóttir var Þorgerður móðir 
Sigfúss, föður Sæmundar hins fróða. 


Gaukur Trandilsson var fóstbróðir Ásgríms er fræknastur maður hefir verið og best að sér ger. Þar varð 
illa með þeim Ásgrími því að Ásgrímur varð banamaður Gauks. 


Ásgrímur átti tvo sonu og hét hvortveggji Þórhallur. Þeir voru báðir efnilegir menn. Grímur hét og 
sonur Ásgríms en Þórhalla dóttir. Hún var kvenna fríðust og kurteisust og vel að sér ger í öllu. 


30 


Njáll kom að máli vil Helga son sinn og mælti: "Hugað hefi eg þér kvonfang frændi ef þú vilt að mínu 
ráði gera." 


"Það vil eg víst," segir hann, "því að eg veit að bæði er þú vilt vel enda kannt þú vel eða hvar hefir þú á 
stofnað?" 


Njáll svaraði: "Við skulum biðja dóttur Ásgríms Elliða-Grímssonar því að sá er kostur bestur." 


27. kafli 


Litlu síðar fara þeir og báðu konunnar, riðu vestur yfir Þjórsá og fóru þar til er þeir komu í Tungu. 
Ásgrímur var heima og tók við þeim vel og voru þar um nóttina. En um daginn gengu þeir á tal. Þá 
vakti Njáll til um bónorðið og bað Þórhöllu til handa Helga syni sínum. Ásgrímur svaraði því máli vel 
og sagði eigi þá menn vera að hann væri fúsari við að kaupa en þá. Síðan töluðu þeir um málið og lauk 
svo að Ásgrímur festi Helga dóttur sína og var kveðið á brúðlaupsstefnu. Gunnar var að veislu þessi og 
margir aðrir hinu bestu menn. 


En eftir veisluna bauð Njáll Þórhalli Ásgrímssyni til fósturs og fór hann til hans og var með honum 
lengi síðan. Hann unni meira Njáli en föður sínum. Njáll kenndi honum lög svo að hann varð mestur 
lögmaður á Íslandi. 


28. kafli 


Skip kom út í Arnarbælisós og stýrði skipinu Hallvarður hvíti, víkverskur maður. Hann fór til vistar til 
Hlíðarenda og var með Gunnari um veturinn og bað hann jafnan að hann skyldi fara utan. Gunnar 
talaði fátt um og tók á engu ólíklega. Og um vorið fór hann til Bergþórshvols og spurði Njál hve 
ráðlegt honum þætti að hann færi utan. 


"Ráðlegt þykir mér það," segir Njáll, "munt þú þér þar vel koma sem þú ert." 


"Vilt þú nokkuð taka við fjárfari mínu," segir Gunnar, "meðan eg er í brautu því að eg vil að 
Kolskeggur bróðir minn fari með mér en eg vildi að þú sæir um búið meðan með móður minni." 


"Ekki skal það við nema," segir Njáll, "allt skal eg styðja þig um það er þú vilt." 
"Vel mun þér fara," segir Gunnar. 
Ríður hann þá heim. 


Austmaður kom enn á tal við Gunnar að hann mundi utan fara. Gunnar spyr ef hann hefði nokkuð siglt 
til annarra landa. 


Hann kveðst siglt hafa til landa þeirra allra er voru meðal Noregs og Garðaríkis "og svo hafi eg siglt til 
Bjarmalands." 


"Vilt þú sigla með mér í Austurveg?" segir Gunnar. 


"Það vil eg víst," segir hann. 


31 


Síðan réð Gunnar utanferð sína með honum. Njáll tók við öllu fjárfari Gunnars. 


29. kafli 


Gunnar fór utan og Kolskeggur bróðir hans með honum. Þeir sigldu til Túnbergs og voru þar um 
veturinn. Þá var orðið höfðingjaskipti í Noregi. Var þá dauður Haraldur gráfeldur og Gunnhildur. Réð 
þá ríki Hákon jarl Sigurðarson, Hákonarsonar, Grjótgarðssonar. Móðir hans hét Bergljót og var dóttir 
Þóris jarls þegjanda. Móðir hennar hét Ólöf árbót og var dóttir Haralds hins hárfagra. 

Hallvarður spurði Gunnar ef hann vildi ráðast til Hákonar jarls. 

"Eigi vil eg það," segir Gunnar. "Átt þú nokkuð langskip?" segir Gunnar. 

"Á eg tvö," segir Hallvarður. 

"Þá vildi eg að við færum í hernað," segir Gunnar, "og réðum menn til með okkur." 


"Það vil eg þá," segir Hallvarður. 


Síðan fóru þeir til Víkurinnar og tóku þar skip tvö og bjuggust þaðan. Þeim varð gott til manna því að 
mikil ágæti voru sögð frá Gunnari. 


"Hvert vilt þú nú halda?" segir Gunnar. 

"Fyrst suður í Hísing," segir Hallvarður, "á fund Ölvis frænda míns." 

"Hvað vilt þú honum?" segir Gunnar. 

"Hann er drengur góður," segir Hallvarður, "og mun hann fá okkur nokkurn styrk til ferðarinnar." 
"Förum við þangað þá," segir Gunnar. 

Þegar er þeir voru búnir héldu þeir austur til Hísingar og höfðu þar góðar viðtökur. 


Skamma stund hafði Gunnar þar verið áður Ölvi fannst mikið um hann. Ölvir spurði um ferð hans. 
Hallvarður segir að Gunnar vill í hernað og afla sér fjár. 


"Það er engi ætlan," segir Ölvir, "þar sem þið hafið lið ekki." 
"Nú mátt þú og við auka," segir Hallvarður. 


"Eg ætla gott að styrkja Gunnar að nokkuru," segir Ölvir, "og þó að þú eigir frændsemi að telja við 
mig þá þykir mér þó meiri slægur til hans." 


"Hvað vilt þú nú þá til leggja?" segir Hallvarður. 
"Langskip tvö, annað tvítugsessu en annað þrítugsessu," segir Ölvir. 
"Hverjir skulu þar á?" segir Hallvarður. 


"Eg skal skipa húskörlum mínum annað en bóndum annað. En þó hefi eg spurt að ófriður er kominn í 
elfina og veit eg eigi hvort þið komist í braut." 


32 


"Hverjir eru þar komnir?" segir Hallvarður. 


"Bræður tveir," segir Ölvir, "heitir annar Vandill en annar Karl, synir Snæúlfs hins gamla úr Gautlandi 
austan." 


Hallvarður segir Gunnari að Ölvir hafði lagið til skipin. Gunnar varð glaður við það. Þeir bjuggu ferð 
sína þaðan og er þeir voru búnir gengu þeir fyrir Ölvi og þökkuðu honum en hann bað þá vel fara og 
varlega fyrir þeim bræðrum. 


30. kafli 


Gunnar hélt út úr elfinni og voru þeir Kolskeggur á einu skipi báðir en Hallvarður var á öðru skipi. 
Þeir sjá nú skipin fyrir sér. 


Þá mælti Gunnar: "Verum vér að nokkuru við búnir ef þeir leita á oss en eigum ekki við þá ellegar." 


Þeir gerðu svo og bjuggust við á skipum sínum. Hinir skildu í sundur skipin og gerðu hlið í millum 
skipanna. Gunnar fór fram í milli skipanna. Vandill þreif upp stafnljá og kastaði á meðal skipanna og í 
skipið Gunnars og dró þegar að sér. Ölvir hafði gefið Gunnari sverð gott. Gunnar brá nú sverðinu og 
hafði hann eigi sett á sig hjálminn, hleypur þegar á saxið á skip Vandils og hjó þegar mann til bana. 
Karl lagði að öðrum megin sínu skipi og skaut spjóti um þvert skip Gunnars og stefndi á hann miðjan. 
Gunnar sér þetta og snerist svo skjótt að eigi mátti auga á festa og tók hinni vinstri hendi spjótið og 
skaut á skip til Karls og hafði sá bana er fyrir varð. Kolskeggur þreif upp akkeri og kastar á skip Karls 
og kom fleinninn í borðið og gekk út í gegnum og féll þar inn sær kolblár og hljópu menn allir af 
skeiðinni og á önnur skipin. Gunnar hljóp nú aftur á sitt skip. 


Þá kom að Hallvarður og tókst nú bardagi mikill. Sáu þeir nú að formaður var öruggur og gerði hver 
að slíkt er mátti. Gunnar gerði ýmist að hann hjó eða skaut og hafði margur maður bana fyrir honum. 
Kolskeggur fylgdi honum vel. Karl hljóp á skip til Vandils bróður síns og börðust þeir þaðan báðir um 
daginn. 


Kolskeggur tók hvíld um daginn á skipi Gunnars og sér Gunnar það og mælti til hans: "Betri hefir þú 
öðrum verið í dag en þér því að þú hefir gert þá óþyrsta." 


Síðan tók Kolskeggur jústu eina af miði fulla og drakk og barðist eftir það. Og þar kom að þeir bræður 
hljópu upp á skip þeirra Vandils og gekk Kolskeggur með öðru borði en Gunnar með öðru. Í móti 
Gunnari gekk Vandill og hjó þegar til hans og kom í skjöldinn. Gunnar snaraði hart skjöldinn er 
sverðið festi í og brotnaði sverðið undir hjöltunum. Gunnar hjó í móti og sýndist hinum þrjú vera 
sverðin á lofti og sá hann eigi hvar hann skyldi sér helst hlífa. Gunnar hjó undan honum báðar fætur. 
Kolskeggur lagði Karl spjóti í gegnum. Eftir það tóku þeir herfang mikið. 


Þaðan héldu þeir suður til Danmerkur og þaðan austur í Smálönd og börðust jafnan og höfðu ávallt 
sigur. Ekki héldu þeir aftur að hausti. 


Annað sumar héldu þeir til Rafala og mættu þar víkingum og börðust þegar og fengu sigur. Síðan 
héldu þeir austur til Eysýslu og lágu þar nokkura hríð undir nesi einu. Þeir sáu mann einn ganga ofan 
af nesinu. Gunnar gekk á land upp að finna manninn og töluðust þeir við. Spurði Gunnar hann að nafni 
en hann nefndist Tófi. Gunnar spurði hvað hann vildi. 


33 


"Þig vil eg finna," segir hann. "Herskip liggja hér öðrum megin undir nesinu og mun eg segja þér 
hverjir fyrir ráða. Þar ráða fyrir bræður tveir. Heitir annar Hallgrímur en annar Kolskeggur. Þá veit eg 
mesta orustumenn og það með að þeir hafa vopn svo góð að eigi fær önnur slík. Hallgrímur hefir atgeir 
þann er hann hefir látið seiða til að honum skal ekki vopn að bana verða nema hann. Það fylgir og að 
þegar veit er víg er vegið með atgeirinum því að svo syngur í honum áður að langt heyrir til. Svo hefir 
hann náttúru mikla með sér. Kolskeggur hefir sax. Það er hið besta vopn. Þeir hafa lið þriðjungi meira 
en þér hafið. Fé hafa þeir og mikið og hafa fólgið á landi og veit eg gjörla hvar er. En þeir hafa sent 
njósnarskip fyrir nesið og vita þeir allt til yðvar. Þeir hafa nú og viðbúning mikinn og ætla þegar að 
yður að leggja er þeir eru búnir. Er yður nú annaðhvort til að leggja í braut þegar ella búist þér við sem 
skjótast. En ef þér hafið sigur þá skal eg fylgja þér til fjárins alls." 


Gunnar gaf honum fingurgull og gekk síðan til manna sinna og sagði þeim að herskip lágu öðrum 
megin nessins "og vita þeir allt til vor. Tökum vér nú vopn vor og búumst við öllu vel og skjótt því að 
nú er til fjár að vinna." 


Síðan bjuggust þeir við og þá er þeir voru búnir sjá þeir að skipin fara að þeim. Tekst nú orusta með 
þeim og berjast þeir lengi og verður mannfall mikið. Gunnar vó margan mann. Þeir Hallgrímur hljópu 
á skip til Gunnars. Gunnar sneri í mót Hallgrími. Hallgrímur lagði til hans með atgeirinum. Slá ein var 
um þvert skipið og hljóp Gunnar aftur yfir öfugur. Skjöldur Gunnars var fyrir framan slána og lagði 
Hallgrímur í hann og í gegnum og svo í slána. Gunnar hjó á hönd Hallgrími og lamdist handleggurinn 
en sverðið beit ekki. Féll þá niður atgeirinn. Gunnar tók atgeirinn og lagði í gegnum Hallgrím. Gunnar 
bar atgeirinn jafnan síðan. Þeir börðust nafnar og var nær hvorum vænna horfið. Þá kom Gunnar að og 
hjó Kolskegg banahögg. Eftir það beiddu víkingar sér griða. Gunnar lét þess kost. Hann lét þá kanna 
valinn og taka fé það er dauðir menn höfðu átt en hann gaf hinum vopn sín og klæði, er hann gaf grið, 
og bað þá fara til fósturjarða sinna. Þeir héldu í braut en Gunnar tók fé allt það er eftir var. 


Tófi kom að Gunnari eftir bardagann og bauð að fylgja honum til fjár þess er víkingar höfðu fólgið, 
kvað það vera bæði meira og betra en hitt er þeir höfðu áður fengið. Gunnar kveðst það vilja. Gekk 
hann á land með Tófa. Fór Tóti fyrir til skógar en Gunnar eftir. Þeir komu að þar sem viður var borinn 
saman mikill. Tófi segir að þar var féið undir. Ruddu þeir þá af viðinum og fundu undir bæði gull og 
silfur, klæði og vopn góð. Þeir bera fé þetta til skipa. Gunnar spurði Tófa hverju er hann vildi að hann 
launaði honum. 


Tófi svaraði: "Eg er danskur maður að ætt og vildi eg að þú flyttir mig til frænda minna." 
Gunnar spurði hví hann væri í Austurvegi. 


"Eg var tekinn af víkingum," segir Tófi, "og var mér skotið hér á land í Eysýslu og hefi eg hér verið 
síðan." 


31. kafli 


Gunnar tók við honum og mælti til Kolskeggs og Hallvarðar: "Nú munum vér halda til Norðurlanda." 
Þeir létu vel yfir því og báðu hann ráða. 


Gunnar siglir úr Austurvegi með fé miklu. Hann hafði tíu skip og hélt þeim til Heiðabæjar í Danmörk. 
Haraldur konungur Gormsson var þar á land upp. Honum var sagt til Gunnars og það með að engi var 
hans maki á Íslandi og sendi konungur menn sína til hans að bjóða honum til sín. Gunnar fór þegar á 
konungsfund. Konungur tók við honum vel og setti hann hið næsta sér. Þar var Gunnar hálfan mánuð. 
Konungur hafði það að gamni að hann lét Gunnar reyna ýmissar íþróttir við menn sína og voru þeir 


34 


engir að né eina íþrótt hefðu til jafns við hann. 
Konungur mælti til Gunnars: "Svo virðist mér sem óvíða muni þinn jafningi fást." 
Konungur bauð að fá Gunnari kvonfang og ríki mikið ef hann vildi þar staðfestast. 


Gunnar þakkaði konungi boð sitt og mælti: "Fara vil eg fyrst til Íslands að finna vini mína og 
frændur." 


"Þá munt þú aldrei aftur koma til vor," segir konungur. 
"Auðna mun því ráða herra," segir Gunnar. 


Gunnar gaf konungi langskip gott og marga dýrgripi aðra er hann hafði fengið í hernaði. Konungur gaf 
honum tignarklæði sín og glófa gullfjallaða og skarband, og gullhnútar á, og hatt gerskan. 


Gunnar fór norður til Hísingar. Ölvir tók við honum báðum höndum. Hann færði Ölvi skip sín og 
kallar það vera hans hlutskipti. Ölvir tók við fénu og kvað Gunnar vera dreng góðan og bað hann vera 
þar nokkura hríð. 


Hallvarður spurði Gunnar ef hann vildi finna Hákon jarl. Gunnar sagði sér það vera nær skapi "því að 
nú er eg að nokkuru reyndur en þá var eg að engu er þú baðst þess næstum." 


Síðan bjuggu þeir ferð sína og fóru norður til Þrándheims á fund Hákonar jarls og tók hann vel við 
Gunnari og bauð honum að vera með sér um veturinn. Hann þá það. Gunnar virðist þar hverjum manni 
vel. Að jólum gaf jarl honum gullhring. Gunnar lagði hug á Bergljótu frændkonu jarls og fannst það 
oft á jarli að hann mundi hana hafa gifta honum ef Gunnar hefði nokkuð þess leitað. 


32. kafli 


Um vorið spurði jarl Gunnar hvað hann vildi láta ráða sinna. Hann kveðst vilja til Íslands. 


Jarlinn kvað vera illa ært í landi "og mun vera lítil útsigling en þó skalt þú hafa mjöl og við í skip þitt 
sem þú vilt." 


Gunnar þakkaði honum og bjó skip sitt snemmendis. Hallvarður fór út með þeim Kolskeggi. 


Þeir komu út snemma sumars og tóku Arnarbælisós og var það fyrir alþingi. Reið Gunnar þegar heim 
frá skipi en fékk menn til að ryðja skipið og fór Kolskeggur með honum. En er þeir komu heim urðu 
menn þeim fegnir. Þeir voru blíðir við heimamenn sína og hafði ekki vaxið dramb þeirra. 


Gunnar spurði hvort Njáll væri heima. Honum var sagt að hann var heima. Lét hann þá taka hest sinn 
og reið til Bergþórshvols og Kolskeggur með honum. Njáll varð feginn komu þeirra og bað að þeir 
skyldu vera þar um nóttina. Þeir gerðu svo og sagði Gunnar frá ferðum sínum. 


Njáll sagði hann vera hinn mesta afreksmann "og ert þú mjög reyndur en þó munt þú meir síðar því að 
margur mun þig öfunda." 


"Við alla vildi eg gott eiga," segir Gunnar. 


35 


"Margt mun til verða," segir Njáll, "og munt þú jafnan eiga hendur þínar að verja." 
"Undir því væri þá," segir Gunnar, "að eg hefði málaefni góð." 
"Svo mun og vera," segir Njáll, "ef þú geldur eigi annarra að." 


Njáll spurði Gunnar hvort hann mundi til þings ríða. Gunnar segir að hann mundi ríða og spyr hvort 
Njáll mundi ríða en hann kveðst eigi ríða mundu "og svo vildi eg að þú gerðir." 


Gunnar reið þá heim og gaf Njáli góðar gjafar og þakkaði honum fjárvarðveisluna. 


Kolskeggur bróðir hans fýsti hann að ríða til þings "mun þar vaxa sæmd þín við því að margur mun 
þar að þér víkja." 


"Lítt hefi eg það skap haft," segir Gunnar, "að hrósa mér en gott þykir mér að finna góða menn." 


Hallvarður var og þar kominn og bauð að ríða til þings með þeim. 


33. kafli 


Gunnar reið og þeir allir til þings. En er þeir komu á þing þá voru þeir svo vel búnir að engir voru þeir 
þar að jafnvel væru búnir og fóru menn út úr hverri búð að undrast þá. Gunnar reið til búða Rangæinga 
og var þar með frændum sínum. Margur maður fór að finna Gunnar og spyrja hann tíðinda. Hann var 
við alla menn léttur og kátur og sagði öllum slíkt er vildu. 


Það var einn dag er Gunnar gekk frá Lögbergi. Hann gekk fyrir neðan Mosfellingabúð. Þá sá hann 
konur ganga í móti sér og voru vel búnar. Sú var í ferðarbroddi konan er best var búin. En er þau 
fundust kvaddi hún þegar Gunnar. Hann tók vel kveðju hennar og spurði hvað kvenna hún væri. Hún 
nefndist Hallgerður og kvaðst vera dóttir Höskulds Dala-Kollssonar. Hún mælti til hans djarflega og 
bað hann segja sér frá ferðum sínum en hann kvaðst ekki varna mundu henni máls. Settust þau þá 
niður og töluðu. Hún var svo búin að hún var í rauðum kyrtli og var á búningur mikill. Hún hafði yfir 
sér skarlatsskikkju og var búin hlöðum í skaut niður. Hárið tók ofan á bringu henni og var bæði mikið 
og fagurt. Gunnar var í tignarklæðum þeim er Haraldur konungur Gormsson gaf honum. Hann hafði 
og hringinn á hendi Hákonarnaut. Þau töluðu lengi hátt. Þar kom er hann spurði hvort hún væri ógefin. 


Hún sagði að svo væri "og er það ekki margra að hætta á það," segir hún. 
"Þykir þér hvergi fullkosta?" segir hann. 

"Eigi er það," segir hún, "en mannvönd mun eg vera." 

"Hversu munt þú svara ef eg bið þín?" segir Gunnar. 

"Það mun þér ekki í hug," segir hún. 

"Eigi er það," segir hann. 

"Ef þér er nokkur hugur á," segir hún, "þá finn þú föður minn." 


Síðan skildu þau talið. 


36 


Gunnar gekk þegar til búðar Dalamanna og fann menn úti fyrir búðinni og spyr hvort Höskuldur væri í 
búð en þeir sögðu að hann var víst þar. Gekk þá Gunnar inn. Höskuldur og Hrútur tóku vel við 
Gunnari. Hann settist niður í meðal þeirra og fannst það ekki í tali þeirra að þar hefði nokkur 
misþykkja í meðal verið. 


Þar kom niður ræða Gunnars að hann spurði hversu þeir bræður mundu því svara ef hann bæði 
Hallgerðar. 


"Vel," segir Höskuldur, "ef þér er það alhugað." 


Gunnar segir sér það alvöru "en svo skildum vér næstum að mörgum mundi það þykja líklegt að hér 
mundi ekki samband verða." 


"Hversu líst þér Hrútur frændi?" segir Höskuldur. 
Hrútur svaraði: "Ekki þykir mér þetta jafnræði." 
"Hvað finnur þú til þess?" segir Gunnar. 


Hrútur mælti: "Því mun eg svara þér um þetta er satt er. Þú ert maður vaskur og vel að þér en hún er 
blandin mjög og vil eg þig í engu svíkja." 


"Vel mun þér fara," segir Gunnar, "en þó mun eg það fyrir satt hafa að þér virðið í fornan fjandskap ef 
þér viljið eigi gera mér kostinn." 


"Eigi er það," segir Hrútur, "meir er hitt að eg sé að þú mátt nú ekki við gera. En þó að vér keyptum 
eigi þá vildum vér þó vera vinir þínir." 


Gunnar mælti: "Eg hefi talað við hana og er þetta ekki fjarri hennar skapi." 


Hrútur mælti: "Veit eg að svo mun vera að ykkur er báðum girndarráð. Hættið þið og mestu til hversu 
fer." 


Hrútur sagði Gunnari ófregið allt um skapferði Hallgerðar og þótti Gunnari það fyrst ærið margt er 
áfátt var. En þar kom um síðir að saman féll kaupmáli þeirra. Var þá sent eftir Hallgerði og var þá um 
talað svo að hún var við. Létu þeir nú enn sem fyrr að hún festi sig sjálf. Skyldi þetta boð vera að 
Hlíðarenda og skyldi fara fyrst leynilega en þó kom þar er allir vissu. 


Gunnar reið heim af þingi og reið þegar að finna Njál og sagði honum kaupin. Hann tók þungt á 
kaupum hans. Gunnar spurði hvað hann fyndi til að honum þótti slíkt svo óráðlegt. 


Njáll svaraði: " Af henni mun standa allt hið illa er hún kemur austur hingað." 
"Aldrei skal hún spilla okkru vinfengi," segir Gunnar. 
"Það mun þó svo nær leggja," segir Njáll, "en þó munt þú jafnan bæta fyrir henni." 


Gunnar bauð Njáli til boðs og öllu því þaðan sem hann vildi að færi. Njáll hét að fara. Síðan reið 
Gunnar heim og reið um héraðið að bjóða mönnum. 


37 


34. kafli 


Þráinn hét maður. Hann var Sigfússon Sighvatssonar hins rauða. Hann bjó að Grjótá í Fljótshlíð. Hann 
var frændi Gunnars og virðingamaður mikill. Hann átti Þórhildi skáldkonu. Hún var orðgífur mikið og 
fór með flimtan. Þráinn unni henni lítið. Honum var boðið til boðsins til Hlíðarenda og skyldi kona 
hans ganga um beina og Begþóra Skarphéðinsdóttir kona Njáls. Ketill hét annar Sigfússon. Hann bjó í 
Mörk fyrir austan Markarfljót. Hann átti Þorgerði Njálsdóttur. Þorkell hét hinn þriðji Sigfússon, fjórði 
Mörður, fimmti Lambi, sétti Sigmundur, Sjöundi Sigurður. Þessir voru allir frændur Gunnars og voru 
kappar miklir. Þeim hafði Gunnar boðið öllum til boðsins. Gunnar hafði og boðið Valgarði hinum grá 
og Úlfi aurgoða og sonum þeirra, Runólfi og Merði. 


Þeir Höskuldur og Hrútur komu til boðsins fjölmennir. Þar voru synir Höskulds, Þorleikur og Ólafur. 
Þar var brúðurin í för með þeim og Þorgerður dóttir hennar og var hún kvenna fríðust. Hún var þá 
fjórtán vetra gömul. Margt var með henni annarra kvenna. Þar var og Þórhalla dóttir Ásgríms 
Elliða-Grímssonar og dætur Njáls tvær, Þorgerður og Helga. 


Gunnar hafði marga fyrirboðsmenn og skipaði hann svo sínum mönnum. Hann sat á miðjan bekk en 
innar frá Þráinn Sigfússon, þá Úlfur aurgoði, þá Valgarður hinn grái, þá Mörður og Runólfur, þá 
Sigfússynir. Lambi sat innstur. Hið næsta Gunnari utar frá sat Njáll, þá Skarphéðinn, þá Helgi, þá 
Grímur, þá Höskuldur, þá Hafur hinn spaki, þá Ingjaldur frá Keldum, þá synir Þóris austan úr Holti. 
Þórir vildi sitja ystur virðingamanna því að þá þótti hverjum gott þar sem sat. Höskuldur sat á miðjan 
bekk en synir hans innar frá honum. Hrútur sat utar frá Höskuldi. En þá er eigi frá sagt hversu öðrum 
var skipað. Brúður sat á miðjum palli en til annarrar handar henni Þorgerður dóttir hennar. Á aðra 
hönd sat Þórhalla dóttir Ásgríms Elliða-Grímssonar. 


Þórhildur gengur um beina og báru þær Bergþóra mat á borð. Þráinn Sigfússon var starsýnn á Þorgerði 
Glúmsdóttur. Þetta sér kona hans, Þórhildur. Hún reiðist og kveður til hans kviðling: 


Era gapriplar góðir, 
sægur er þér í augum. 


"Þráinn," segir hún. 


Hann steig þegar fram yfir borðið og nefndi sér votta og sagði skilið við Þórhildi "vil eg eigi hafa 
flímtan hennar né fáryrði yfir mér." 


Og svo var hann kappsamur um þetta að hann vildi eigi vera að veislunni nema hún væri í braut rekin. 
Og það varð að hún fór í braut. Og nú sátu menn hver í sínu rúmi og drukku og voru kátir. 


Þá tók Þráinn til orða: "Ekki mun eg gera að launtali það sem mér býr í skapi. Þess vil eg spyrja þig 
Höskuldur Dala-Kollsson, vilt þú gifta mér Þorgerði frændkonu þína?" 


"Eigi veit eg það," segir Höskuldur, "mér þykir þú lítt hafa við þessa skilið er hefir þú áður átt eða hver 
maður er hann, Gunnar?" 


Hann svarar: "Eigi vil eg frá segja því að mér er maðurinn skyldur og seg þú frá Njáll, því munu allir 
trúa." 


Njáll mælti: "Það er frá manni að segja að maður er vel auðigur að fé og ger að sér um allt og hið 
mesta mikilmenni og megið þér fyrir því gera honum kostinn." 


38 


Þá mælti Höskuldur: "Hvað sýnist þér ráð Hrútur frændi?" 
Hrútur svaraði: "Gera mátt þú fyrir því kostinn að þetta er henni jafnræði." 


Þá tala þeir um kaupin og verða á allt sáttir. Stendur þá Gunnar upp og Þráinn og ganga að pallinum. 
Spurði Gunnar þær mæðgur hvort þær vildu játa þessum kaupum. Þær kváðust eigi bregða mundu. 
Fastnaði Hallgerður Þorgerði dóttur sína. Þá var skipað konum í annað sinn. Sat þá Þórhalla meðal 
brúða. Fer nú boðið vel fram. Og er lokið var ríða þeir Höskuldur vestur en Rangæingar til sinna 
heimila. Gunnar gaf mörgum góðar gjafar og virðist það vel. 


Hallgerður tók við búráðum og var fengsöm og atkvæðamikil. Þorgerður tók við búráðum að Grjótá og 
var góð húsfreyja. 


35. kafli 


Það var siðvenja þeirra Gunnars og Njáls að sinn vetur þá hvor þeirra heimboð að öðrum og veturgrið 
fyrir vináttu sakir. Nú átti Gunnar að þiggja veturgrið að Njáli og fóru þau Hallgerður til 
Bergþórshvols. Þá voru þau Helgi eigi heima. Njáll tók vel við þeim Gunnari. Og þá er þau höfðu þar 
verið nokkura hríð kom Helgi heim og Þórhalla kona hans. 


Þá gekk Bergþóra að pallinum og Þórhalla með henni og mælti Bergþóra til Hallgerðar: "Þú skalt þoka 
fyrir konu þessi." 


Hún svarar: "Hvergi mun eg þoka því að engi hornkerling vil eg vera." 
"Eg skal hér ráða," sagði Bergþóra. 

Síðan settist Þórhalla niður. 

Bergþóra gekk að borðinu með handlaugar. 


Hallgerður tók höndina Begþóru og mælti: "Ekki er þó kosta munur með ykkur Njáli. Þú hefir kartnagl 
á hverjum fingri en hann er skegglaus." 


"Satt er það," sagði Bergþóra, "en hvortgi okkart gefur það öðru að sök. En eigi var skegglaus 
Þorvaldur bóndi þinn og réðst þú þó honum bana." 


"Fyrir lítið kemur mér," segir Hallgerður, "að eiga þann mann er vaskastur er á Íslandi ef þú hefnir eigi 
þessa Gunnar." 


Hann spratt upp og steig fram yfir borðið og mælti: "Heim mun eg fara og er það maklegast að þú 
sennir við heimamenn þína en eigi í annarra manna híbýlum enda á eg Njáli marga sæmd að launa og 
mun eg ekki vera eggjanarfífl þitt." 


Síðan fóru þau heim. 
"Mun þú það Bergþóra," sagði Hallgerður, "að við skulum eigi skildar." 


Bergþóra sagði að ekki skyldi hennar hlutur batna við það. Gunnar lagði ekki til og fór heim til 
Hlíðarenda og var heima allan þann vetur í gegnum. Líður nú á sumarið og allt til þings framan. 


39 


36. kafli 


Gunnar ríður til þings. En áður en hann reið heiman mælti hann til Hallgerðar: "Ver þú dæl meðan eg 
er heiman og sýn af þér enga fárskapi þar sem við vini mína er um að eiga." 


"Tröll hafi þína vini," segir hún. 


Gunnar ríður til þings og sá að eigi var gott orðum við hana að koma. Njáll reið til þings og synir hans 
allir. 


Nú er frá því að segja hvað heima er tíðinda. Þeir áttu skóg saman, Njáll og Gunnar, í Rauðaskriðum. 
Þeir höfðu eigi skipt skóginum en hvor var vanur að höggva sem þurfti og taldi hvorgi á annan um 
það. 


Kolur hét verkstjóri Hallgerðar. Hann hafði verið með henni lengi og var hið mesta illmenni. 


Svartur hét maður. Hann var húskarl Njáls og Bergþóru og líkaði þeim við hann vel. Bergþóra mælti 
við hann að hann skyldi fara í Rauðaskriður og höggva skóg "en eg mun fá til menn að draga heim 
viðinn." 


Hann kveðst vinna mundu það er hún legði fyrir hann. Hann fór upp í Rauðaskriður. Tekur hann þar 
og höggur skóg og skyldi þar að vera viku. 


Snauðir menn komu til Hlíðarenda austan frá Markarfljóti og sögðu að Svartur hafði verið í 
Rauðaskriðum og höggvið skóg og gert mikið að. 


"Svo mun Bergþóra til ætla," segir Hallgerður, "að ræna mig mörgu en því skal eg ráða að hann höggvi 
eigi oftar." 


Rannveig heyrði, móðir Gunnars, og mælti: "Þó hafa húsfreyjur þótt góðar austur hér að ekki hafi 
staðið í mannráðum." 


Nú leið af nóttin og um morguninn kom Hallgerður að máli við Kol og mælti: "Verk hefi eg þér 
hugað" og fékk honum öxi. "Far þú í Rauðaskriður. Þar munt þú finna Svart." 


"Hvað skal eg honum?" segir hann. 
"Spyr þú að því," segir hún, "þar sem þú ert hið mesta illmenni? Drepa skalt þú hann," segir hún. 
"Gert mun eg það geta," segir hann, "en það er þó líkast að eg gefi mig við." 


"Vex þér hvetvetna í augu," segir hún, "og fer þér illa þar sem eg hefi mælt eftir þér hvern hlut. Mun 
eg fá til annan mann að gera þetta ef þú þorir eigi." 


Hann tók öxina og var reiður mjög og tekur hest er Gunnar átti og ríður þar til er hann kemur austur að 
Markarfljóti. Hann steig þar af baki og beið í skóginum þar til er þeir höfðu borið ofan viðinn og 
Svartur var einn eftir. 


Hleypur Kolur þá að honum og mælti: "Fleiri munu kunna að höggva stórt en þú einn" og setti öxina í 
höfuð honum og hjó hann banahögg og ríður heim síðan og segir Hallgerði vígið. 


40 


"Njót heill handa," segir hún, "og skal eg þig svo varðveita að þig skal ekki saka." 
"Vera má það," segir hann, "en hinn veg dreymdi mig þó áður en eg vó vígið." 
Nú koma þeir upp í skóginn og finna Svart veginn og flytja hann heim. 


Hallgerður sendi mann til þings að segja Gunnari vígið. Gunnar hallmælti Hallgerði ekki um fyrir 
sendimanninum og vissu menn eigi hvort honum þótti vel eða illa. Litlu síðar stóð hann upp og bað 
menn sína ganga með sér. Þeir gerðu svo og fóru til búðar Njáls. Gunnar sendi mann eftir Njáli og bað 
hann út koma. Njáll gekk út þegar og gengu þeir Gunnar á tal. 


Gunnar mælti: "Víg hefi eg að segja þér og hefir valdið Hallgerður kona mín en vegið hefur Kolur 
verkstjóri minn en fyrir hefir orðið Svartur húskarl þinn." 


Njáll þagði meðan Gunnar sagði söguna. 
Þá mælti Njáll: "Þurfa munt þú að láta hana eigi öllu fram koma." 
Gunnar mælti: "Sjálfur skalt þú dæma." 


Njáll mælti: "Erfitt mun þér verða að bæta öll slys Hallgerðar og mun annars staðar meira slóða draga 
en hér er við eigum hlut að og mun hér þó mikið á vanta að vel sé og munum við þess þurfa að muna 
það er við höfum lengi vel við mælst. Og væntir mig að þér fari vel en þó munt þú verða mjög að 
þreyttur." 


Njáll tók sjálfdæmi af Gunnari og mælti: "Ekki mun eg halda máli þessu til kapps. Þú skalt gjalda tólf 
aura silfurs. En það vil eg til skilja þó að nokkuð komi það úr vorum garði er þér eigið um að gera að 
þér stillið eigi verr gerðinni." 


Gunnar sagði það maklegt vera. Gunnar greiddi af hendi féið vel og reið heim síðan. 
Njáll kom heim af þingi og synir hans. 


Bergþóra sá féið og mælti: "Vel er þessu í hóf stillt en jafnmikið fé skal koma fyrir Kol er stundir 
líða." 


Gunnar kom heim af þingi og taldi á Hallgerði. Hún kallaði betri menn óbætta liggja margstaðar. 
Gunnar kvað hana ráða mundu tiltekjum sínum "en eg skal ráða hversu málin lúkast." 


Hallgerður hældist jafnan um víg Svarts en Bergþóru líkaði það illa. 


Njáll fór upp í Þórólfsfell og synir hans að skipa þar til bús. En þann sama dag varð sá atburður er 
Bergþóra var úti að hún sér mann ríða að garði svörtum hesti. Hún nam staðar og gekk eigi inn. Hún 
kenndi eigi manninn. Sjá maður hafði spjót í hendi og gyrður saxi. Hún spurði þenna mann að nafni. 


"Atli heiti eg," sagði hann. 
Hún spurði hvaðan hann væri. 


"Eg er austfirskur maður," segir hann. 


41 


"Hvert skalt þú fara?" segir hún. 


"Eg er maður vistlaus," segir hann, "og ætlaði eg að finna Njál og Skarphéðinn og vita ef þeir vildu 
taka við mér." 


"Hvað er þér hentast að vinna?" segir hún. 


"Eg er akurgerðarmaður og margt er mér vel hent að gera," segir hann, "en eigi vil eg því leyna að eg 
er maður skapharður og hefir jafnan hlotið um sárt að binda fyrir mér." 


"Ekki gef eg þér það að sök," segir hún, "þótt þú sért engi bleyðimaður." 
Atli mælti: "Ert þú nokkurs ráðandi hér?" 

"Eg er kona Njáls," segir hún, "og ræð eg ekki síður hjón en hann." 
"Vilt þú taka við mér?" segir hann. 


"Gera mun eg kost á því," segir hún, "ef þú vilt vinna allt það er eg legg fyrir þig og svo þó að eg vilji 
senda þig til mannráða." 


"Átt þú svo til varið um menn," segir hann, "að þú munt ekki mín þurfa að því að kosta." 
"Það skil eg er eg vil," segir hún. 

"Kaupa munum við að þessu," sagði hann. 

Þá tók hún við honum. 

Njáll kom heim og synir hans. Njáll spurði Bergþóru hvað manna sjá væri. 

"Hann er húskarl þinn," segir hún, "og tók eg við honum því að hann lést vera óhandlatur." 
"Ærið mun hann stórvirkur," segir Njáll, "en eigi veit eg hvort hann er svo góðvirkur." 
Skarphéðinn var vel til Atla. 


Njáll ríður til þings um sumarið og synir hans. Gunnar var á þingi. Njáll tók upp fésjóð er hann hafði 
heiman. 


Skarphéðinn spyr: "Hvað fé er það faðir?" 
"Hér er fé það," segir Njáll, "er Gunnar greiddi mér fyrir heimamann vorn fyrra sumar." 


"Koma mun það til nokkurs," sagði Skarphéðinn og glotti við. 


37. kafli 


Nú er að taka til heima að Atli spurði Bergþóru hvað hann skyldi vinna um daginn. 


"Hugað hefi eg þér verkið," segir hún. "Þú skalt fara að leita Kols þar til er þú finnur hann því að nú 
skalt þú vega hann í dag ef þú vilt minn vilja gera." 


42 


"Hér er vel á komið," segir Atli, "því að hvortveggi okkar er illmenni. En þó skal eg svo til hans ráða 
að annar hvor okkar skal deyja." 


"Vel mun þér fara," segir hún, "og skalt þú eigi til engis vinna." 


Hann gekk og tók vopn sín og hest og reið í braut. Hann reið upp til Fljótshlíðar og mætti þar mönnum 
er fóru frá Hlíðarenda. Þeir áttu heima austur í Mörk. Þeir spurðu Atla hvert hann ætlaði. Hann kveðst 
ríða að leita klárs eins. 


Þeir kváðu það lítið erindi slíkum verkmanni "en þó er þá helst eftir að spyrja er á ferli hafa verið í 
nótt." 


"Hverjir eru þeir?" segir hann. 
"Víga-Kolur húskarl Hallgerðar," sögðu þeir, "hann fór frá seli áðan og hefir vakað í alla nótt." 


"Eigi veit eg hvort eg þori að finna hann," segir Atli. "Hann er skapillur og búið eg láti annars víti að 
varnaði." 


"Hinn veg værir þú undir brún að líta," segja þeir, "sem þú mundir eigi vera ragur" og vísuðu honum 
til Kols. 


Hann keyrir þá hest sinn og ríður mikinn. 

Og er hann mætir Kol mælti Atli til hans: "Gengur vel klyfjabandið?" segir Atli. 
"Það mun þig skipta engu mannfýlan," segir Kolur, "og engan þann er þaðan er." 
Atli mælti: "Það átt þú eftir er erfiðast er, en það er að deyja." 


Síðan lagði Atli spjóti til hans og kom á hann miðjan. Kolur sveiflaði til hans öxi og missti hans. Síðan 
féll Kolur af baki og dó þegar. 


Atli reið þar til er hann fann verkmenn Hallgerðar og mælti: "Farið upp til hests Kols og geymið hans. 
Kolur er fallinn af baki og er hann dauður." 


"Hefir þú vegið hann?" sögðu þeir. 
Hann svarar: "Svo mun Hallgerði sýnast sem hann hafi eigi sjálfdauður orðið." 


Síðan reið Atli heim og segir Bergþóru vígið. Hún þakkar honum verk þetta og orð þau sem hann hafði 
um haft. 


"Eigi veit eg," segir Atli, "hversu Njáli mun þykja." 


"Vel mun hann í höndum hafa," segir hún, "og mun eg segja þér eitt til marks um að hann hefir haft til 
þings þrælsgjöld þau er vér tókum við fyrra sumar og munu þau nú koma fyrir Kol. En þó að sættir 
verði þá skalt þú þó vera var um þig því að Hallgerður mun engar sættir halda." 


"Vilt þú nokkuð senda mann til Njáls," segir Atli, "að segja honum vígið?" 


43 


"Eigi vil eg það," segir hún. "Mér þætti betur að Kolur væri ógildur." 
Þau hættu þá talinu. 


Hallgerði var sagt víg Kols og ummæli Atla. Hún kvaðst launa skyldu Atla. Hún sendi mann til þings 
að segja Gunnari víg Kols. Hann svaraði fá og sendi mann að segja Njáli. Hann svaraði engu. 


Skarphéðinn mælti: "Miklu eru þrælar aðgerðameiri en fyrr hafa verið. Þeir flugust þá á og þótti það 
ekki saka en nú vilja þeir vegast" og glotti við. 


Njáll kippti ofan fésjóðum er uppi var í búðinni og gekk út. Synir hans gengu með honum. Þeir komu 
til búðar Gunnars. 


Skarphéðinn mælti við mann er stóð í búðardyrunum: "Seg þú Gunnari að faðir minn vill finna hann." 
Sá segir Gunnari. Gunnar gekk út þegar og fagnaði vel Njáli og sonum hans. Síðan gengu þeir á tal. 
"Ila hefir nú orðið," segir Njáll, "er húsfreyja mín skal hafa rofið grið og látið drepa húskarl þinn." 
"Ekki ámæli skal hún af þessu hafa," segir Gunnar. 

"Dæm þú nú málið," segir Njáll. 


"Svo mun eg gera," segir Gunnar. "Læt eg þá vera menn jafndýra, Svart og Kol. Skalt þú greiða mér 
tólf aura silfurs." 


Njáll tók fésjóðinn og seldi Gunnari. Hann kenndi féið að það var hið sama sem hann hafði greitt 
Njáli. Fór Njáll nú til búðar sinnar og var jafnvel með þeim síðan sem áður. 


Þá er Njáll kom heim taldi hann á Bergþóru en hún kvaðst aldrei vægja skyldu fyrir Hallgerði. 


Hallgerður leitaði á Gunnar mjög er hann hafði sæst á vígið. Gunnar kveðst aldrei bregðast skyldu 
Njáli né sonum hans. Hún geisaði mjög. Gunnar gaf ekki gaum að því. 


Svo gættu þeir til á þeim misserum að ekki varð að. 


38. kafli 


Um vorið ræddi Njáll við Atla: "Það vildi eg að þú réðist austur í fjörðu að eigi skapi Hallgerður þér 
aldur." 


"Ekki hræðist eg það," segir Atli, "og vil eg heima vera ef eg á kosti." 
"Það er þó óráðlegra," segir Njáll. 


"Betra þykir mér að látast í þínu húsi," segir Atli, "en skipta um lánardrottna. En þess vil eg biðja þig 
ef eg er veginn að eigi komi þrælsgjöld fyrir mig." 


"Svo skal þig bæta sem frjálsan mann," segir Njáll, "en Bergþóra mun þér því heita sem hún mun efna 
að fyrir þig munu komu mannhefndir." 


44 


Réðst Atli þar þá að hjóni. 


Nú er að segja frá Hallgerði að hún sendi mann vestur til Bjarnarfjarðar eftir Brynjólfi rósta frænda 
sínum. Hann var sonur Svans laungetinn. Hann var hið mesta illmenni. Gunnar vissi ekki til þessa. 
Hallgerður kvað hann sér vel fallinn til verkstjóra. Brynjólfur kom vestan og spurði Gunnar hvað hann 
skyldi. Hann kveðst þar vera skyldu. 


"Ekki munt þú bæta híbýli vor," segir Gunnar, "svo er mér frá þér sagt. En ekki mun eg vísa í braut 
frændum Hallgerðar þeim er hún vill að með henni séu." 


Gunnar var til hans fár og ekki illa. 
Leið nú svo fram til þings. 


Gunnar reið til þings og Kolskeggur með honum. Og er þeir komu til þings fundust þeir Gunnar og 
Njáll og synir hans. Áttust þeir margt við og vel. 


Bergþóra mælti við Atla: "Far þú upp í Þórólfsfell og vinn þar viku." 
Hann fór upp þangað og var þar á laun og brenndi kol í skógi. 


Hallgerður mælti við Brynjólf: "Það er mér sagt að Atli sé eigi heima og mun hann vinna verk í 
Þórólfsfelli." 


"Hvað þykir þér líkast að hann vinni?" segir hann. 

"Í skógi nokkuð," segir hún. 

"Hvað skal eg honum?" segir hann. 

"Drepa skalt þú hann," segir hún. 

Hann varð um fár. 

"Minnur mundi Þjóstólfi í augu vaxa," segir hún, "ef hann væri á lífi að drepa Atla." 
"Ekki skalt þú hér enn þurfa mjög á að frýja," segir hann. 


Tók hann þá vopn sín og hest, stígur á bak og ríður í Þórólfsfell. Hann sá kolreyk mikinn austur frá 
bænum. Ríður hann þangað til, stígur af baki hestinum og bindur hann en hann gengur þar sem mestur 
er reykurinn. Sér hann þá hvar kolgröfin er og er þar maður við. Hann sá að hann hafði sett spjót í 
völlinn hjá sér. Bryjólfur gengur með reykinum allt að honum en hann var óður að verki sínum og sá 
hann eigi Brynjólf. Brynjólfur hjó í höfuð honum með öxi. Hann brást við svo fast að Brynjólfur lét 
lausa öxina. Þá þreif Atli spjótið og skaut eftir honum. Brynjólfur kastaði sér niður við vellinum en 
spjótið flaug yfir hann fram. 


"Naust þú nú þess er eg var eigi við búinn," segir Atli, "en nú mun Hallgerði vel þykja. Þú munt segja 
dauða minn. En það er til bóta að þú munt slíkan á baugi eiga brátt enda tak þú nú öxi þína er hér hefir 
verið." 


Brynjólfur svaraði engu og tók öxina eigi fyrr en Atli var dauður, reið þá heim í Þórólfsfell og sagði 
vígið. Síðan reið hann heim til Hlíðarenda og sagði Hallgerði. Hún sendi mann til Bergþórshvols og lét 
segja Bergþóru að nú var launað víg Kols. 


45 


Síðan sendi Hallgerður mann til þings að segja Gunnari víg Atla. Gunnar stóð upp og Kolskeggur með 
honum. 


Kolskeggur mælti: "Óþarfir munu þér verða frændur Hallgerðar." 
Þeir gengu til fundar við Njál. 


Gunnar mælti: "Víg Atla hefi eg að segja þér" og segir honum hver vó "og vil eg nú bjóða þér bót fyrir 
og vil eg að þú gerir sjálfur." 


Njáll mælti: "Það höfum við ætlað að láta okkur ekki á greina en þó mun eg eigi gera hann að þræli." 
Gunnar kvað það vel vera og rétti fram höndina. Njáll nefndi sér votta og sættust að þessu. 
Skarphéðinn mælti: "Ekki lætur Hallgerður verða ellidauða húskarla vora." 

Gunnar mælti: "Svo mun móðir þín til ætla að ýmsir eigi högg í garði." 

"Ærið bragð mun að því," segir Njáll. 

Síðan gerði Njáll hundrað silfurs en Gunnar galt þegar. Margir mæltu er hjá stóðu að mikið væri gert. 


Gunnar reiddist og kvað þá bætta fullum bótum er eigi væru vaskari menn er Atli var. Riðu þeir við 
það heim af þingi. 


Bergþóra ræddi við Njál er hún sá féið: "Efnt þykist þú hafa heitin þín en nú eru eftir mín heit." 
"Eigi er nauðsyn á að þú efnir þau," segir Njáll. 
"Hins hefir þú þó til getið," sagði hún, "og svo skal vera." 


Í annan stað mælti Hallgerður við Gunnar: "Hefir þú goldið hundrað silfurs fyrir víg Atla og gert hann 
að frjálsum manni?" 


"Frjáls var hann áður," segir Gunnar, "enda skal eg ekki gera að óbótamönnum heimamenn Njáls." 
"Jafnkomið mun á með ykkur Njáli er hvortveggji er blauður," segir hún. 

"Það er sem reynist," segir hann. 

Var þá Gunnar lengi fár við hana þar til er hún lét til við hann. 


Nú er kyrrt þau misseri. Um vorið jók Njáll ekki hjón sín. Nú ríða menn til þings um sumarið. 


39. kafli 


Þórður hét maður. Hann var kallaður leysingjason. Sigtryggur hét faðir hans og hafði hann verið 
leysingi Ásgerðar og drukknaði hann í Markarfljóti. Var Þórður því með Njáli síðan. Hann var mikill 
maður og styrkur. Hann hafði fóstrað alla sonu Njáls. Þórður lagði hug á frændkonu Njáls er Guðfinna 
hét Þórólfsdóttir. Hún var matselja heima þar og var þá óhraust. 


46 


Bergþóra kom að máli við Þórð leysingjason: "Þú skalt fara," segir hún, "og drepa Brynjólf frænda 
Hallgerðar." 


"Engi er eg vígamaður," segir hann, "en þó mun eg til hætta ef þú vilt." 

"Það vil eg," segir hún. 

Síðan tók hann hest og reið upp til Hlíðarenda og lét kalla Hallgerði út og spurði hvar Brynjólfur væri. 
"Hvað vilt þú honum?" segir hún. 


Hann mælti: "Eg vil að hann segi mér hvar hann hefir hulið hræ Atla. Mér er sagt að hann hafi illa um 
búið." 


Hún vísaði til hans og kvað hann vera í Akratungu niðri. 
"Gæt þú," segir Þórður, "að honum verði eigi slíkt sem Atla." 
"Engi ert þú vígamaður," segir hún, "og mun ekki undir hvar þið finnist." 


"Aldrei hefi eg séð mannsblóð," segir hann, "og veit eg eigi hversu mér bregður við" og hleypti úr 
túninu og svo ofan í Ákratungu. 


Rannveig móðir Gunnars hafði heyrt á viðurtal þeirra og mælti: "Mjög frýr þú Hallgerður honum 
hugar en eg ætla hann öruggan mann og mun það frændi þinn finna." 


Þeir mættust á förnum vegi, Brynjólfur og Þórður. 
Þórður mælti: "Ver þú þig Brynjólfur því að eg vil eigi níðast á þér." 


Bryjólfur reið að Þórði og hjó til hans. Þórður hjó í mót með öxi og í sundur skaptið fyrir framan 
hendur honum Brynjólfi og hjó þegar í annað sinn til hans og kom framan á bringuna og gekk þegar á 
hol. Féll Brynjólfur þá af baki og var þegar dauður. Þórður fann smalamann Hallgerðar og lýsti vígi á 
hönd sér og sagði hvar Brynjólfur lá og bað hann segja Hallgerði vígið. Síðan reið hann til 
Bergþórshvols og sagði Bergþóru vígið og öðrum mönnum. 


"Njót þú heill handa," sagði hún. 


Smalamaður sagði Hallgerði vígið. Hún varð beisk við og kvað hér skyldu mikið illt af leiða ef hún 
mætti ráða. 


40. kafli 


Nú koma tíðindin til þings og lét Njáll segja sér þrem sinnum og mælti síðan: "Fleiri gerast nú 
vígamenn en eg ætlaði." 


Skarphéðinn mælti: "Sjá maður hefir þó helst hraðfeigur verið er látist hefir fyrir fóstra vorum er aldrei 
hefir séð mannsblóð og mundu það margir ætla að vér bræður mundum þetta fyrri gert hafa að því 
skaplyndi sem vér höfum." 


"Skammt munt þú til þess eiga," segir Njáll, "að þig mun slíkt henda og mun þig þó nauður til reka." 


47 


Þeir gengu þá til móts við Gunnar og sögðu honum vígið. 
Gunnar sagði að það var lítill mannskaði "en þó var hann frjáls maður." 


Njáll bauð honum þegar sættina. Gunnar játti því og skyldi hann sjálfur dæma. Hann dæmdi þegar og 
gerði hundrað silfurs. Njáll galt þegar féið og sættust að því. 


41. kafli 


Sigmundur hét maður. Hann var Lambason Sighvatssonar hins rauða. Hann var farmaður mikill, 
kurteis maður og vænn, mikill og sterkur. Hann var metnaðarmaður mikill og skáld gott og að flestum 
íþróttum vel búinn, hávaðamaður mikill, spottsamur og ódæll. Hann kom út austur í Hornafirði. 
Skjöldur hét félagi hans. Hann var sænskur maður og illur viðureignar. Þeir fengu sér hesta og riðu 
austan úr Hornafirði og luku eigi ferð sinni fyrr en þeir komu í Fljótshlíð til Hlíðarenda. Gunnar tók 
við þeim vel. Var þar frændsemi mikil með þeim Sigmundi. Gunnar bauð Sigmundi að vera þar um 
veturinn. Sigmundur kvaðst það þiggja mundu ef Skjöldur væri þar, félagi hans. 


"Svo er mér frá honum sagt," sagði Gunnar, "að hann sé þér engi skapbætir en þú þarft hins heldur að 
bætt sé um með þér. Er hér og vönd vistin. Vildi eg ráða yður ráð frændum mínum að þér hlypuð eigi 
upp við frameggjan Hallgerðar konu minnar því að hún tekur það margt upp er fjarri er mínum vilja." 


"Veldurat sá er varar," segir Sigmundur. 


"Þá er að gæta ráðsins," segir Gunnar, "en mjög munt þú verða reyndur og gakk með mér jafnan og 
hlít mínum ráðum." 


Síðan voru þeir í fylgd með Gunnari. 


Hallgerður var vel til Sigmundar og þar kom að þar gerðist svo mikill ákafi að hún bar fé á hann og 
þjónaði honum eigi verr en bónda sínum. Og lögðu margir það til orðs og þóttust eigi vita hvað undir 
mundi búa. 


Hallgerður mælti við Gunnar: "Eigi er gott við að una við það hundrað silfurs er þú tókst fyrir Brynjólf 
frænda minn enda skal eg hefna hans láta ef eg má," segir hún. 


Gunnar kvaðst ekki vilja skipta orðum við hana og gekk í braut. Hann fann Kolskegg og mælti til 
hans: "Far þú og finn Njál og seg honum að Þórður sé var um sig þó að sættir séu því að mér þykir eigi 


trúlega vera." 


Hann reið og sagði Njáli en Njáll sagði Þórði. Kolskeggur reið heim og þakkaði Njáll þeim trúleika 
sína. 


Það var einu hverju sinni að þeir sátu úti, Njáll og Þórður. Þar var vanur að ganga hafur um túnið og 
skyldi engi hann í braut reka. 


Þórður mælti: "Undarlega bregður nú við." 
"Hvað sérð þú þess er þér þykir með undarlegu móti vera?" segir Njáll. 


"Mér þykir hafurinn liggja hér í dælinni og er alblóðugur allur." 


48 


Njáll kvað þar vera eigi hafur og ekki annað. 

"Hvað er það þá?" segir Þórður. 

"Þú munt vera maður feigur," segir Njáll, "og munt þú séð hafa fylgju þína og ver þú var um þig." 
"Ekki mun mér það stoða," segir Þórður, "ef mér er það ætlað." 


Hallgerður kom að máli við Þráin Sigfússon og mælti: "Mágur þætti mér þú vera ef þú dræpir Þórð 
leysingjason." 


"Eigi mun eg það gera," segir hann, "því að þá mun eg hafa reiði Gunnars frænda míns. Mun og þar 
stórt á liggja því að vígs þess mun brátt hefnt verða." 


"Hver mun hefna," segir hún, "hvort karl hinn skegglausi?" 
"Eigi mun það," segir hann, "synir hans munu hefna." 
Síðan töluðu þau lengi hljótt og vissi engi maður hvað þau höfðu í ráðagerðum. 


Einu sinni var það að Gunnar var eigi heima. Þá var Sigmundur heima og þeir félagar. Þar var kominn 
Þráinn frá Grjótá. Þá sátu þau Hallgerður úti og töluðu. 


Þá mælti Hallgerður: "Því hafið þið heitið félagar Sigmundur og Skjöldur að drepa Þórð leysingjason 
fóstra Njálssona en þú hefir mér því heitið Þráinn að vera við staddur." 


Þeir gengu við allir að þeir höfðu þessu heitið henni. 


"Nú mun eg gefa ráðið til," sagði hún. "Þið skuluð ríða austur í Hornafjörð eftir fé ykkru og koma 
heim um þing öndvert en ef þið eruð heima mun Gunnar vilja að þið ríðið til þings með honum. Njáll 
mun vera á þingi og synir hans og svo Gunnar. En þið skuluð þá drepa Þórð." 


Þeir játtu að þessi ráðagerð skyldi fram koma. Síðan bjuggust þau austur í fjörðu og varaðist Gunnar 
það ekki og reið Gunnar til þings. 


Njáll sendi Þórð leysingjason austur undir Eyjafjöll og bað hann vera í brautu eina nótt. Hann fór 
austur og gaf honum eigi austan því að fljótið var svo mikið að langt var um óreitt. Njáll beið hans 
eina nótt því að hann ætlaði að hann skyldi riðið hafa til þings með honum. Njáll mælti við Bergþóru 
að hún skyldi senda Þórð til þings þegar hann kæmi heim. Tveim nóttum síðar kom Þórður austan. 


Bergþóra sagði honum að hann skyldi til þings ríða "en nú skalt þú fyrst fara upp í Þórólfsfell og sjá 
þar um bú og vera þar eigi lengur en eina nótt eða tvær." 


42. kafli 


Sigmundur kom austan og þeir félagar. Hallgerður sagði þeim að Þórður var heima en hann skyldi 
þegar til þings ríða á fárra nátta fresti. 


"Mun ykkur nú færi á við hann," segir hún, "en ef þetta ber undan náið þið honum eigi." 


Menn komu til Hlíðarenda frá Þórólfsfelli og sögðu Hallgerði að Þórður var þar. 


49 


Hallgerður gekk til Þráins og Sigmundar og mælti: "Nú er Þórður í Þórólfsfelli og er yður nú ráð að 
vega að honum er hann fer heim." 


"Það skulum vér nú gera," segir Sigmundur. 

Gengu þeir þá út og tóku vopn sín og hesta og riðu á leið fyrir hann. 

Sigmundur mælti til Þráins: "Nú skalt þú ekki að gera því að oss mun eigi alla til þurfa." 
"Svo mun eg gera," segir hann. 

Þá reið Þórður að þeim litlu síðar. 

Sigmundur mælti til hans: "Gef þú upp vopn þín því að nú skalt þú deyja." 

"Eigi skal það," segir Þórður, "gakk þú til einvígis við mig." 


"Eigi skal það," segir Sigmundur, "þess skulum vér njóta að vér erum fleiri. En eigi er kynlegt að 
Skarphéðinn sé hraustur því að það er mælt að fjórðungi bregði til fósturs." 


"Að því mun þér verða," segir Þórður, "því að Skarphéðinn mun mín hefna." 


Síðan sækja þeir að honum og brýtur hann spjót fyrir hvorumtveggja þeirra. Svo varðist hann vel. Þá 
hjó Skjöldur af honum höndina og varðist hann þá með annarri nokkura stund þar til er Sigmundur 
lagði í gegnum hann. Féll hann þá dauður til jarðar. Þeir báru að honum torf og grjót. 


Þráinn mælti: " Vér höfum illt verk unnið og munu synir Njáls illa kunna víginu þá er þeir spyrja." 
Þeir riðu heim og sögðu Hallgerði. Hún lét vel yfir víginu. 


Rannveig mælti, móðir Gunnars: "Það er mælt Sigmundur að skamma stund verður hönd höggi fegin 
enda mun hér svo. En þó mun Gunnar leysa þig af þessu máli. En ef Hallgerður kemur annarri flugu í 
munn þér þá verður það þinn bani." 


Hallgerður sendi mann til Bergþórshvols að segja vígið en annan sendi hún til þings að segja Gunnari. 
Bergþóra kvaðst ekki mundu berja Hallgerði illyrðum um slíkt, kvað það enga hefnd fyrir svo mikið 
mál. 


43. kafli 


En er sendimaður kom til þings að segja Gunnari vígið þá mælti Gunnar: "Þetta er illa orðið og eigi 
kæmu þau tíðindi til eyrna mér að mér þættu verri. En þó skulum vér nú fara þegar að finna Njál og 
væntir mig að honum fari enn vel þó að hann sé mjög að þreyttur." 


Gengu þeir þá á fund Njáls og kölluðu hann til máls við sig. Hann gekk þegar til fundar við Gunnar. 
Þeir töluðu og var ekki manna við fyrst nema Kolskeggur. 


"Hörð tíðindi hefi eg að segja þér," segir Gunnar, "víg Þórðar leysingjasonar. Vil eg bjóða þér 
sjálfdæmi fyrir vígið." 


Njáll þagði nokkurt skeið og mælti síðan: "Vel er slíkt boðið," segir hann, "og mun eg það taka. En þó 
er eigi örvænt að eg hafi ámæli af konu minni eða sonum mínum fyrir þetta því að þeim mun mjög 
mislíka. En þó mun eg á það hætta því að eg veit að eg á við dreng um. Vil eg og eigi að af mér standi 


50 


afbrigð okkarrar vináttu." 
"Vilt þú nokkuð sonu þína við láta vera?" segir Gunnar. 


"Ekki," segir Njáll, "því að eigi munu þeir rjúfa þá sátt er eg geri. En ef þeir eru við staddir þá munu 
þeir ekki saman draga." 


"Svo mun vera," segir Gunnar. "Sjá þú einn fyrir." 

Þeir tókust þá í hendur og sættust vel og skjótt. 

Þá mælti Njáll: "Tvö hundruð silfurs geri eg og mun þér mikið þykja." 

"Eigi þykir mér þetta of mikið," segir Gunnar og gekk heim til búðar sinnar. 


Synir Njáls komu heim til búðar og spurði Skarphéðinn hvaðan fé það hið mikla og hið góða kæmi er 
faðir hans hélt á. 


Njáll mælti: "Eg segi yður víg Þórðar fóstra yðvars og höfum við Gunnar nú sæst á málið og hefir 
hann tvennum manngjöldum bætt hann." 


"Hverjir hafa vegið hann?" segir Skarphéðinn. 
"Sigmundur og Skjöldur en Þráinn var þó nær staddur," segir Njáll. 
"Mikils þótti þeim við þurfa," segir Skarphéðinn, "en hvar skal þá komið er vér skulum handa hefja?" 


"Skammt mun til þess," segir Njáll, "og munt þú þá eigi þess lattur en þó þykir mér mikið undir að þér 
rjúfið eigi þessa sætt." 


"Svo munum vér þá gera," segir Skarphéðinn, "en ef til verður nokkuð með oss þá munum vér minnast 
á hinn forna fjandskap." 


"Engis mun eg þá um beiða," segir Njáll. 


44. kafli 


Nú ríða menn heim af þingi. Og er Gunnar kom heim mælti hann til Sigmundar: "Meiri ert þú 
ógiftumaður en eg ætlaði og hefir þú til ills þína mennt. En þó hefi eg nú gervan þig sáttan við Njál og 
sonu hans og skyldir þú nú eigi annarri flugu láta koma í munn þér. Ert þú mér ekki skaplíkur. Þú ferð 
með spott og háð en það er ekki mitt skap. Kemur þú þér því vel við Hallgerði að þið eigið meir skap 
saman." 


Gunnar taldi á hann langa hríð en Sigmundur svaraði honum vel og kvaðst meir hans ráðum skyldu 
fram fara þaðan af en þar til hafði verið. Gunnar sagði honum þá hlýða mundu. Hélst með því nokkura 
hríð. 


Jafnan mæltust þeir vel við, Gunnar og Njáll og synir hans, þó að fátt væri meðal annars liðsins. 


Sá atburður varð að farandi konur komu til Hlíðarenda frá Bergþórshvoli. Þær voru málgar og heldur 
illorðar. Hallgerður sat í dyngju því að hún var því vön. Þar var Þorgerður dóttir hennar og Þráinn. Þar 
var og Sigmundur og fjöldi kvenna. Gunnar var eigi þar né Kolskeggur. Farandkonur þessar gengu inn 
í dyngjuna. Hallgerður heilsaði þeim og lét gefa þeim rúm. Hún spurði að tíðindum en þær kváðust 


51 


engi segja. Hallgerður spurði hvar þær hefðu verið um nóttina. Þær sögðust verið hafa að 
Bergþórshvoli. 


"Hvað hafðist Njáll að?" segir Hallgerður. 
"Stritaðist hann við að sitja," sögðu þær. 
"Hvað gerðu synir Njáls?" sagði Hallgerður, "þeir þykjast helst menn." 


"Miklir eru þeir að vallarsýn en óreyndir eru þeir mjög," sögðu þær. "Skarphéðinn hvatti öxi, Grímur 
skefti spjót, Helgi hnauð hjalt á sverð, Höskuldur treysti mundriða í skildi." 


"Til stórræða nokkurra munu þeir ætla," segir Hallgerður. 

"Eigi vitum við það," segja þær. 

"Hvað gerðu húskarlar Njáls?" segir Hallgerður. 

Þær svöruðu: "Eigi vissum við hvað sumir gerðu en einn ók skarni á hóla." 
"Hví mundi það sæta?" segir Hallgerður. 

Þær svöruðu: "Það sagði hann að þar yrði taða betri en annars staðar." 
"Misvitur er Njáll," segir Hallgerður, "þar er hann kann til hversvetna ráð." 
"Hvar er í því?" sögðu þær. 


"Það mun eg til finna er satt er," segir Hallgerður, "er hann lét eigi aka í skegg sér að hann væri sem 
aðrir karlmenn og köllum hann nú karl hinn skegglausa en sonu hans taðskegglinga og kveð þú um 
nokkuð Sigmundur og lát oss njóta þess er þú ert skáld." 


Hann kveðst þess vera albúinn og kvað þegar vísur þrjár eða fjórar og voru allar illar. 
"Gersemi ert þú," sagði Hallgerður, "hversu þú ert mér eftirlátur." 


Gunnar kom að í þessu. Hann hafði staðið fyrir framan dyngjuna og heyrt á öll orðtækin. Þeim brá 
mjög við er þau sáu hann inn ganga. Þá þögnuðu allir en áður hafði þar verið háreysti mikið og hlátur. 


Gunnar var reiður mjög og mælti til Sigmundar: "Heimskur maður ert þú og óráðhollur. Þú hrópar 
sonu Njáls og sjálfan hann er þó er mest vert en slíkt sem þú hefir áður af gert við þá og mun þetta 
vera þinn bani. En ef nokkur maður hermir þessi orð þá skal sá í brautu verða og hafa þó reiði mína." 


En svo var þeim öllum ótti mikill að honum að engi þorði þessi orð að herma. Síðan gekk hann í braut. 


Farandkonurnar töluðu um með sér að þær mundu taka laun af Bergþóru ef þær segðu henni þetta, fóru 
síðan ofan þangað og sögðu Bergþóru á laun ófregið. 


Bergþóra mælti er menn sátu undir borðum: "Gjafar eru yður gefnar feðgum og verðið þér litlir drengir 
af ef þér launið engu." 


"Hversu eru gjafar þær?" segir Skarphéðinn. 


52 


"Þér synir mínir eigið allir eina gjöf saman. Þér eruð kallaðir taðskegglingar en bóndi minn karl hinn 
skegglausi." 


"Ekki höfum vér kvenna skap," segir Skarphéðinn, "að vér reiðumst við öllu." 


"Reiddist Gunnar þó fyrir yðra hönd," segir hún, "og þykir hann skapgóður. Og ef þér rekið eigi þessa 
réttar þá munuð þér engrar skammar reka." 


"Gaman þykir kerlingunni að, móður vorri, að erta oss," segir Skarphéðinn og glotti við en þó spratt 
honum sveiti í enni og komu rauðir flekkar í kinnur honum en því var ekki vant. 


Grímur var hljóður og beit á vörinni. Helga brá ekki við. Höskuldur gekk fram með Bergþóru. Hún 
kom innar í annað sinn og geisaði mjög. 


Njáll mælti: "Kemst þó að seint fari húsfreyja. Og fer svo um mörg mál þó að menn hafi skapraun af 
að jafnan orkar tvímælis þó að hefnt sé." 


En um kveldið er Njáll var kominn í rekkju heyrði hann að öx kom við þilið og söng í hátt en 
lokrekkja var önnur og héngu þar á skildir og sér hann að þeir eru í brautu. 


Hann mælti: "Hverjir hafa tekið ofan skjöldu vora?" 

"Synir þínir gengu út með," segir Bergþóra. 

Njáll kippti skóm á fætur sér og gekk út og öðrum megin hússins og sér að þeir stefna upp á hvolinn. 
Hann mælti: "Hvert skal fara Skarphéðinn?" 

"Leita sauða þinna," segir hann. 

Njáll mælti: "Ekki munduð þér þá vera vopnaðir ef þér ætluðuð það og mun annað vera erindið." 
"Laxa skulum vér veiða faðir ef vér rötum eigi sauðina," segir Skarphéðinn. 

"Vel væri þá ef svo væri að þá veiði bæri eigi undan," segir Njáll. 

Þeir fóru leið sína en Njáll gekk inn til hvílu sinnar. 


Hann mælti til Bergþóru: "Úti voru synir þínir með vopnum allir og munt þú nú hafa eggjað þá til 
nokkurs." 


"Allvel skal eg þakka þeim ef þeir segja mér heim víg Sigmundar," segir Bergþóra. 


45. kafli 


Nú er að segja frá Njálssonum að þeir fóru upp til Fljótshlíðar og voru um nóttina við hlíðina og fóru 
nær Hlíðarenda er morgna tók. Þenna morgun hinn sama stóðu þeir upp snemma, Sigmundur og 
Skjöldur, og ætluðu til stóðhrossa. Þeir höfðu beisl með sér og tóku hross í túni og riðu í braut. Þeir 
leita stóðhestsins um hlíðina og fundu hann meðal lækja tveggja og leiddu hrossin ofan að götum 
mjög. Skarphéðinn sá Sigmund því að hann var í litklæðum. 


53 


Skarphéðinn mælti: "Sjáið þér rauðálfinn sveinar?" 
Þeir litu til og kváðust sjá hann. 


Þá mælti Skarphéðinn: "Þú skalt gera að ekki Höskuldur því að þú munt oft sendur einn saman 
óvarlega. En eg ætla mér Sigmund. Þykir mér það karlmannlegt. En þið Grímur og Helgi skuluð vega 
að Skildi." 


Höskuldur settist niður en þeir gengu þar til er þeir komu að þeim. 


Skarphéðinn mælti til Sigmundar: "Tak vopn þín og ver þig. Er það nú meiri nauðsyn en kveða flím 
um oss bræður." 


Sigmundur tók vopn sín en Skarphéðinn beið meðan. Skjöldur sneri í mót þeim Grími og Helga og 
börðust þeir í ákafa. Sigmundur hafði hjálm á höfði sér og skjöld á hlið og gyrður sverði og hafði spjót 
í hendi, snýr nú í mót Skarphéðni og leggur þegar spjótinu til hans og kemur í skjöldinn. Skarphéðinn 
laust í sundur spjótskaftið og færir upp öxina í annað sinn og höggur til Sigmundar og kom í skjöldinn 
og klauf ofan öðrum megin mundriða. Sigmundur brá sverðinu hinni hægri hendi og höggur til 
Skarphéðins og kom í skjöldinn og festi sverðið í skildinum. Skarphéðinn snaraði svo fast skjöldinn að 
Sigmundur lét laust sverðið. Skarphéðinn hjó þá enn til Sigmundar með öxinni Rimmugýgi. 
Sigmundur var í pansara. Öxin kom á öxlina og klauf ofan herðarblaðið. Hann hnykkir að sér öxinni 
og féll Sigmundur á kné bæði og spratt upp þegar. 


"Laust þú mér nú," segir Skarphéðinn, "en þó skalt þú í móðurætt falla áður við skiljum." 
"Það er illa þá," segir Sigmundur. 


Skarphéðinn laust á hjálminn Sigmundar og hjó hann síðan banahögg. Grímur hjó á fótinn Skildi og 
tók af í ristarliðnum en Helgi lagði sverði í gegnum hann og hafði hann þá bana. 


Skarphéðinn sá smalamann Hallgerðar. Þá hafði hann höggvið höfuð af Sigmundi. Hann seldi 
smalamanni í hendur höfuðið og bað hann færa Hallgerði og kvað hana kenna mundu hvort það höfuð 
hefði kveðið níð um þá. 


Smalamaður kastaði niður þegar höfðinu er þeir skildu því að hann þorði eigi meðan þeir voru við. 
Þeir bræður fóru nú þar til er þeir fundu menn niðri við Markarfljót og sögðu þeim tíðindin. Lýsti 
Skarphéðinn vígi Sigmundar á hendur sér en þeir Grímur og Helgi vígi Skjaldar sér á hendur. Fóru þeir 
þá heim og sögðu Njáli tíðindin. 


Njáll mælti: "Njótið heilir handa. Hér skulu eigi sjálfdæmi fyrir koma að svo búnu." 
Nú er þar til máls að taka er smalamaður kemur heim til Hlíðarenda. Hann segir Hallgerði tíðindin. 


"Fékk Skarphéðinn mér í hendur höfuð Sigmundar og bað mig færa þér en eg þorði eigi að gera það," 
segir hann, "því að eg vissi eigi hversu þér mundi það líka." 


"Það var illa er þú gerðir það eigi," segir hún. "Eg skyldi færa Gunnari höfuðið og mundi hann þá 
hefna frænda síns eða sitja fyrir hvers manns ámæli." 


Síðan gekk hún til Gunnars og mælti: "Eg segi þér víg Sigmundar frænda þíns. Hefir Skarphéðinn 
vegið hann og vildi láta færa mér höfuðið." 


54 


"Slíks var Sigmundi von," segir Gunnar, "því að illa gefast ill ráð. En jafnan gerir hvort ykkart 
Skarphéðins grálega til annars." 


Gekk þá Gunnar í braut. Hann lét ekki búa til vígsmálið og engan hlut að hafa. Hallgerður minnti oft á 
og sagði Sigmund vera óbættan. Gunnar gaf ekki gaum að því. 


Nú liðu þrjú þing þau er menn ætluðu að hann mundi sækja málið. Þá kom eitt vandamál að hendi 
Gunnari það er hann vissi eigi hversu upp skyldi taka. Reið hann þá til fundar við Njál. Hann fagnar 
vel Gunnari. 


Gunnar mælti til Njáls: "Heilræði er eg kominn að sækja að þér um eitt vandamál." 
"Maklegur ert þú þeirra," segir Njáll og réð honum ráðin. 

Gunnar stóð þá upp og þakkaði honum. 

Njáll mælti þá og tók til Gunnars: "Helsti lengi hefir Sigmundur frændi þinn óbættur verið." 
"Fyrir löngu var hann bættur," segir Gunnar, "en þó vil eg eigi drepa hendi við sóma mínum." 


Gunnar hafði aldrei illa mælt til Njálssona. Njáll vildi ekki annað en Gunnar gerði um málið. Hann 
gerði tvö hundruð silfurs en lét Skjöld vera ógildan. Þeir greiddu þegar allt féið. Gunnar sagði sætt 
þeirra upp á Þingskálaþingi þá er þar var mest fjölmenni og tjáði hversu þeim hafði vel farið feðgum 
og sagði um orð þau hin illu er Sigmundi dró til höfuðsbana og skyldi engi þau herma síðan en vera 
ógildur hver sem hermdi. Þeir mæltu það báðir, Gunnar og Njáll, að engir hlutir skyldu þeir til verða 
að eigi semdu þeir sjálfir. Efndist það og vel síðan og voru þeir jafnan vinir. 


46. kafli 


Gissur hvíti hét maður. Hann var Teitsson Ketilbjarnarsonar hins gamla frá Mosfelli. Móðir Gissurar 
hét Ólöf. Hún var dóttir Böðvars hersis Víkinga-Kárasonar. Ísleifur byskup var sonur Gissurar. Móðir 
Teits hét Helga og var dóttir Þórðar Skeggja Hrappssonar Bjarnarsonar bunu. Gissur hvíti bjó að 
Mosfelli og var höfðingi mikill. 


Sá maður er nefndur til sögunnar er Geir hét. Hann var kallaður Geir goði. Móðir hans hét Þorkatla og 
var dóttir Ketilbjarnar hins gamla frá Mosfelli. Geir bjó í Hlíð í Byskupstungu. Þeir Geir og Gissur 
fylgdust að hverju máli. 


Í þenna tíma bjó Mörður Valgarðsson að Hofi á Rangárvöllum. Hann var slægur og illgjarn. Þá var 
Valgarður utan, faðir hans, en móðir hans önduð. Hann öfundaði mjög Gunnar frá Hlíðarenda. Hann 
var vel auðigur að fé og heldur óvinsæll. 


47. kafli 


Otkell hét maður. Hann var Skarfsson Hallkelssonar. Sá Hallkell barðist við Grím í Grímsnesi og felldi 
hann á hólmi. Þeir voru bræður Hallkell og Ketilbjörn hinn gamli. Otkell bjó í Kirkjubæ. Þorgerður hét 
kona hans. Hún var Másdóttir Bröndólfssonar Naddaðarsonar hins færeyska. Otkell var auðigur að fé. 
Sonur hans hét Þorgeir. Hann var á ungum aldri og gervilegur maður. 


55 


Skammkell hét maður. Hann bjó að Hofi öðru. Hann átti vel fé. Hann var maður illgjarn og lyginn, 
ódæll og illur viðureignar. Hann var vinur Otkels mikill. 


Hallkell hét bróðir Otkels. Hann var mikill maður og sterkur og var þar með Otkatli. Bróðir þeirra hét 
Hallbjörn hvíti. Hann flutt út þræl einn er Melkólfur hét. Hann var írskur og heldur óvinsæll. Hallbjörn 
fór til vistar með Otkatli og svo Melkólfur þræll. Þrællinn mælti það jafnan að hann þættist sæll ef 
Otkell ætti hann. Otkell var vel til hans og gaf honum hníf og belti og alklæðnað en þrællinn vann allt 
það er hann vildi. Otkell falaði þrælinn að bróður sínum. Hann kvaðst mundu gefa honum þrælinn en 
kvað þó verra grip í en hann ætlaði. En þegar er Otkell átti þrælinn þá vann hann allt verr. Otkell talaði 
oft um það fyrir Hallbirni bróður sínum að honum þótti þrællinn lítið vinna en hann kvað honum þó 
annað verr gefið. 


Í þenna tíma kom hallæri mikið svo að menn skorti bæði hey og mat og gekk það um allar sveitir. 
Gunnar miðlaði mörgum manni hey og mat og höfðu allir þeir er þangað komu meðan til var. Svo kom 
að Gunnar skorti bæði hey og mat. Þá kvaddi Gunnar Kolskegg til ferðar með sér og þá Sigfússonu og 
Lamba Sigurðarson. Þeir fóru í Kirkjubæ og kölluðu Otkel út. Hann heilsaði þeim. 


Gunnar mælti: "Svo er háttað að eg er kominn að fala að þér hey og mat ef til er." 
Otkell svarar: "Hvorttveggja er til en hvortgi mun eg þér selja." 

"Vilt þú gefa mér þá," segir Gunnar, "og hætta til hverju eg launa þér?" 

"Eigi vil eg það," segir Otkell. 

Skammkell var tillagaillur. 


Þráinn Sigfússon mælti: "Þess væri vert að vér tækjum upp bæði hey og mat og legðum verð í 
staðinn." 


"Aldauða eru þá Mosfellingar," segir Skammkell, "ef þér Sigfússynir skuluð ræna þá." 
"Með engi rán munum vér fara," segir Gunnar. 

"Vilt þú kaupa þræl að mér?" segir Otkell. 

"Það spara eg eigi," segir Gunnar. 

Síðan keypti Gunnar þrælinn og fór í braut við svo búið. 


Þetta spyr Njáll og mælti: "Illa er slíkt gert að varna Gunnari kaups. Er þar öðrum eigi góðs von er 
slíkir fá eigi." 


Bergþóra húsfreyja mælti: "Hvað skalt þú margt um slíkt tala? Er þér miklu drengilegra að fá honum 
bæði mat og hey er þig skortir hvortgi til." 


Njáll mælti: "Þetta er dagsanna og skal eg víst birgja hann að nokkuru." 


Fór hann þá upp í Þórólfsfell og synir hans og bundu þar hey á fimmtán hesta en á finn hestum höfðu 
þeir mat. Njáll kom til Hlíðarenda og kallaði út Gunnar. Hann fagnar þeim vel. 


56 


Njáll mælti: "Hér er hey og matur er eg vil gefa þér. Vil eg að þú leitir aldrei annarra en mín ef þú 
þarft nokkurs við." 


"Góðar eru gjafar þínar," segir Gunnar, "en meira þykir mér verð vinátta þín og sona þinna." 


Fór Njáll heim síðan. Líður nú vorið. 


48. kafli 


Gunnar ríður til þings um sumarið en að hans gisti fjölmenni mikið austan af Síðu. Gunnar bauð að 
þeir gistu þar er þeir riðu af þingi. Þeir kváðust svo gera mundu. Ríða nú til þings. Njáll var á þingi og 
synir hans. Þingið er kyrrt. 


Nú er þar til að taka að Hallgerður kemur að máli við Melkólf þræl: "Sendiför hefi eg hugað þér," segir 
hún, "þú skalt fara í Kirkjubæ." 


"Og hvað skal eg þangað?" segir hann. 


DAÐA DS 


ætla að af vangeymslu hafi orðið en engi mun ætla að stolið hafi verið." 
Þrællinn mælti: " Vondur hefi eg verið en aldrei hefi eg þjófur verið." 


"Heyr á endemi," segir Hallgerður, "þú gerir þig góðan þar sem þú hefir bæði verið þjófur og morðingi 
og skalt þú eigi þora annað en fara ella skal eg láta drepa þig." 


Hann þóttist vita að hún mundi svo gera ef hann færi eigi. Tók hann um nóttina tvo hesta og lagði á 
lénur og fór í Kirkjubæ. Hundurinn gó eigi að honum og kenndi hann og hljóp í mót honum og lét vel 
við hann. Síðan fór hann til útibúrs og lauk upp og klyfjaði þaðan tvo hesta af mat en brenndi búrið og 
drap hundinn. Hann fer upp með Rangá. Þá slitnar skóþvengur hans og tekur hann hnífinn og gerir að. 
Honum liggur eftir hnífurinn og beltið. Hann fer þar til er hann kemur til Hlíðarenda. Þá saknar hann 
hnífsins og þorir eigi aftur að fara, færir nú Hallgerði matinn. Hún lét vel yfir hans ferð. 


Um morguninn er menn komu út í Kirkjubæ sáu menn þar skaða mikinn. Var þá sendur maður til 
þings að segja Otkatli því að hann var á þingi. Hann var vel við skaðann og kvað það valdið mundu 
hafa að eldhúsið var áfast útibúrinu og ætluðu það þá allir að það mundi til hafa borið. 


Nú ríða menn heim af þingi og riðu margir til Hlíðarenda. Hallgerður bar mat á borð og kom innar 
ostur og smjör. Gunnar vissi slíks matar þar ekki von og spurði Hallgerði hvaðan það kæmi. 


"Þaðan sem þú mátt vel eta," segir hún, "enda er það ekki karla að annast um matreiðu." 
Gunnar reiddist og mælti: "Illa er þá ef eg er þjófsnautur" og lýstur hana kinnhest. 


Hún kvaðst þann hest muna skyldu og launa ef hún mætti. Gekk hún þá fram og hann með henni og 
var þá borið allt af borðinu en borið innar slátur og ætluðu allir að það mundi til hafa borið að þá 
mundi þykja fengið betur. Fara þingmenn nú í braut. 


57 


49. kafli 


Nú er að segja frá Skammkatli að hann ríður að sauðum upp með Rangá og sér hann að glóar nokkuð í 
götunni og hleypur af baki og tekur upp og var það hnífur og belti og þykist hann kenna hvorttveggja 
og fer í Kirkjubæ. Otkell er úti staddur og fagnar honum vel. 


Skammkell mælti til Otkels: "Kennir þú nokkuð til gripa þessa?" 

"Kenni eg víst," segir Otkell. 

"Hver á?" segir Skammkell. 

"Melkólfur þræll," segir Otkell. 

"Kenna skulu þá fleiri," segir Skammkell, "en við tveir því að trúr skal eg þér í ráðum." 
Þeir sýndu mörgum mönnum og kenndu þeir allir. 

Þá mælti Skammkell: "Hvað munt þú nú til ráða taka?" 


Otkell svaraði: "Við skulum fara að finna Mörð Valgarðsson og sýna honum og vita hvað hann leggi 
til ráðs með okkur." 


Síðan fóru þeir til Hofs og sýndu Merði gripina og spurðu ef hann kenndi. 
Hann kvaðst kenna "eða hvað er að því? Þykist þér til Hlíðarenda eiga eftir nokkuru að sjá?" 
"Vant þykir oss með slíku að fara," segir Skammkell, "er slíkir ofureflismenn eiga í hlut." 


"Svo er víst," segir Mörður, "en þó mun eg vita þá hluti úr híbýlum Gunnars er hvorgi ykkar mun 
vita." 


"Gefa viljum vér þér fé til," segja þeir, "að þú leitir eftir þessu máli." 
Mörður svaraði: "Það fé mun mér fullkeypt en þó má vera að eg hætti á." 


Síðan gáfu þeir honum þrjár merkur silfurs að hann skyldi vera með þeim í ráðagerð og liðveislu. 
Hann gaf það ráð til að konur skyldu fara með smávarning og gefa húsfreyjum og vita hverju þeim 
væri launað "því að allir hafa það skaplyndi," segir Mörður, "að gefa það fyrst upp er stolið er ef það 
hafa að varðveita. Mun hér og svo ef af mannavöldum er. Skulu þær þá sýna mér af hverju gefið er 
hvargi. Vil eg þá vera laus máls þessa ef uppvíst verður." 


Þessu játuðu þeir. Fóru þeir heim síðan. 


Mörður sendi konur í hérað og voru þær í brautu hálfan mánuð. Þær komu aftur og höfðu byrðar 
stórar. Mörður spurði hvar þeim hefði mest gefið verið. Þær sögðu að þeim hefði að Hlíðarenda mest 
gefið verið og Hallgerður yrði þeim mestur drengur. 


Hann spyr hvað þeim væri þar gefið. 


"Ostur," segja þær. 


58 


Hann beiddist að sjá. Þær sýndu honum og voru það sneiðir margar. Tók hann þær og varðveitti. Litlu 
síðar fór Mörður að finna Otkel. Bað hann að taka skyldi ostkistu Þorgerðar og var svo gert. Lagði 
hann þar í niður sneiðirnar og stóðst það á endum og ostkistan. Sáu þeir þá að þeim hafði heill hleifur 
gefinn verið. 


Þá mælti Mörður: "Nú megið þér sjá að Hallgerður mun stolið hafa ostinum." 
Drógu þeir þá öll dæmi saman. Sagði Mörður þá að hann þóttist laus þessa máls. Skildu þeir að því. 


Kolskeggur kom að máli við Gunnar og mælti: "Illt er að segja. Alræmt er að Hallgerður muni stolið 
hafa og valdið þeim hinum mikla skaða er varð í Kirkjubæ." 


Gunnar kvaðst ætla að svo mundi vera "eða hvað er nú til ráðs?" 


Kolskeggur svaraði: "Þú munt þykja skyldastur að bæta fyrir konu þinni og þykir mér ráð að þú farir 
að finna Otkel og bjóðir honum góð boð." 


"Þetta er vel mælt," segir Gunnar, "og skal svo vera." 


Litlu síðar sendi Gunnar eftir Þráni Sigfússyni og Lamba Sigurðarsyni og komu þeir þegar. Gunnar 
sagði þeim hvert hann ætlaði. Þeir létu vel yfir því. 


Gunnar reið við hinn tólfta mann í Kirkjubæ og kallaði út Otkel. 


Þar var Skammkell og mælti: "Eg skal út ganga með þér og mun nú betra að hafa vitsmuni við. Mundi 
eg það vilja að standa þér þá næst er þú þyrftir mest sem nú mun vera. Þykir mér það ráð að þú látir 
drjúglega." 


Síðan gengu þeir út, Otkell og Skammkell, Hallkell og Hallbjörn. Þeir heilsuðu Gunnari. Hann tók því 
vel. Otkell spyr hvert hann ætlaði að fara. 


"Ekki lengra en hingað," segir Gunnar, "og er það erindi mitt að segja þér um skaða þann hinn mikla 
og hinn illa er hér er orðinn að hann er af völdum konu minnar og þræls þess er eg keypti að þér." 


"Slíks var von," segir Hallbjörn. 
Gunnar mælti: "Hér vil eg bjóða fyrir góð boð og bjóða að hinir bestu menn skipi um í héraðinu." 


Skammkell mælti: "Þetta eru áheyrileg boð og ójafnleg. Þú ert vinsæll af bóndum en Otkell er 
óvinsæll." 


"Bjóða mun eg," segir Gunnar, "að gera um sjálfur og lúka upp þegar og leggja á vináttu mína og 
greiða nú allt féið og mun eg bæta þér tvennum bótum." 


Skammkell mælti: "Þenna kost skalt þú eigi þiggja og er það grunnúðlegt ef þú ætlar að selja honum 
sjálfdæmi þar er þú ættir að taka." 


Otkell mælti: "Eigi vil eg selja þér sjálfdæmi Gunnar." 


Gunnar mælti: "Skil eg hér tillögur manna nærgi er launað verður, enda dæm þú nú sjálfur." 


59 


Otkell laut að Skammkatli og mælti: "Hverju skal eg nú svara?" 


Skammkell mælti: "Þetta skalt þú kalla vel boðið en víkja máli þínu undir Gissur hvíta og Geir goða. 
Munu það þá margir mæla að þú sért líkur Hallkatli föðurföður þínum er mestur kappi hefir verið." 


Otkell mælti: "Vel er þetta boðið Gunnar en þó vil eg að þú ljáir mér tómstundar til að finna Gissur 
hvíta og Geir goða." 


Gunnar mælti: "Far þú nú með sem þér líkar. En það munu sumir menn mæla að þú kunnir eigi að sjá 
sóma þinn er þú vilt eigi þessa kosti er eg býð þér." 


Ríður Gunnar heim. 


Og er Gunnar var í brautu mælti Hallbjörn: "Hér veit eg mestan mannamun. Gunnar bauð þér aldrei 
svo góð boð að þú vildir þiggja eða hvað munt þú mega ætla þér að deila við Gunnar illdeilum þar sem 
engi er hans jafningi? En þó er hann svo vel að sér að hann mun láta standa boð þessi þó að þú þiggir 
síðar. Þykir mér ráð að þú farir að finna Gissur hvíta og Geir goða nú þegar." 


Otkell lét taka hest sinn og bjó sig að öllu. Otkell var ekki glöggskyggn. Skammkell gekk á leið með 
Otkatli. 


Hann ræddi við Otkel: "Undur þótti mér er bróðir þinn vildi eigi taka af þér þetta starf. Vil eg bjóða 
þér að fara fyrir þig er eg veit að þér þykir mikið fyrir ferðum." 


"Það mun eg þiggja," sagði Otkell, "og ver þú sem réttorðastur." 
"Svo skal vera," segir Skammkell. 
Tók Skammkell þá við hestinum og við klæðum Otkels en Otkell gengur heim. 


Hallbjörn var úti og mælti til Otkels: "Illt er að eiga þræl að einkavin og munum vér þessa jafnan iðrast 
er þú hefir aftur horfið og er það óviturlegt bragð að senda hinn lygnasta mann þess erindis er svo mun 
mega að kveða að líf manna liggi við." 


"Hræddur mundir þú verða," segir Otkell, "ef Gunnar hefði á lofti atgeirinn er þú ert nú svo." 


"Eigi veit það," segir Hallbjörn, "hver þá er hræddastur en það munt þú eiga til að segja að Gunnar 
mun ekki lengi munda atgeirinum ef hann færir hann á loft og sé hann reiður." 


Otkell mælti: "Hviíkið þér allir nema Skammkell." 


Voru þeir þá báðir reiðir. 


50. kafli 
Skammkell kom til Mosfells og hermdi boð öll fyrir Gissuri. 
"Svo líst mér," segir Gissur, "sem þetta hafi allvel boðið verið eða fyrir hví þá Otkell eigi boð þessi?" 


"Það var mest í því," segir Skammkell, "að allir vildu leita þér vegs og beið hann af því þinna atkvæða 
og mun öllum það best gegna." 


60 


Þar var Skammkell um nóttina. 
Gissur sendi mann eftir Geiri goða og kom hann ofan snemma. 
Segir þá Gissur honum allt hversu farið var, spurði þá hversu með skyldi fara. 


Geir mælti: "Svo sem þú munt áður ætlað hafa að gera það af þessu máli sem best gegnir. Nú munum 
við láta Skammkel segja söguna í annað sinn og vita hversu honum hermist." 


Þeir gerðu svo. 


Geir mælti: "Rétt munt þú sagt hafa sögu þessa en þó hefi eg þig séð illmannlegastan mann og eigi 
deilir litur kosti ef þú gefst vel." 


Fór Skammkell heim og ríður fyrst í Kirkjubæ og kallar út Otkel. Hann fagnar vel Skammkatli. 


Skammkell segir honum kveðju Gissurar og Geirs "en um málaferli þessi þarf ekki að tala hljóðlega að 
það er vilji þeirra Geirs goða og Gissurar að sættast ekki á mál þessi. Er það tillaga þeirra að þú farir til 
Hlíðarenda og stefnir Hallgerði um stuld en Gunnari um afneyslu." 


Otkell mælti: "Svo skal með öllu fara sem þeir hafa ráð til gefið." 


"Þeim þótti og undir því mest," segir Skammkell, "að þú hefðir sem mikillegast látið en eg gerði þig 
sem mestan mann af öllu." 


Nú segir Otkell bræðrum sínum. 
Hallbjörn mælti: "Þetta mun vera hin mesta lygi." 


Nú líða stundir þar til er stefnudagar komu hinir síðustu til alþingis. Otkell kvaddi bræður sína og 
Skammkel að ríða til Hlíðarenda stefnuför. 


Hallbjörn kvaðst fara mundu en kvað þá þessar ferðar iðrast mundu "þá er stundir líða." 


Nú ríða þeir tólf saman til Hlíðarenda. En er þeir komu í túnið þá var Gunnar úti og fann eigi fyrr en 
þeir komu allt að bænum. Hann gengur þá eigi inn. Otkell lætur þegar dynja stefnuna. 


En er þeir höfðu fram flutt stefnuna þá mælti Skammkell: "Er rétt stefnt Gunnar bóndi?" 


"Þér vitið slíkt," segir Gunnar, "en minna skal eg þig á ferð þessa Skammkell eitthvert sinn og tillögur 
þínar." 


"Það mun oss ekki saka," segir Skammkell, "ef atgeirinn er eigi á lofti." 
Gunnar var hinn reiðasti og gekk inn og sagði Kolskeggi. 


Kolskeggur mælti: "Illa var er vér vorum eigi úti. Þeir skyldu hafa farið hingað hina mestu sneypu ef 
vér hefðum við verið." 


Gunnar mælti: "Hvað bíður sinnar stundar en ekki mun þeim för sjá til sæmdar verða." 


Litlu síðar fór Gunnar að finna Njál og sagði honum. 


61 


Njáll mælti: "Lát þú lítt á þig fá því að þetta mun þér verða til hinnar mestu sæmdar áður þessu þingi 
sé lokið. Skulum vér og fylgja þér allir með ráðum og kappi." 


Gunnar þakkaði honum og reið heim. 


Otkell ríður til þings og bræður hans og Skammkell. 


51. kafli 


Gunnar reið til þings og allir Sigfússynir, svo Njáll og synir hans. Þeir gengu með Gunnari allir og var 
það mælt að engi flokkur mundi jafn harðsnúinn þeim. 


Gunnar gekk einn dag til búðar Dalamanna. Hrútur var við búð og Höskuldur og fögnuðu þeir vel 
Gunnari. Gunnar segir þeim alla sögu um málaferli þessi. 


"Hvað leggur Njáll til ráðs?" segir Hrútur. 


Gunnar svaraði: "Hann bað mig finna ykkur bræður og segja svo að eitt ráð mundi honum um það 
sýnast sem ykkur." 


"Það vill hann þá," segir Hrútur, "að eg kveði upp fyrir vensla sakir og skal svo vera. Þú skalt skora á 
hólm Gissuri hvíta ef þeir bjóða þér eigi sjálfdæmi en Kolskeggur Geiri goða. En fást munu menn til 
að ganga að móti Otkatli og bræðrum hans. Og höfum vér nú lið svo mikið allir saman að þú mátt fram 
koma slíku sem þú vilt." 


Gunnar gekk heim til búðar og sagði Njáli. 

"Slíks var mér von," sagði Njáll. 

Úlfur aurgoði varð vís þessar ráðagerðar og sagði Gissuri. 

Gissur mælti til Otkels: "Hver lagði það til ráðs með þér að þú skyldir stefna Gunnari?" 
"Skammkell sagði mér að það væri ráðagerð ykkur Geirs goða," segir Otkell. 

"En hvar er mannfýla sú," segir Gissur, "er þetta hefir logið?" 

"Hann liggur sjúkur heima að búð," segir Otkell. 


"Þar er hann standi aldrei upp," segir Gissur. "En nú skulum vér allir ganga að finna Gunnar og bjóða 
honum sjálfdæmi og veit eg þó eigi hvort hann vill þau nú taka." 


Margir menn mæltu illt við Skammkel og lá hann sjúkur um allt þingið. 


Þeir Gissur gengu til búðar Gunnars. Kennd var för þeirra og var sagt Gunnari inn í búðina. Þeir gengu 
út allir og fylktu. Gissur hvíti gekk fyrstur. 


Hann mælti er þeir fundust: "Það er boð vort Gunnar að þú dæmir sjálfur málið ykkart Otkels." 


"Fjarri mun það þá þínu ráði," segir Gunnar, "er mér var stefnt." 


62 


"Eigi réð eg því," segir Gissur, "og hvorgi okkar Geirs." 

"Þá muntu vilja synja þess með skynsemd," segir Gunnar. 

"Hvers beiðist þú um?" segir Gissur. 

"Þess að þú vinnir eið," segir Gunnar. 

"Það vil eg gera," segir Gissur, "ef þú vilt þiggja sjálfdæmið." 

"Það bauð eg fyrir stundu," segir Gunnar, "en nú þykir mér um meira að dæma." 

Njáll mælti: "Eigi er að níta sjálfdæminu, þess að meiri sæmdar er fyrir vert, er meira er málið." 


Gunnar mælti: "Gera mun eg til skaps vina minna að dæma málið. En það ræð eg Otkatli að ekki geri 
hann til saka við mig síðan." 


Þá var sent eftir Höskuldi og Hrúti og komu þeir þangað til. Vann þá Gissur eið og Geir goði en 
Gunnar gerði gerðina og réðst við engann mann um og síðan sagði hann upp gerðina. 


"Það er gerð mín," sagði hann, "að eg geri verð húss og matar þess er inni var. En fyrir þrælinn vil eg 
þér ekki bæta þar er þú leyndir annmarka á honum. Geri eg hann þér til handa Otkell því að þar eru 
eyru sæmst sem óxu. Met eg svo sem þér hafið stefnt mér til háðungar og fyrir það dæmi eg eigi minna 
til handa mér en vert er þetta fé, húsið og það er inni brann. En ef yður þykir betra að vér séum ósáttir 
þá læt eg þess enn kost en gert hefi eg þá enn eitt ráð fyrir mér og skal það þá fram koma." 


Gissur svarar: "Það viljum vér að þú gjaldir ekki fé en þess beiðum vér að þú sért vinur Otkels." 


"Það skal verða aldrei," segir Gunnar, "meðan eg lifi og mun hann hafa vináttu Skammkels. Þeirri 
hefir hann lengi hlítt." 


Gissur svarar: "Þó viljum vér nú lúka málinu þó að þú ráðir einn skildaganum." 
Voru þá handsalaðar þessar sættir allar. 


Gunnar mælti til Otkels: "Ráðlegra er þér að fara til frænda þinna. En ef þú vilt vera þar í sveit þá ger 
þú ekki til saka við mig." 


Gissur mælti: "Þetta er heilræði og skal hann svo gera." 


Gunnar hafði mikla sæmd af málinu. Riðu menn síðan heim af þingi. Situr nú Gunnar í búi sínu og er 
nú kyrrt um hríð. 


52. kafli 


Runólfur hét maður sonur Úlfs aurgoða. Hann bjó í Dal fyrir austan Markarfljót. Hann gisti Otkel er 
hann reið af þingi. Otkell gaf honum uxa alsvartan, níu vetra gamlan. Runólfur þakkaði honum gjöfina 
og bauð honum heim þá er hann vildi fara og stóð þetta heimboð nokkurt skeið svo að hann fór eigi. 
Runólfur sendi honum oft menn og minnti á að hann skyldi fara og hét hann jafnan ferðinni. Otkell átti 
hesta tvo bleikálótta. Þeir voru bestir hestar að reið í héraðinu og svo elskir hvor að öðrum að hvor 
rann eftir öðrum. 


63 


Austmaður var á vist með Otkatli er Auðúlfur hét. Hann lagði hug á Signýju dóttur Otkels. Auðúlfur 
var mikill maður vexti og styrkur. 


53. kafli 


Það var um vorið að Otkell mælti að þeir mundu ríða austur í Dal að heimboði og létu allir vel yfir því. 
Skammkell var í för með Otkatli og bræður hans tveir, Auðúlfur og þrír menn aðrir. Otkell reið hinum 
bleikálótta hesti en annar rann hjá laus. Stefna þeir austur til Markarfljóts. Hleypir hann nú fyrir Otkel. 
Ærast nú báðir hestarnir og hlaupa af leiðinni upp til Fljótshlíðar. Fer Otkell nú meira en hann vildi. 


Gunnar hafði farið heiman einn samt af bæ sínum og hafði kornkippu í annarri hendi en handöxi í 
annarri. Hann gengur á sáðland sitt og sáir þar niður korninu og lagði guðvefjarskikkju sína niður hjá 
sér og öxina og sáir nú korninu um hríð. 


Nú er að segja frá Otkatli að hann ríður meira en hann vildi. Hann hefir spora á fótum og hleypir neðan 
um sáðlandið og sér hvorgi þeirra Gunnars annan. Og í því er Gunnar stendur upp ríður Otkell á hann 
ofan og rekur sporann við eyra Gunnari og rístur hann mikla ristu og blæðir þegar mjög. Þar riðu þá 
félagar Otkels. 


"Allir megið þér sjá," segir Gunnar, "að þú hefir blóðgað mig og er slíkt ósæmilega farið. Hefir þú 
stefnt mér fyrst en nú treður þú mig undir fótum og ríður á mig." 


Skammkell mælti: "Vel er við orðið bóndi en hvergi varst þú óreiðulegri á þinginu þá er þú tókst 
sjálfdæmið og þú hélst á atgeirinum." 


Gunnar mælti: "Þá er við finnumst næst skalt þú sjá atgeirinn." 
Síðan skilja þeir að því. 
Skammkell æpti upp og mælti: "Hart ríðið þér sveinar." 


Gunnar gekk heim og gat fyrir engum manni um og ætluðu engir að þetta mundi af mannavöldum 
vera. Einu hverju sinni var það að hann sagði Kolskeggi bróður sínum. 


Kolskeggur mælti: "Þetta skalt þú segja fleirum mönnum að eigi sé það mælt að þú gefir dauðum sök 
því að þrætt mun vera í móti ef eigi vita vitni áður hvað þér hafið saman átt." 


Gunnar sagði nábúum sínum og var lítil orðræða á fyrst. 


Otkell kemur austur í Dal og er þar við þeim vel tekið og sitja þar viku. Otkell sagði Runólfi allt 
hversu fór með þeim Gunnari. Einn maður varð til að spyrja að því hversu Gunnar varð við. 


Skammkell mælti: "Það mundi mælt ef ótiginn maður væri að grátið hefði." 


"Ila er slíkt mælt," segir Runólfur, "og munt þú það eiga til að segja næst er þið finnist að úr sé 
grátraust úr skapi hans. Og væri það vel ef eigi gyldu betri menn þinnar illsku. Líst mér nú hitt ráð þá 
er þér viljið heim fara að eg fari með yður því að Gunnar mun eigi gera mér mein." 


"Eigi vil eg það," segir Otkell, "og munum vér ríða neðarlega yfir fljótið." 


64 


Runólfur gaf Otkatli góðar gjafar og kvað þá eigi sjást mundu oftar. Otkell bað hann þá muna syni 
sínum ef svo bæri við það er með þeim var vel. 


54. kafli 


Nú er þar til máls að taka að Gunnar var úti að Hlíðarenda og sér smalamann sinn hleypa að garði. 
Smalamaðurinn reið heim í túnið. 


Gunnar mælti: "Hví ríður þú svo hart?" 


"Eg vildi vera þér trúlyndur," segir hann. "Eg sá menn ríða ofan með Markarfljóti átta saman og voru 
fjórir í litklæðum." 


Gunnar mælti: "Þar mun vera Otkell." 


"Vildi eg því segja þér," segir smalamaðurinn, "að eg hefi oft heyrt mörg skapraunarorð þeirra. Sagði 
svo Skammkell austur í Dal að þú hefðir grátið þá er þeir riðu á þig ofan. Þykja mér ill vera orðtök 
vondra manna." 


"Ekki skulum við vera orðsjúkir," segir Gunnar, "en það eitt skalt þú vinna héðan í frá er þú vilt." 
"Skal eg nokkuð segja Kolskeggi bróður þínum?" segir smalamaðurinn. 

"Far þú og sof," segir Gunnar. "Eg mun segja Kolskeggi slíkt er mér líkar." 

Sveinninn lagðist niður og sofnaði þegar. 


Gunnar tók smalahestinn og lagði á söðul sinn. Hann tók skjöld sinn og gyrti sig sverðinu Ölvisnaut, 
setur hjálm á höfuð sér, tekur atgeirinn og söng í honum hátt og heyrði Rannveig móðir hans. 


Hún gekk fram og mælti: "Reiðulegur ert þú nú son minn og ekki sá eg þig slíkan fyrr." 


Gunnar gengur út og stingur niður atgeirinum og verpur sér í söðulinn og ríður braut. Rannveig gekk 
til stofu. Þar var háreysti mikið. 


"Hátt kveðið þér," segir hún, "en þó lét hærra atgeirinn er Gunnar gekk út." 

Kolskeggur heyrði og mælti: "Það mun eigi engra tíðinda vita." 

"Það er vel," segir Hallgerður, "nú munu þeir reyna hvort hann gengur grátandi undan þeim." 
Kolskeggur tekur vopn sín og leitar sér að hesti og ríður eftir slíkt er hann mátti. 


Gunnar ríður um Akratungu þvera og svo til Geilastofna og þaðan til Rangár og ofan til vaðs hjá Hofi. 


2 


Konur voru þar á stöðli. Gunnar hljóp af hesti sínum og batt. Þá riðu hinir að. Móhellur voru í 
götunum við vaðið. 


Gunnar mælti til þeirra: "Nú er að verja sig. Er hér nú atgeirinn. Munuð þér nú og reyna hvort eg græt 
nokkuð fyrir yður." 


Þeir hljópu þá allir af baki og sóttu að Gunnari. Hallbjörn var fremstur. 


65 


"Sæk þú eigi að," segir Gunnar. "Þér vildi eg síst illt gera en eg mun þó engum hlífa ef eg á hendur 
mínar að verja." 


"Það mun ekki gera," segir Hallbjörn. Þú munt þó drepa vilja bróður minn og er það skömm ef eg sit 


PAI] 


hjá" og lagði til Gunnars tveim höndum miklu spjóti. 


Gunnar skaut fyrir skildinum en Hallbjörn lagði í gegn um skjöldinn. Gunnar skaut svo fast niður 
skildinum að hann stóð fastur í jörðunni en tók til sverðsins svo skjótt að eigi mátti auga á festa og hjó 
með sverðinu og kom á höndina Hallbirni fyrir ofan úlflið svo að af tók. 


Skammkell hljóp á bak Gunnari og höggur til hans með mikilli öxi. Gunnar snerist skjótt að honum og 
lýstur við atgeirinum og kom undir kverk öxinni og hraut hún úr hendi honum út á Rangá. Gunnar 
leggur í annað sinn atgeirinum og í gegnum Skammkel og vegur hann upp og kastar honum í 
leirgötuna að höfðinu. Auðólfur austmaður þreif upp spjót og skaut að Gunnari. Gunnar tók á lofti 
spjótið og skaut aftur þegar og fló í gegnum skjöldinn og austmanninn og niður í völlinn. Otkell 
höggur með sverði til Gunnars og stefnir á fótinn fyrir neðan kné. Gunnar hljóp í loft upp og missir 
Otkell hans. Gunnar leggur atgeirinum til hans og í gegnum hann. Þá kemur Kolskeggur að og hleypur 
þegar að Hallkatli og höggur hann banahögg með saxinu. Þar vega þeir þá átta. 


Kona hljóp heim, er sá, og sagði Merði og bað hann skilja þá. 

"Þeir einir munu vera," segir hann, "að eg hirði aldrei þó að drepist." 

"Eigi munt þú það vilja mæla," segir hún, "þar mun vera Gunnar frændi þinn og Otkell vinur þinn." 
"Klifar þú nokkuð jafnan mannfýla þín," segir hann og lá hann inni meðan þeir börðust. 


Gunnar reið heim og Kolskeggur eftir verk þessi og ríða þeir hart upp eftir eyrunum og stökk Gunnar 
af baki og kom standandi niður. 


Kolskeggur mælti: "Hart ríður þú nú frændi." 
Gunnar mælti: "Það lagði Skammkell mér til orðs er eg mælti svo: "Þér ríðið á mig ofan."" 


"Hefnt hefir þú nú þess," segir Kolskeggur. 


"Hvað eg veit," segir Gunnar, "hvort eg mun því óvaskari maður en aðrir menn sem mér þykir meira 
fyrir en öðrum mönnum að vega menn." 


55. kafli 


Nú spyrjast tíðindin og mæltu það margir að eigi þætti þetta fyrr fram koma en líklegt var. Gunnar reið 
til Bergþórshvols og sagði Njáli verk þessi. 


Njáll mælti: "Mikið hefir þú að gert og hefir þú verið mjög að þreyttur." 
"Hversu mun nú ganga síðan?" segir Gunnar. 


"Vilt þú að eg segi þér það," segir Njáll, "er eigi er fram komið? Þú munt ríða til þings og munt þú 
njóta við ráða minna og fá af þessu máli hina mestu sæmd. Mun þetta upphaf vígaferla þinna." 


66 


"Ráð þú mér heilræði nokkur," segir Gunnar. 


"Eg skal það gera," segir Njáll. "Veg þú aldrei meir í hinn sama knérunn en um sinn og rjúf aldrei sætt 
þá er góðir menn gera meðal þín og annarra og þó síst á því máli." 


Gunnar mælti: "Öðrum ætlaði eg að það skyldi hættara en mér." 


"Svo mun vera," segir Njáll, "en þó skalt þú svo um þitt mál hugsa ef þetta ber saman að þá munt þú 
skammt eiga ólifað en ella munt verða gamall maður." 


Gunnar mælti: "Veist þú hvað þér mun verða að bana?" 
"Veit eg," segir Njáll. 

"Hvað?" segir Gunnar. 

"Það sem allir munu síst ætla," segir Njáll. 

Síðan reið Gunnar heim. 


Maður var sendur Gissuri hvíta og Geiri goða því að þeir áttu eftir Otkel að mæla. Fundust þeir þá að 
og töluðu hversu með skyldi fara. Kom það ásamt með þeim að sótt mundi mál til laga. Var þá að 
leitað hver við mundi vilja taka en engi var til þess búinn. 


"Svo líst mér," segir Gissur, "að nú muni tveir kostir. Að annar hvor okkar sæki málið og munum við 
þá verða að hluta með okkur eða ella mun vera maðurinn ógildur. Munum við og svo mega til ætla að 
þungt mun að hræra málið. Er Gunnar frændmargur og vinsæll. En sá okkar er eigi hlýtur skal til ríða 
og ekki úr ganga fyrr en til enda kemur málið." 


Síðan hlutuðu þeir og hlaut Geir goði að fara með sökina. 


Litlu síðar riðu þeir vestan yfir ár og komu þar sem fundurinn hafði verið við Rangá og grófu upp 
líkamina og nefndu votta að benjum. Síðan lýstu þeir og kvöddu níu búa um málið. Þeim var sagt að 
Gunnar var heima við þrjá tigu manna. Spurði þá Geir goði hvort Gissur vildi að ríða við hundrað 
manna. 


"Eigi vil eg það," segir hann, "þó að mikill sé líðsmunur." 


Riðu þeir þá aftur heim. Málatilbúnaður spurðist um öll héruð og var sú orðræða á að róstumikið 
mundi verða þingið. 


56. kafli 


Skafti hét maður. Hann var Þóroddsson. Móðir Þórodds var Þórvör. Hún var dóttir Þormóðar skafta, 
Óleifssonar breiðs, Ölvissonar barnakarls. Þeir voru höfðingjar miklir feðgar og lögmenn miklir. 
Þóroddur þótti nokkuð grályndur og slægur. Þeir veittu Gissuri hvíta að hverju máli. 


Þeir Hlíðverjar og Rangæingar fjölmenntu mjög til þings. Var Gunnar svo vinsæll að allir sammæltust 
á það að fylgja honum. Koma þeir nú allir til þings og tjalda búðir sínar. 


67 


Í sambandi með Gissuri hvíta voru þessir höfðingjar: Skafti og Þóroddur, Ásgrímur Elliða-Grímsson, 
Oddur frá Kiðjabergi, Halldór Örnólfsson. 


Nú ganga menn til Lögbergs einnhvern dag. Stóð þá upp Geir goði og lýsti vígsök á hendur Gunnari 
um víg Otkels. Annarri vígsök lýsti hann á hendur Gunnari um víg Hallbjarnar hvíta, þá um víg 
Auðólfs, þá um víg Skammkels. Þá lýsti hann vígsök á hendur Kolskeggi um víg Hallkells. Og þá er 
hann hafði lýst öllum vígsökunum var það talað að honum hefði vel mælst. Hann spurði að þingfesti 
og að heimilisfangi. Gengu menn síðan frá Lögbergi. 


Líður nú þingið þar til er dómar skyldu fara út til sóknar. Fjölmenntu þá hvorirtveggju út liði sínu. Geir 
goði og Gissur hvíti stóðu sunnan að Rangæingadómi. Gunnar og Njáll stóðu norðan að dóminum. 
Geir goði býður Gunnari að hlýða til eiðspjalls síns. Síðan vann hann eið. Eftir það sagði hann fram 
sök. Þá lét hann bera lýsingarvætti. Þá lét hann bjóða búum í setu. Þá bauð hann til ruðningar um 
kviðinn. Þá beiddi hann framburðar um kviðinn. Þá gengu búar að dóminum þeir er kvaddir höfðu 
verið og nefndu sér votta og létu það standa fyrir kviðburði um mál Auðólfs að aðili var í Noregi og 
þeir áttu eigi um að skila málið. Eftir það báru þeir kvið um mál Otkels og báru Gunnar sannan að 
sökinni. Eftir það bauð Geir goði Gunnari til varna og nefndi votta að öllum gögnum þeim er fram 
voru komin. 


Gunnar bauð þá að móti Geiri goða að hlýða til eiðspjalls síns og þeirra varna er hann mundi fram færa 
um málið. Þá vann hann eið. 


Þá mælti Gunnar síðan: "Þá færi eg vörn fram um þetta mál að eg nefndi votta að eg óhelgaði Otkel 
fyrir búum af þeirri blóðugri ben er Otkell veitti mér áverka með spora sínum. En eg ver þér Geir goði 
lýriti mál þetta að sækja og svo dómöndum að dæma og ónýti eg með þessu allan þinn málatilbúnað. 
Ver eg þér lagalýriti, efalausu lýriti, fullu og föstu svo sem eg á að verja að alþingismáli réttu og 
allsherjarlögum. Eg mun og segja þér aðra meðför mína," segir Gunnar. 


"Munt þú þá skora mér á hólm sem þú ert vanur," segir Geir, "og þola eigi lög." 


"Eigi skal það," segir Gunnar. "Eg mun stefna þér að Lögbergi um það er þú kvaddir þess kviðar er 
eigi átti máli að skipta um víg Auðólfs og telja þig um það sekan fjörbaugsmann." 


Njáll mælti: "Ekki má þetta svo fara því að þetta mun nú verða mjög með kappi deilt. Hafa hér 
hvorirtveggju mikið til síns máls að því sem mér líst. Eru þau sum víg að þú munt ekki í móti mega 
mæla að þú munt sekur um verða. Hefir þú og þann málatilbúnað á honum að hann mun og sekur um 
verða. Skalt þú og það vita Geir goði að enn er eigi upp kastað þeirri skóggangssök er á þér stendur og 
skal sú eigi niðri liggja ef þú vilt ekki gera fyrir mín orð." 


Þóroddur goði mælti: "Svo líst oss sem það muni friðlegast að sæst sé á málið eða hví leggur þú svo 
fátt til Gissur hvíti?" 


"Svo líst mér," segir Gissur, "sem rammar skorður muni þurfa við að setja að voru máli ef duga skal. 
Má það sjá að nær standa vinir Gunnars og mun sá verða málahluti vor bestur að góðir menn geri um 
ef Gunnar vill það." 


"Sáttgjarn hefi eg verið jafnan," segir Gunnar, "enda eigið þér nú eftir mikið að mæla en eg þykist þó 
mjög neyddur til hafa verið." 


Urðu þær nú málalyktir með ráði hinna vitrustu manna að málin voru öll lagið í gerð. Skyldi gera um 
sex menn. Var þá þegar gert um málið á þingi. Var það gert að Skammkell skyldi ógildur en 
manngjöld skyldu vera jöfn og sporahöggið en bætt voru önnur vígin sem vert þótti og gáfu frændur 


68 


Gunnars fé til að þegar voru bætt upp öll vígin þar á þinginu. Gengu þeir þá til og veittu Gunnari 
tryggðir Geir goði og Gissur hvíti. 


Reið Gunnar heim af þingi og þakkaði mönnum liðveislu og gaf mörgum gjafar og fékk af hina mestu 
sæmd. Situr Gunnar nú heima í sæmd sinni. 


57. kafli 


Starkaður hét maður. Hann var sonur Barkar blátannarskeggs Þorkelssonar bundinfóta er land nam 
umhverfis Þríhyrning. Hann var kvongaður maður og hét kona hans Hallbera. Hún var dóttir Hróalds 
hins rauða og Hildigunnar dóttur Þorsteins tittlings. Móðir Hildigunnar var Unnur dóttir Eyvindar 
karfa, systir Móðólfs hins spaka er Móðylfingar eru frá komnir. Synir þeirra Starkaðar og Hallberu 
voru þeir Þorgeir og Börkur og Þorkell. Hildigunnur læknir var systir þeirra. Þeir voru ofsamenn 
miklir í skapi, harðlyndir og ódælir. Þeir sátu yfir hlut manna. 


58. kafli 


Egill hét maður. Hann var Kolsson Óttarssonar ballar er land nam meðal Stotalækjar og Reyðarvatns. 
Bróðir Egils var Önundur í Tröllaskógi, faðir Halla hins sterka er var að vígi Holta-Þóris með sonum 
Ketils hins sléttmála. Egill bjó í Sandgili. Synir hans voru þeir Kolur og Óttar og Haukur. Móðir þeirra 
var Steinvör systir Starkaðar undir Þríhyrningi. Synir Egils voru miklir menn og kappsamir og hinir 
mestu ójafnaðarmenn. Þeir voru að einu máli og synir Starkaðar. Systir þeirra var Guðrún náttsól. Hún 
var kvenna fríðust og kurteisust. 


Egill hafði tekið við Austmönnum tveimur. Hét annar Þórir en annar Þorgrímur. Þeir voru frumferlar 
út hingað, vinsælir og auðgir. Þeir voru vígir vel og fræknir um allt. 


Starkaður átti hest góðan, rauðan að lit, og þótti þeim svo sem engi hestur mundi hafa við þeim í vígi. 


Einu hverju sinni var það að þeir bræður úr Sandgili voru undir Þríhyrningi. Þeir höfðu viðurmæli 
mikið um alla bændur í Fljótshlíð og þar kom að þeir töluðu hvort nokkur mundi vilja etja hestum við 
þá. En þeir menn voru að mæltu það til sóma þeim og eftirlætis að bæði mundu vera að engi mundi 
þora við að etja enda mundi engi eiga þvílíkan hest. 


Þá svaraði Hildigunnur: "Veit eg þann mann er þora mun að etja við yður." 
"Nefn þú þann," segja þeir. 
Hún svarar: "Gunnar að Hlíðarenda á hest brúnan og mun hann þora að etja við yður og við alla aðra." 


"Svo þykir yður konum," segja þeir, "sem engi muni vera hans maki. En þó að auvirðilega hafi farið 
fyrir honum Geir goði eða Gissur hvíti þá er eigi ráðið að oss fari svo." 


"Yður mun first um fara," segir hún og varð þeim af hin mesta deila. 


Starkaður mælti: "Á Gunnar vildi eg að þér leituðuð síst manna því að erfitt mun yður verða að ganga í 
móti giftu hans." 


"Leyfa munt þú oss að vér bjóðum honum hestaat?" segja þeir. 


69 


"Leyfa," segir hann, "ef þér prettið hann í öngu." 
Þeir kváðust svo gera mundu. 


Riðu þeir nú til Hlíðarenda. Gunnar var heima og gekk út. Kolskeggur og Hjörtur gengu út með 
honum og fögnuðu þeim vel og spurðu hvert þeir ætluðu að fara. 


"Eigi lengra," segja þeir. "Oss er sagt að þú eigir hest góðan og viljum vér bjóða þér hestaat." 

"Litlar sögur mega ganga frá hesti mínum," segir Gunnar, "hann er ungur og óreyndur að öllu." 

"Kost munt þú láta að etja," segja þeir, "og gat þess til Hildigunnur að þú mundir góður af hestinum." 
"Hví töluðuð þér um það?" segir Gunnar. 

"Þeir menn voru," segja þeir, "er það mæltu að þú mundir eigi þora að etja við vorn hest." 

"Þora mun eg að etja," segir Gunnar, "en grálega þykir mér þetta mælt." 

"Skulum vér til þess ætla," segja þeir, "að þú munir etja?" 

"Þá mun yður þykja för yður best," segir Gunnar, "ef þér ráðið þessu. En þó vil eg þess biðja yður að 
vér etjum svo hestunum að vér gerum öðrum gaman en oss engi vandræði og þér gerið mér enga 


skömm. En ef þér gerið til mín sem til annarra þá er eigi ráðið nema eg sveigi þann að yður að yður 
mun hart þykja undir að búa. Mun eg þar eftir gera sem þér gerið fyrir." 


Ríða þeir nú heim. Starkaður spurði hversu þeim hefði farist. Þeir sögðu að Gunnar gerði góða ferð 
þeirra. 


"Hann hét að etja hesti sínum og kváðum vér á nær það hestavíg skyldi vera. Fannst það á í öllu að 
honum þótti sig skorta við oss og baðst hann undan vandræðum." 


"Það mun oft á finnast," segir Hildigunnur, "að Gunnar er seinþreyttur til vandræða en harðdrægur ef 
hann má eigi undan komast." 


Gunnar reið að finna Njál og sagði honum hestaatið og hversu orð fóru með þeim "eða hversu ætlar þú 
að fari hestaatið?" 


"Þú munt hafa meira hlut," sagði Njáll, "en þó mun hér margs manns bani af hljótast." 
"Mun nokkuð hér af hljótast minn bani?" segir Gunnar. 


"Ekki mun það af þessu hljótast," segir Njáll, "en þó munu þeir muna fornan fjandskap, og nýjan munu 
þeir að þér færa og munt þú ekki annað mega en hrökkva við." 


Gunnar reið þá heim. 


59. kafli 


Nú spyr Gunnar lát Höskuldar mágs síns. Fám nóttum síðar varð léttari Þorgerður að Grjótá, dóttir 
Hallgerðar en kona Þráins, og kom þar til sveinbarn. Sendi hún þá mann til móður sinnar og bað hana 
ráða fyrir hvort heita skyldi eftir Glúmi föður hennar eða eftir Höskuldi móðurföður hennar. Hún bað 
að Höskuldur skyldi heita. Var þá það nafn gefið sveininum. 


70 


Gunnar og Hallgerður áttu tvo sonu. Hét annar Högni en annar Grani. Högni var maður gervilegur og 
hljóðlyndur, tortryggur og sannorður. 


Nú ríða menn til hestavígs og er þar komið fjölmenni mikið. Var þar Gunnar og bræður hans og 
Sigfússynir, Njáll og synir hans allir. Þar var kominn Starkaður og synir hans, Egill og hans synir. Þeir 
ræddu til Gunnars að þeir mundu saman leiða hrossin. Gunnar svaraði að það væri vel. 


Skarphéðinn mælti: "Vilt þú að eg keyri hest þinn Gunnar frændi?" 
"Eigi vil eg það," segir Gunnar. 
"Hér er þó betur á komið," segir Skarphéðinn. " Vér erum hvorirtveggju hávaðamenn." 


"Þér munuð fátt mæla," segir Gunnar, "eða gera áður en yður munu vandræði af standa en hér mun 
verða um seinna þó að allt komi fyrir eitt." 


Síðan voru hrossin saman leidd. Gunnar bjó sig að keyra en Skarphéðinn leiddi fram hestinn. Gunnar 
var í rauðum kyrtli og hafði digurt silfurbelti um sig og hestastaf mikinn í hendi. Síðan rennast að 
hestarnir og bítast lengi svo að ekki þurfti á að taka og var það hið mesta gaman. 


Þá báru þeir saman ráð sitt, Þorgeir og Kolur, að þeir mundu hrinda hesti sínum þá er á rynnust 
hestarnir og vita ef Gunnar félli fyrir. Nú rennast á hestarnir og hlaupa þeir Þorgeir og Kolur þegar á 
lend hesti sínum og hrinda sem þeir mega. Gunnar hrindir nú og sínum hesti í móti og verður þar 
skjótur atburður, sá að þeir Þorgeir féllu báðir á bak aftur og hesturinn á þá ofan. Þeir spretta upp skjótt 
og hlaupa að Gunnari. Gunnar varpar sér undan og þrífur Kol og kastar honum á völlinn svo að hann 
liggur í óviti. Þorgeir Starkaðarson laust hest Gunnars svo að út hljóp augað. Gunnar laust Þorgeir með 
stafnum. Fellur Þorgeir í óvit. 


En Gunnar gengur til hests síns og mælti við Kolskegg: "Högg þú hestinn. Ekki skal hann lifa við 
örkuml." 


Kolskeggur hjó höfuð af hestinum. Þá komst á fætur Þorgeir og tók vopn sín og vildi að Gunnari en 
það varð stöðvað og varð þröng mikil. 


Skarphéðinn mælti: "Leiðist mér þóf þetta og er miklu drengilegra að menn vegist með vopnum." 


Gunnar var kyrr svo að honum hélt einn maður og mælti ekki orð það er áfátt væri. Njáll mælti að þeir 
skyldu sættast og setja grið. Þorgeir kvaðst hvorki vildu selja grið né taka, kvaðst heldur vilja Gunnar 
dauðan fyrir höggið. 


Kolskeggur mælti: "Fastara hefir Gunnar staðið en hann hafi fallið fyrir orðum einum og mun enn 


" 


svo. 
Nú ríða menn af hestaþingi hver til síns heima. Veita þeir Gunnari engar aðfarar. Liðu svo þau misseri. 


Á þingi um sumarið fann Gunnar Ólaf pá mág sinn og bauð Ólafur honum heim en bað hann þó vera 
varan um sig "því að þeir munu gera þér slíkt illt er þeir mega og far þú fjölmennur jafnan." 


Ólafur réð honum mörg heilræði og mæltu þeir til hinnar mestu vináttu með sér. 


71 


60. kafli 


Ásgrímur Elliða-Grímsson hafði mál að sækja á þinginu. Það var erfðamál. Málinu átti að svara Úlfur 
Uggason. Asgrími tókst svo til sem sjaldan var vant að vörn var í máli hans. En sú var vörnin að hann 
hafði nefnt fimm búa þar sem hann átti níu. Nú hafa þeir þetta til varna. 


Þá mælti Gunnar: "Eg mun skora þér á hólm Úlfur Uggason ef menn skulu eigi ná af þér réttu máli." 
"Ekki á eg þetta við þig," segir Úlfur. 


"Fyrir hitt mun þó ganga," segir Gunnar, "og mundi það Njáll ætla og Helgi vinur minn að eg mundi 
hafa nokkura vörn í máli með þér Ásgrímur ef þeir væru eigi við." 


Lauk svo því máli að Úlfur hlaut að greiða féið allt. 


Þá mælti Ásgrímur til Gunnars: "Heim vil eg þér bjóða í sumar og jafnan skal eg með þér vera í 
málaferlum en aldrei í móti þér." 


Ríður Gunnar heim af þingi. 


Litlu síðar fundust þeir Njáll. Njáll bað Gunnar vera varan um sig, kvað sér sagt að þeir undan 
Þríhyrningi ætluðu að fara að honum og bað hann aldrei fara við fámenni og hafa jafnan vopn sín. 
Gunnar kvað svo vera skyldu. Hann sagði Njáli að Ásgrímur hefði boðið honum heim "og ætla eg að 
fara nú í haust." 


"Lát þú enga menn vita," segir Njáll, "áður þú ferð eða hversu lengi þú ert í brautu. En eg býð þér þó 
að synir mínir ríði með þér og mun eigi þá á þig ráðið." 


Réðu þeir það þá með sér. 


Nú líður á sumarið til átta vikna. Þá mælti Gunnar við Kolskegg: "Bú þú ferð þína því að nú skulum 
vér ríða til heimboðs í Tungu." 


"Skal nú ekki orð gera Njálssonum?" sagði Kolskeggur. 


"Ekki," sagði Gunnar, "eigi skulu þeir hljóta vandræði af mér." 


61. kafli 


Þeir ríða þrír saman, Gunnar og bræður hans. Gunnar hafði atgeirinn og sverðið Ölvisnaut en 
Kolskeggur hafði saxið. Hjörtur hafði og alvæpni. Riðu þeir nú í Tungu. Ásgrímur tók vel við þeim og 
voru þeir þar nokkura hríð. Þá lýstu þeir yfir því að þeir ætluðu þá heim að fara. Ásgrímur gaf þeim 
góðar gjafar og bauð að ríða með þeim austur. Gunnar kvað engis mundu við þurfa og fór hann eigi. 


Sigurður svínhöfði hét maður. Hann kom undir Þríhyrning. Hann bjó við Þjórsá. Hann hafði heitið að 
halda njósn um ferðir Gunnars. Hann sagði þeim nú til ferða hans og kvað ekki mundu verða vænna en 
svo "er hann er við hinn þriðja mann." 


"Hversu marga munum vér menn þurfa," segir Starkaður, "í fyrirsát?" 


72 


"Rýrt mun verða fyrir honum smámennið," segir Sigurður, "og eigi er ráð að hafa færri en þrjá tigu 
manna." 


"Hvar skulum vér fyrir sitja?" segir Starkaður. 
"Við Knafahóla," segir Sigurður, "þar sér eigi fyrr en að er komið." 


"Far þú í Sandgil," segir Starkaður, "og seg Agli að þeir búist þaðan fimmtán en vér munum koma 
héðan aðrir fimmtán til Knafahóla." 


Þorgeir mælti til Hildigunnar: "Þessi hönd skal þér sýna Gunnar dauðan í kveld." 
"En eg get," segir hún, "að þú berir lágt höfuðið af ykkrum fundi." 
Þeir fara fjórir feðgar undan Þríhyrningi og ellefu menn aðrir. Fóru þeir til Knafahóla og biðu þar. 


Sigurður svínhöfði kom í Sandgil og mælti: "Eg er sendur hingað af Starkaði og sonum hans að segja 
þér Egill að þér feðgar farið til Knafahóla að sitja fyrir Gunnari." 


"Hversu margir skyldum vér fara?" segir Egill. 

"Fimmtán með mér," segir Sigurður. 

Kolur mælti: "Nú ætla eg mér í dag að reyna við Kolskegg." 
"Mjög þykir mér þú ætla þér," segir Sigurður. 

Egill bað Austmenn sína fara. 


Þeir kváðust engar sakar eiga við Gunnar "enda þarf hér mikils við," segir Þórir, "er fjöldi manns skal 
fara að þremur mönnum." 


Gekk þá Egill í braut og var reiður. 


Húsfreyja mælti þá til Austmannsins: "Illa hefir Guðrún dóttir mín brotið odd af oflæti sínu og legið 
hjá þér er þú skalt eigi þora að fylgja mági þínum og munt þú vera ragur maður," segir hún. 


"Fara mun eg," segir hann, "með bónda þínum og mun hvorgi okkar aftur koma." 


Síðan gekk hann til Þorgríms félaga síns og mælti: "Tak þú við kistulyklum mínum því að eg mun 
þeim eigi lúka oftar. Bið eg að þú eignist slíkt af fé okkru sem þú vilt en far utan og ætla ekki til 
hefnda eftir mig. En ef þú ferð eigi utan þá verður það þinn bani." 


Austmaðurinn tekur vopn sín og ræðst í flokk með þeim. 


62. kafli 


Nú er þar til máls að taka að Gunnar ríður austur yfir Þjórsá. En er hann kom skammt frá ánni syfjaði 
hann mjög og bað hann þá æja þar. Þeir gerðu svo. Hann sofnaði fast og lét illa í svefni. 


Kolskeggur mælti: "Dreymir Gunnar nú." 


73 


Hjörtur mælti: " Vekja vildi eg hann." 
"Eigi skal það," segir Kolskeggur, "og skal hann njóta draums síns." 


Gunnar lá mjög langa hríð. Hann varp af sér skildinum er hann vaknaði og var honum orðið heitt 
mjög. 


Kolskeggur mælti: "Hvað hefir þig dreymt frændi?" 


"Það hefir mig dreymt," segir Gunnar, "að eg mundi eigi riðið hafa úr Tungu svo fámennur ef mig 
hefði þá þetta dreymt." 


"Seg þú okkur draum þinn," segir Kolskeggur. 


"Það dreymdi mig," segir Gunnar, "að eg þóttist ríða fram hjá Knafahólum. Þar þóttist eg sjá varga 
mjög marga og sóttu þeir allir að mér en eg sneri undan fram að Rangá. Þá þótti mér þeir sækja að 
öllum megin en eg varðist. Eg skaut alla þá er fremstir voru þar til er þeir gengu svo að mér að eg 
mátti eigi boganum við koma. Tók eg þá sverðið og vó eg með annarri hendi en lagði með atgeirinum 
annarri hendi. Hlífði eg mér þá ekki og þóttist eg þá eigi vita hvað mér hlífði. Drap eg þá marga 
vargana og þú með mér Kolskeggur en Hjört þótti mér þeir hafa undir og slíta á honum brjóstið og 
hafði einn hjartað í munni sér. En eg þóttist verða svo reiður að eg hjó varginn í sundur fyrir aftan 
bóguna og eftir það þóttu mér stökkva vargarnir. Nú er það ráð mitt Hjörtur frændi að þú ríðir vestur 
aftur í Tungu. 


"Eigi vil eg það," segir Hjörtur. "Þótt eg viti vísan bana minn þá vil eg þér fylgja." 

Síðan riðu þeir og komu austur hjá Knafahólum. 

Þá mælti Kolskeggur: "Sérðu frændi mörg spjót koma upp hjá hólunum og menn með vopnum?" 
"Ekki kemur mér það að óvörum," segir Gunnar, "að draumur minn sannist." 

"Hvað skal nú til ráðs taka?" segir Kolskeggur. "Eg get að þú viljir eigi renna undan þeim." 


"Ekki skulu þeir að því eiga að spotta," segir Gunnar, "en ríða munum vér fram að Rangá í nesið. Þar 
er vígi nokkuð." 


Ríða þeir nú fram í nesið og bjuggust þar við. 
Kolur mælti er þeir riðu hjá fram: "Hvort skal nú renna Gunnar?" 


Kolskeggur mælti: "Seg þú svo fremi frá því er sjá dagur er allur." 


63. kafli 


Nú eggjar Starkaður sína menn. Snúa þeir þá fram í nesið að þeim. Sigurður svínhöfði fór fyrstur og 
hafði törguskjöld einbyrðan en sviðu í annarri hendi. Gunnar sér hann og skýtur til hans af boganum. 
Hann brá upp við skildinum er hann sá örina hátt fljúga og kom örin í gegnum skjöldinn og í augað 
svo að út kom í hnakkann og varð það víg fyrst. Annarri ör skaut Gunnar að Úlfhéðni ráðamanni 
Starkaðar og kom sú á hann miðjan og féll hann fyrir fætur bónda einum en bóndinn féll um hann 
þveran. Kolskeggur kastar til steini og kom í höfuð bóndanum og varð það hans bani. 


74 


Þá mælti Starkaður: "Ekki mun oss þetta duga að hann komi boganum við og göngum að fram vel og 
snarplega." 


Síðan eggjaði hver annan. Gunnar varði sig með boganum meðan hann mátti. Síðan kastaði hann niður 
boganum. Tók hann þá atgeirinn og sverðið og vegur með báðum höndum. Er bardaginn þá hinn 
harðasti. Gunnar vegur þá drjúgan menn og svo Kolskeggur. 


Þá mælti Þorgeir Starkaðarsonur: "Eg hét að færa Hildigunni höfuð þitt Gunnar." 


"Ekki mun henni það þykja neinu varða hvort þú efnir það eða eigi," segir Gunnar, "en þó munt þú nær 
ganga hljóta ef þú skalt það meðal handa hafa." 


Þorgeir mælti þá við bræður sína: "Hlaupum vér að honum fram allir senn. Hann hefir engan skjöld og 
munum vér hafa ráð hans í hendi." 


Þeir hljópu fram Börkur og Þorkell og urðu skjótari en Þorgeir. Börkur höggur til Gunnars. Gunnar 
laust við atgeirinum svo hart að sverðið hraut úr hendi Berki. Sér hann þá til annarrar handar Þorkel 
standa í höggfæri við sig. Gunnar stóð nokkuð höllum fæti. Hann sveiflaði þá til sverðinu og kom á 
hálsinn Þorkatli og fauk af höfuðið. 


Kolur mælti Egilsson: "Látið mig fram að Kolskeggi. Eg hefi það jafnan mælt að við mundum mjög 
jafnfærir til vígs." 


"Slíkt megum við nú reyna," segir Kolskeggur. 


Kolur leggur til hans spjóti. Kolskeggur vó þá mann og átti sem mest að vinna og kom hann eigi fyrir 
sig skildinum og kom lagið í lærið utanfótar og gekk í gegnum. 


Kolskeggur brást við fast og óð að honum og hjó með saxinu á lærið og undan fótinn og mælti: "Hvort 
nam eg þig eða eigi?" 


"Þess galt eg nú," segir Kolur, "er eg var berskjaldaður" og stóð nokkura stund á hinn fótinn og leit á 
stúfinn. 


Kolskeggur mælti: "Eigi þarft þú að líta á, jafnt er sem þér sýnist, af er fóturinn." 


Kolur féll þá dauður niður. En er þetta sér Egill faðir hans hleypur hann að Gunnari og höggur til hans. 
Gunnar leggur í móti atgeirinum og kom á Egil miðjan. Gunnar vegur hann upp á atgeirinum og kastar 
honum út á Rangá. 


Þá mælti Starkaður: "Alls vesall ert þú Þórir austmaður er þú situr hjá en nú er veginn Egill húsbóndi 
þinn og mágur." 


Þá spratt upp Austmaðurinn og var reiður mjög. Hjörtur hafði orðið tveggja manna bani. 
Austmaðurinn hleypur að honum og höggur framan á brjóstið og þar á hol. Hjörtur féll þá þegar 
dauður niður. Gunnar sér þetta og varpar sér skjótt til höggs við Austmanninn og sníður hann í sundur 
í miðju. Litlu síðar skýtur Gunnar til Barkar atgeirinum og kom á hann miðjan og í gegnum hann og 
niður í völlinn. Þá höggur Kolskeggur höfuð af Hauki Egilssyni en Gunnar höggur hönd af Óttari í 
olbogabót. 


Þá mælti Starkaður: "Flýjum nú, ekki er við menn um að eiga." 


75 


Gunnar mælti: "Það mun ykkur feðgum þykja illt til frásagnar ef ekki skal mega sjá á ykkur að þið 
hafið í bardaga verið." 


Síðan hljóp Gunnar að þeim feðgum og veitti þeim áverka. Eftir það skildu þeir og höfðu þeir Gunnar 
marga þá særða er undan héldu. 


Á fundinum létust fjórtán menn en Hjörtur hinn fimmtándi. Gunnar reiddi Hjört heim á skildi sínum 
og var hann þar heygður. Margir menn hörmuðu hann því að hann var vinsæll. 


Starkaður kom og heim og græddi Hildigunnur sár þeirra Þorgeirs og mælti: "Yður væri mikið gefanda 
til að þér hefðuð ekki illt átt við Gunnar." 


"Svo væri það," segir Starkaður. 


64. kafli 


Steinvör í Sandgili bað Þorgrím austmann vera fyrir fjárforráðum sínum og fara ekki utan og muna svo 
lát félaga síns og frænda. 


Hann svaraði: "Það spáði mér Þórir félagi minn að eg mundi falla fyrir Gunnari ef eg væri hér á landi 
og mun hann það vitað hafa er hann vissi dauða sinn fyrir." 


Hún mælti: "Eg mun gefa þér til Guðrúnu dóttur mína og féið allt að helmingi við mig." 
"Eigi vissi eg að þú mundir það svo miklu kaupa," segir hann. 
Síðan kaupa þau þessu að hann skal fá hennar og var þá boð þegar það sumar. 


Gunnar ríður til Bergþórshvols og með honum Kolskeggur. Njáll var úti og synir hans og gengu í móti 
Gunnari og fögnuðu þeim vel. Síðan gengu þeir á tal. 


Gunnar mælti: "Hingað er eg kominn að sækja að þér traust og heilræði." 
Njáll sagði að það var skylt. 


Gunnar mælti: "Eg hefi ratað í vandræði mikil og drepið marga menn og vil eg vita hversu þú vilt vera 
láta." 


"Það munu margir mæla," segir Njáll, "að þú hafir mjög verið til neyddur. En nú skalt þú gefa mér tóm 
til ráðagerðar." 


Njáll gekk í braut einn saman og hugsaði ráðið og kom aftur og mælti: "Nú hefi eg nokkuð hugsað 
málið og líst mér sem þetta muni nokkuð með harðfengi og kappi verða að gera. Þorgeir hefir barnað 
Þorfinnu frændkonu mína og mun eg selja þér í hendur legorðssökina. Aðra skóggangssök sel eg þér á 
hendur Starkaði er hann hefir höggvið í skógi mínum á Þríhyrningshálsum og skalt þú sækja þær sakar 
báðar. Þú skalt fara þangað sem þér börðust og grafa upp hina dauðu og nefna votta að benjum og 
óhelga þá alla hina dauðu fyrir það er þeir fóru með þann hug til fundar við þig að veita þér ákomur og 
bráðan bana og bræðrum þínum. En ef þetta er prófað á þingi og því sé við lostið að þú hafir áður 
lostið Þorgeir og megir fyrir því hvorki sækja þína sök né annarra, þá mun eg svara því máli og segja 
að eg helgaði þig á Þingskálaþingi svo að þú skyldir bæði mega sækja þitt mál og annarra og mun þá 
verða svarað máli því. Þú skalt og finna Tyrfing í Berjanesi og skal hann selja þér sök á hendur Önundi 
í Tröllaskógi er mál á eftir Egil bróður sinn." 


76 


Reið þá Gunnar heim fyrst. 


En nokkurum nóttum síðar riðu þeir Njálssynir og Gunnar þangað til sem líkin voru og grófu þá upp 
alla sem jarðaðir voru. Stefndi Gunnar þeim þá öllum til óhelgi fyrir aðför og fjörráð og reið heim eftir 
það. 


65. kafli 


Þetta haust hið sama kom út Valgarður hinn grái og fór heim til Hofs. Þorgeir fór að finna þá Valgarð 
og Mörð og sagði hver firn voru er Gunnar skyldi hafa óhelgað þá alla er hann hafði vegið. Valgarður 
kvað það vera mundu ráð Njáls og þó eigi öll upp komin þau sem hann mundi ráða honum. Þorgeir 
bað þá feðga liðveislu og atgöngu en þeir fóru lengi undan og mæltu til fé mikið að lyktum. Var það í 
ráðagerðum að Mörður skyldi biðja Þorkötlu dóttur Gissurar hvíta og skyldi Þorgeir þegar ríða vestur 
um ár með þeim Valgarði og Merði. 


Annan dag eftir riðu þeir tólf saman og komu til Mosfells og var þeim þar vel fagnað, voru þar um 
nóttina. Vekja þeir þá til við Gissur um bónorðið. Lýkur svo með þeim að ráðin skyldu takast og skyldi 
boð vera á hálfs mánaðar fresti að Mosfelli. Ríða þeir heim. Síðan fjölmenna þeir feðgar mjög til 
boðsins. Var þar og margt fyrirboðsmanna og fór það vel fram. Fór Þorkatla heim með Merði og var 
fyrir búi en Valgarður fór utan um sumarið. 


Mörður eggjar Þorgeir á um málatilbúnað við Gunnar. Þorgeir fór að finna Önund í Tröllaskógi, biður 
hann nú búa til vígsmálið Egils bróður síns og sona hans "en eg mun búa til vígsmál bræðra minna og 
áverkamál mitt og föður míns." 


Önundur kvaðst þess albúinn. Fara þeir þá og lýsa vísunum og kveðja níu vettvangsbúa. 


Þessi málatilbúnaður spurðist til Hlíðarenda. Ríður Gunnar þá að finna Njál og segir honum og spurði 
hvað hann vildi þá láta að gera. 


"Nú skalt þú," segir Njáll, "stefna vettvangsbúum og nábúum saman og nefna votta fyrir búum og 
kjósa Kol til veganda að vígi Hjartar bróður þíns því að það er rétt. Síðan skalt þú lýsa víginu á hendur 
Kol þó að hann sé dauður. Þá skalt þú nefna þér votta og kveðja búa alþingisreiðar að bera um það 


hvort þeir væru í aðvist og aðsókn þá er Hjörtur var veginn. Nú skalt þú og stefna Þorgeiri um 
legorðssökina og svo Önundi í Tröllaskógi um sökina Tyrfings." 


Gunnar fór með öllu sem Njáll kenndi ráð til. Þetta þótti mönnum undarlegur málatilbúnaður. Fara nú 
þessi mál til þings. 


Gunnar reið til þings og Njáll og synir hans og Sigfússynir. Gunnar hafði sendan mann mágum sínum 
að þeir skyldu ríða til þings og fjölmenna mjög og kvað sér þetta mundu vera mjög harðdrægt. Þeir 
fjölmenntu mjög vestan. 


Mörður reið til þings og Runólfur úr Dal og þeir undan Þríhyrningi og Önundur úr Tröllaskógi. 


66. kafli 


En er þessir menn komu til þings ganga þeir í lið með Gissuri hvíta og Geir goða. Gunnar og 
Sigfússynir og Njálssynir gengu allir í einum flokki og fóru svo snúðigt að menn urðu að gæta sín ef 
fyrir voru að eigi féllu. Og var ekki jafntíðrætt um allt þingið sem um málaferli þessi hin miklu. 


77 


Gunnar gekk til móts við mága sína og fögnuðu þeir Ólafur honum vel. Þeir spurðu Gunnar um 
fundinn en hann segir þeim frá gjörla og bar öllum vel söguna og sagði þeim hvað hann hafði síðan að 
gert. 


Ólafur mælti: "Mikils er vert hversu Njáll stendur þér fast um alla ráðagerð." 


Gunnar kvaðst aldrei það mundu launað geta en beiddi þá liðveislu og atgöngu. Þeir kváðu það skylt 
vera. 


Fara nú málin hvortveggi í dóm. Flytja nú hvorir sitt mál fram. Mörður spurði hví sá maður skyldi hafa 
mál fram er áður hafði unnið sér til óhelgi við Þorgeir svo sem Gunnar var. 


Njáll svaraði: " Varst þú á Þingskálaþingi um haustið?" 

"Var eg víst," segir Mörður. 

"Heyrðir þú," segir Njáll, "að Gunnar bauð honum alsætti?" 
"Heyrði eg víst," segir Mörður. 

"Þá friðhelgaði eg Gunnar," segir Njáll, "til allra löglegra mála." 


"Rétt er þetta," segir Mörður, "en hví sætti það að Gunnar lýsti vígi Hjartar á hendur Kol þar sem 
Austmaðurinn vó hann?" 


"Rétt var það," segir Njáll, "þar sem hann kaus hann til veganda fyrir vottum." 


"Rétt mun þetta víst," segir Mörður, "en fyrir hvað stefndi Gunnar þeim öllum til óhelgi er fallið 
höfðu?" 


"Eigi þarft þú þessa að spyrja," segir Njáll, "þar sem þeir fóru allir til áverka og manndrápa." 
"Eigi kom það fram við Gunnar," segir Mörður. 


"Bræður Gunnars voru þeir Hjörtur og Kolskeggur," segir Njáll, "og hafði annar bana en annar sár á 
sér." 


"Lög hafið þér að mæla," segir Mörður, "þó að hart sé undir að búa." 


Þá gekk fram Hjalti Skeggjason úr Þjórsárdal og mælti: "Ekki hefi eg hlutast til málaferla yðvarra en 
nú vil eg vita hvað þú vilt Gunnar fyrir mín orð gera og vináttu." 


"Hvers beiðist þú," segir Gunnar. 

"Þess," segir Hjalti, "að þú leggir málin öll til jafnaðardóms og dæmi góðir menn." 
Gunnar mælti: "Þá skalt þú aldrei vera í móti mér við hverja sem eg á um." 

"Því vil eg heita þér," segir Hjalti. 


Eftir það átti hann hlut að við mótstöðumenn Gunnars og kom því við að þeir sættust allir og eftir það 
veittu hvorir öðrum tryggðir. En fyrir áverka Þorgeirs kom legorðssökin en skógarhöggið fyrir áverka 
Starkaðar. Bræður Þorgeirs voru bættir hálfum bótum en hálfar féllu niður fyrir tilför við Gunnar en 
jafnt skyldi vera víg Egils og sökin Tyrfings. Fyrir víg Hjartar skyldi koma víg Kols og Austmannsins. 


78 


Þá voru aðrir bættir hálfum bótum. Njáll var í gerð þessi og Ásgrímur Elliða-Grímsson og Hjalti 
Skeggjason. Njáll átti fé mikið undir Starkaði og þeim í Sandgili og gaf hann það allt Gunnari til bóta 
þessa. Svo átti Gunnar marga vini á þingi að hann bætti þá þegar upp vígin en gaf gjafar mörgum 
höfðingjum þeim er honum höfðu lið veitt og hafði hann af hina mestu sæmd af málinu. Og urðu allir á 
það sáttir að engi væri hans jafningi í Sunnlendingafjórðungi. 


Reið Gunnar heim af þingi og situr nú um kyrrt. En þó öfunduðu mótstöðumenn hans mjög hans 
sæmd. 


67. kafli 


Nú er að segja frá Þorgeiri Otkelssyni. Hann gerðist mannaður vel, mikill og sterkur, trúlyndur og 
óslægur og nokkuð talhlýðinn. Hann var vinsæll af hinum bestum mönnum og ástsæll af frændum 
sínum. 


Einu hverju sinni hefir Þorgeir Starkaðarson farið að finna Mörð frænda sinn. 


"Illa uni eg við," segir hann, "málalok þau sem orðið hafa með oss Gunnari en eg hefi keypt að þér 
liðveislu meðan við værum uppi báðir. Vil eg nú að þú hugsir nokkura ráðagerð þá er Gunnari megi 
mein að vera og leggist nú djúpt. Mæli eg því svo bert að eg veit að þú ert hinn mesti óvinur Gunnars 
og svo hann þinn. Skal eg miklu auka sæmd þína ef þú sérð vel fyrir." 


"Sýnist það jafnan," segir Mörður, "að eg er fégjarn enda mun svo enn. Og er vant fyrir að sjá að þú 
sért eigi griðníðingur eða tryggðarofsmaður en þú komir þó þínu máli fram. En það er mér sagt að 
Kolskeggur ætli mál fram að hafa og rifta fjórðunginn í Móeiðarhvoli er föður þínum var goldinn í 
sonarbætur. Hefir hann mál þetta tekið af móður sinni og er þetta ráð Gunnars að gjalda lausafé en láta 
eigi landið. Skal þess að bíða er þetta gengur fram og kalla hann þá rjúfa sætt á yður. Hann hefir og 
tekið sáðland af Þorgeiri Otkelssyni og rofið svo sætt á honum. Skalt þú fara að finna Þorgeir 
Otkelsson og koma honum í málið með þér og fara að Gunnari. En þó að í bresti nokkuð um þetta og 
fáið þér hann eigi veiddan þá skuluð þér þó fara að honum oftar. Mun eg segja þér að Njáll hefir spáð 
Gunnari og sagt fyrir um ævi hans, ef hann vægi í hinn sama knérunn oftar en um sinn að það mundi 
honum bráðast til bana, bæri það saman að hann ryfi sætt þá er ger væri um það mál. Skalt þú því 
Þorgeiri koma í málið að Gunnar hefir vegið föður hans áður og er þið eruð á einum fundi báðir þá 
skalt þú hlífa þér en hann mun ganga fram vel og mun Gunnar vega hann. Hefir hann þá vegið tvisvar í 
hinn sama knérunn en þú skalt flýja af fundinum. En ef honum vill þetta til dauða draga þá mun hann 
rjúfa sættina. Er þar til að sitja." 


Eftir þetta fer Þorgeir heim og segir föður sínum af launungu. Réðu þeir það með sér að með þessa 
ráðagerð skyldu þeir af hljóði fara. 


68. kafli 


Nokkuru síðar fór Þorgeir Starkaðarson í Kirkjubæ að finna nafna sinn og gengu þeir á eintal og töluðu 
dag allan hljótt. En að lyktum gaf Þorgeir Starkaðarson nafna sínum spjót gullrekið og reið heim síðan. 
Gerðu þeir með sér hina kærustu vináttu. 


Á Þingskálaþingi um haustið sótti Kolskeggur til lands að Móeiðarhvoli en Gunnar nefndi sér votta og 
bauð þeim undan Þríhyrningi lausafé eða land annað að löglegri virðingu. Þorgeir nefndi sér votta að 
Gunnar ryfi sætt á þeim feðgum. Eftir það var lokið þinginu. 


79 


Liðu nú þau misseri. Finnast þeir nafnar jafnan og eru með þeim hinir mestu dáleikar. 


Kolskeggur mælti til Gunnars: "Sagt er mér að mikil sé vinátta þeirra Þorgeirs Otkelssonar og Þorgeirs 
Starkaðarsonar. Og er það margra manna mál að þeir muni vera ótrúlegir og vildi eg að þú værir var 


um þig." 
"Koma mun til mín feigðin," segir Gunnar, "hvar sem eg er staddur ef mér verður þess auðið." 
Skildu þeir þá talið. 


Gunnar sagði fyrir um haustið að þar skyldi vinna viku heima en aðra niðri í Eyjum og hætta þá 
heyverkum. Sagði hann svo fyrir að allt skyldi fara manna af bænum nema hann og konur. 


Þorgeir undan Þríhyrningi fer að finna nafna sinn en þegar er þeir fundust töluðu þeir að vanda sínum. 
Þorgeir Starkaðarson mælti: "Eg vildi að við herðum okkur og færum að Gunnari." 


"Svo að einu hafa fundir orðið við Gunnar," sagði Þorgeir Otkelsson, "að fáir hafa af því sigrast enda 
þykir mér illt að heita griðníðingur." 


"Þeir hafa rofið sættina en við eigi, 
Móeiðarhvol af okkur feðgum." 


segir Þorgeir Starkaðarson. "Tók Gunnar af þér sáðland þitt en 


Nú semja þeir það með sér að fara að Gunnari. Segir þá Þorgeir Starkaðarson að Gunnar mundi á fárra 
nátta fresti einn heima vera "skalt þú koma við hinn tólfta mann til móts við mig en eg mun hafa 
jafnmarga." 


Síðan reið Þorgeir heim. 


69. kafli 


Þá er þeir húskarlar og Kolskeggur höfðu verið þrjár nætur í Eyjum þá hefir Þorgeir Starkaðarson 
njósn af þessu og gerir orð nafna sínum að hann skyldi koma til móts við hann á Þríhyrningshálsa. 
Síðan bjóst Þorgeir undan Þríhyrningi við hinn tólfta mann. Hann ríður upp á hálsinn og bíður þar 
nafna síns. Gunnar er nú einn heima á bænum. Ríða þeir nafnar í skóga nokkura. Þar kom að þeim 
svefnhöfgi og máttu þeir ekki annað en sofa. Festu þeir skjöldu sína í límar en bundu hesta sína og 
settu hjá sér vopnin. 


Njáll var þessa nótt í Þórólfsfelli og mátti ekki sofa og gekk ýmist út eða inn. Þórhildur spurði Njál hví 
hann mætti ekki sofa. 


"Margt ber nú fyrir augu mér," sagði hann. "Eg sé margar fylgjur grimmlegar óvina Gunnars og er 
nokkuð undarlega. Þær láta ólmlega og fara þó ráðlauslega." 


Litlu síðar reið maður að dyrum og steig af baki og gekk inn og var þar sauðamaður þeirra Þórhildar. 
Hún mælti: "Hvort fannst þú sauðina?" 


"Fann eg það er meira mundi varða," segir hann. 


80 


"Hvað var það?" segir Njáll. 


"Eg fann fjóra og tuttugu menn," segir hann, "í skóginum uppi. Þeir höfðu bundið hesta sína en sváfu 
sjálfir. Þeir höfðu fest skjöldu sína í limar." 


En svo hafði hann gjörla að hugað að hann sagði frá allra þeirra vopnabúnaði og klæðum. 


Njáll vissi þá gjörla hver hvergi hafði verið og mælti til hans: "Gott hjóna ert þú, ef slík væru mörg, og 
skalt þú jafnan þessa njóta en þó vil eg nú senda þig." 


Hann játti að fara. 


"Þú skalt fara," segir Njáll, "til Hlíðarenda og segja Gunnari að hann fari til Grjótár og sendi þaðan 
eftir mönnum en eg mun fara til móts við þá er í skóginum eru og fæla þá í braut. Hefir þetta af því vel 
í móti borist að þeir munu engis afla í þessi en láta mikið." 


Sauðamaður fór og sagði Gunnari sem gerst frá öllu. Reið þá Gunnar til Grjótár og stefndi að sér 
mönnum. 


Nú er að segja frá Njáli að hann ríður til fundar við þá nafna. 


"Óvarlega liggið þér," segir hann, "eða til hvers skal för sjá ger hafa verið? Og er Gunnar engi 
klekktunarmaður. En ef satt skal um tala þá eru þetta hin mestu fjörráð. Skuluð þér það og vita að 
Gunnar er í líðsafnaði og mun hann hér brátt koma og drepa yður nema þér ríðið undan og heim." 


Þeir brugðust við skjótt og varð þeim mjög um felmt og tóku vopn sín og stigu á hesta sína og hleyptu 
heim undir Þríhyrning. 


Njáll fór til móts við Gunnar og bað hann ekki eyða fjölmenni "en eg mun fara í meðal og leita um 
sættir. Munu þeir nú vera hóflega hræddir. En fyrir þessi fjörráð skal eigi koma minna, er við alla þá er 
um að eiga, en eigi skal meira koma fyrir víg annars hvors þeirra nafna þó að það kunni við að bera. 
Skal eg varðveita þetta fé og svo fyrir sjá að þá sé þér innan handar er þú þarft til að taka." 


70. kafli 


Gunnar þakkaði Njáli tillögur sínar. Njáll reið undir Þríhyrning og sagði þeim nöfnum að Gunnar 
mundi ekki eyða flokkinum fyrr en úr sliti með þeim. Þeir buðu boð fyrir sig og voru óttafullir og báðu 
Njál fara með sáttarboðum. Njáll kvaðst með því einu fara mundu er eigi fylgdu svik. Þeir báðu hann 
vera í gerðinni og kváðust það halda mundu er hann gerði. Njáll kvaðst eigi gera mundu nema á þingi 
og væru við hinir bestu menn. Þeir játtu því. Gekk þá Njáll í meðal svo að hvorir handsöluðu öðrum 
grið og sætt. Skyldi Njáll gera um og nefna þá til er hann vildi. 


Litlu síðar fundi þeir nafnar Mörð Valgarðsson. Mörður taldi á þá mjög er þeir höfðu lagið mál undir 
Njál þar sem hann var vinur Gunnars mikill, kvað þeim það illa duga mundu. 


Ríða menn nú til alþingis að vanda. Eru nú hvorirtveggju á þingi. Njáll kvaddi sér hljóðs og spyr alla 
höfðingja og hina bestu menn er þar voru komnir hvert mál þeim þætti Gunnar eiga á þeim nöfnum 
fyrir fjörráðin. Þeir svöruðu að þeim þótti slíkur maður mikinn rétt á sér eiga. Njáll spurði hvort hann 
ætti á öllum þeim eða ættu fyrirmenn einir að svara málinu. Þeir sögðu mest á fyrirmönnum en þó á 
öllum mikið. 


81 


"Það munu margir mæla," kvað Mörður, "að eigi hafi um sakleysi verið þar sem Gunnar rauf sætt við 
þá nafna." 


"Eigi er það sættarrof," segir Njáll, "að hver hafi lög við annan því að með lögum skal land vort byggja 
en eigi með ólögum eyða." 


Sagði Njáll mönnum þá að Gunnar hafði boðið land fyrir Móeiðarhvol eða annað fé. Þóttust þeir þá 
nafnar falsaðir af Merði og töldu á hann mjög og kváðust af honum hljóta þetta fégjald. Njáll nefndi 
tólf manna dóm á þessu máli. Galt þá hundrað silfurs hver er til hafði farið en tvö hundruð hvor þeirra 
nafna. Tók Njáll við þessu fé og varðveitti en hvorir veittu öðrum tryggðir og grið og mælti Njáll fyrir. 


Reið Gunnar þá af þingi vestur til Dala í Hjarðarholt. Tók Ólafur pái vel við honum. Sat hann þar 
hálfan mánuð. Gunnar reið víða um Dala og tóku allir við honum fegins hendi. 


En að skilnaði mælti Ólafur til Gunnars: "Eg vil gefa þér þrjá gripi, gullhring og skikkju er átt hefir 
Mýrkjartan Írakonungur og hund er mér var gefinn á Írlandi. Hann er mikill og eigi verri til fylgdar en 
röskur maður. Það fylgir og að hann hefir mannsvit. Hann mun og geyja að hverjum manni þeim er 
hann veit að óvinur þinn er en aldrei að vinum þínum því að hann sér á hverjum manni hvort til þín er 
vel eða illa. Hann mun og líf á leggja að vera þér trúr. Þessi hundur heitir Sámur." 


Síðan mælti hann við hundinn: "Nú skalt þú Gunnari fylgja og vera honum slíkur sem þú mátt." 
Hundurinn gekk þegar að Gunnari og lagðist niður fyrir fætur honum. 


Ólafur bað Gunnar vera varan um sig og kvað hann marga eiga öfundarmenn "þar er þú þykir nú 
ágætastur maður um allt land." 


Gunnar þakkaði honum gjafar og heilræði og ríður heim síðan. Situr Gunnar nú heima nokkura hríð og 
er kyrrt. 


71. kafli 


Litlu síðar finnast þeir nafnar og Mörður. Verða þeir eigi á sáttir. Þóttust þeir láta fé mikið fyrir Merði 
en hafa ekki í móti og báðu hann setja aðra ráðagerð þá er Gunnari væri til meins. 


Mörður kvað svo vera skyldu "er það nú ráð mitt að Þorgeir Otkelsson fífli Ormhildi frændkonu 
Gunnars en Gunnar mun af því láta vaxa óþokka við þig. Skal eg þá ljósta upp þeim kvitt að Gunnar 
muni eigi hafa svo búið við þig. Skuluð þið þá nokkuru síðar hafa aðför við Gunnar en þó skuluð þið 
Gunnar eigi heim sækja því að það má sér engi ætla meðan hundurinn lifir." 


Sömdu þeir nú þessa ráðagerð með sér að sjá skyldi fram koma. 


Nú líður sumarið. Þorgeir venur komur sínar til Ormhildar. Gunnari þótti það illa og gerðist óþokki 
mikill með þeim. Fór svo fram um veturinn. Nú kemur sumar og verða þá enn oftlega fundir þeirra á 
laun. 


Þeir finnast jafnan Þorgeir undan Þríhyrningi og Mörður og ráða aðför við Gunnar þá er hann riði ofan 
í Eyjar að sjá verk húskarla sinna. 


Eitt sinn varð Mörður var við er Gunnar reið ofan í Eyjar og sendi mann undir Þríhyrning að segja 
Þorgeiri að þá mundi vænast til að leita að fara að Gunnari. Þeir brugðu við skjótt og fara ofan þaðan 
við hinn tólfta mann. En er þeir komu í Kirkjubæ þá voru þar fyrir aðrir tólf. Þeir ræða um hvar þeir 


82 


skulu sitja fyrir Gunnari og kom það ásamt að þeir skyldu fara ofan til Rangár og sitja þar fyrir honum. 


En er Gunnar reið neðan úr Eyjum reið Kolskeggur með honum. Gunnar hafði boga sinn og örvar og 
atgeirinn. Kolskeggur hafði saxið og alvæpni. 


72. kafli 


Sá atburður varð er þeir Gunnar riðu neðan að Rangá að blóð féll á atgeirinn. Kolskeggur spurði hví 
það mundi sæta. 


Gunnar svaraði ef slíkir atburðir yrðu að það væri kallað í öðrum löndum benrögn "og sagði svo Ölvir 
bóndi í Hísing að það væri jafnan fyrir stórfundum." 


Síðan riðu þeir til þess er þeir sáu mennina við ána, sjá að þeir sitja en hafa bundið hestana. 
Gunnar mælti: "Fyrirsát er nú." 

"Lengi hafa þeir ótrúlegir verið," segir Kolskeggur, "eða hvað skal nú til ráða taka?" 
"Hleypa skulum við upp hjá þeim," segir Gunnar, "til vaðsins og búast þar við." 


Hinir sjá það og snúa þegar að þeim. Gunnar bendir upp bogann og tekur örvarnar og steypir niður 
fyrir sig og skýtur þegar er þeir komu í skotfæri. Særði Gunnar við það mjög marga menn en drap 
suma. 


Þá mælti Þorgeir Otkelsson: "Þetta dugir oss ekki, göngum að sem harðast." 


Þeir gerðu svo. Fyrstur gekk Önundur hinn fagri, frændi Þorgeirs. Gunnar skaut atgeirinum til hans og 
kom á skjöldinn og klofnaði hann í tvo hluti en atgeirinn hljóp í gegnum Önund. Ögmundur flóki hljóp 
að baki Gunnari. Kolskeggur sá það og hjó undan Ögmundi báða fætur og hratt honum út á Rangá og 
drukknaði hann þegar. Gerðist nú bardagi mikill og harður og hjó Gunnar annarri hendi en lagði 
annarri. Kolskeggur vó og drjúgan menn en særði marga. 


Þorgeir Starkaðarson mælti til nafna síns: " Alllítt sér það á að þú eigir föður þíns að hefna á Gunnari." 


Þorgeir Otkelsson svarar: " Víst er eigi vel fram gengið en þó hefir þú eigi gengið mér í spor enda skal 
eg eigi þola þín frýjuorð," hleypur að Gunnari af mikilli reiði og lagði spjóti í gegnum skjöldinn og svo 
í gegnum hönd Gunnari. Gunnar snaraði svo hart skjöldinn að spjótið brotnaði í falnum. Gunnar sér 
annan mann kominn í höggfæri við sig og höggur þann banahöggi. Eftir það þrífur hann atgeirinn 
tveim höndum. Þá var Þorgeir Otkelsson kominn nær honum með brugðnu sverði og reiddi hart. 
Gunnar snýst að honum skjótt af mikilli reiði og rekur í gegnum hann atgeirinn og bregður honum á 
loft og keyrir hann út á Rangá. Og rekur hann ofan á vaðið og festi þar á steini einum og heitir þar 
síðan Þorgeirsvað. 


Þorgeir Starkaðarson mælti: "Flýjum vér nú, ekki mun oss sigurs verða auðið að svo búnu." 
Snéru þeir þá allir í frá. 


"Sækjum við nú eftir þeim," segir Kolskeggur, "og tak þú bogann og örvarnar og munt þú komast í 
skotfæri við Þorgeir Starkaðarson." 


83 


Gunnar svaraði: "Eyðast munu fésjóðarnir um það er þessir eru bættir er hér liggja nú dauðir." 


"Ekki mun þér féfátt verða," sagði Kolskeggur, "en Þorgeir mun eigi fyrr af láta en hann ræður þér 
bana." 


"Standa munu nokkurir hans makar á götu minni áður en eg hræðist þá," segir Gunnar. 
Síðan ríða þeir heim og segja tíðindin. Hallgerður fagnaði þessum tíðindum og lofaði mjög verkið. 


Rannveig mælti: "Vera má að gott sé verkið en verra verður mér við en eg ætli að gott muni af leiða." 


73. kafli 


Þessi tíðindi spyrjast víða og var Þorgeir mörgum mönnum harmdauði. Þeir Gissur hvíti og Geir goði 
riðu til og lýstu vígunum og kvöddu búa til þings. Riðu þá vestur aftur. 


Þeir Njáll og Gunnar fundust og töluðu um bardagann. 


Þá mælti Njáll til Gunnars: "Ver þú nú var um þig. Nú hefir þú vegið tvisvar í hinn sama knérunn. 
Hygg nú svo fyrir hag þínum að þar liggur við líf þitt ef þú heldur eigi þá sætt sem ger er." 


"Hvergi ætla eg mér af að bregða," segir Gunnar, "en þó mun eg þurfa liðsinni yðvart á þingi." 
Njáll svaraði: "Halda mun eg við þig mínum trúnaði til dauðadags." 
Ríður Gunnar þá heim. 


Líður nú til þings og fjölmenna hvorirtveggju mjög. Er um þetta allfjölrætt á þingi hversu þessi mál 
mundu lúkast. 


Þeir Gissur hvíti og Geir goði töluðu með sér hvor þeirra lýsa skyldi vígsökinni Þorgeirs. En þar kom 
að Gissur tók undir sig málið og lýsti sök að Lögbergi og kvað svo að orði að "eg lýsi lögmætu 
frumhlaupi á hönd Gunnari Hámundarsyni um það er hann hljóp lögmætu frumhlaupi til Þorgeirs 
Otkelssonar og særði hann holundarsári því er að ben gerðist en Þorgeir fékk bana af. Tel eg hann eiga 
að verða um sök þá sekan skógarmann, óælan, óferjanda, óráðanda öllum bjargráðum. Tel eg sekt fé 
hans allt, hálft mér en hálft fjórðungsmönnum þeim er sektarfé eiga að taka eftir hann að lögum. Lýsi 
eg til fjórðungsdóms þess er sökin á í að koma að lögum, lýsi eg löglýsing, lýsi eg í heyranda hljóði að 
Lögbergi, lýsi eg nú til sóknar í sumar og til sektar fullrar á hönd Gunnari Hámundarsyni." 


Í annað sinn nefndi Gissur sér votta og lýsti sök á hönd Gunnari Hámundarsyni um það er hann særði 
Þorgeir Otkelsson holundarsári því er að ben gerðist en Þorgeir fékk bana af á þeim vettvangi er 
Gunnar hljóp til Þorgeirs lögmætu frumhlaupi áður. Síðan lýsti hann þessi lýsing sem hinni fyrri. Þá 
spurði hann að þingfesti og að heimilisfangi. Eftir það gengu menn frá Lögbergi og mæltu allir að 
honum mæltist vel. Gunnar var vel stilltur og lagði fátt til. 


Líður nú þingið þar til er dómar fara út. Gunnar stóð norðan að Rangæingadómi og hans menn en 
Gissur hinn hvíti stóð sunnan að og hans menn og nefndi sér votta og bauð Gunnari að hlýða til 
eiðspjalls síns og til framsögu sakar sinnar og til sóknargagna þeirra allra sem hann hugði fram að 
færa. Eftir það vann hann eið. Þá sagði hann fram sök sína svo skapaða í dóm sem hann lýsti. Þá lét 
hann bera lýsingarvætti. Þá bauð hann búum í setu og til ruðningar um kviðinn. 


84 


74. kafli 


Þá mælti Njáll: "Nú mun eigi sitjanda hlut mega í eiga. Göngum nú þar til er búarnir sitja." 


Þeir gengu þangað til og ruddu fjóra búa úr kviðinum en kvöddu hina fimm bjargkviðar, er eftir voru, 
um málið Gunnars, hvort þeir Þorgeir Starkaðarson eða Þorgeir Otkelsson hefðu farið með þann hug til 
fundar að vinna á Gunnari ef þeir mættu. En allir báru það skjótt að það hefði verið. Kallaði Njáll þetta 
lögvörn fyrir málið og kvaðst mundu fram bera vörnina nema þeir legðu til sætta. Voru í þessu þá 
margir höfðingjar að biðja sættanna og fékkst það af að tólf menn skyldu gera um málið. Ganga 
hvorirtveggju þá til og handsala þessa sætt. 


Eftir það var gert um málið og ákveðið um fégjöld og skyldi allt greitt þegar þar á þingi en Gunnar 
skyldi fara utan og Kolskeggur og vera í brautu þrjá vetur. En ef Gunnar færi eigi utan og mætti hann 
komast þá skyldi hann dræpur fyrir frændum hins vegna. 


Gunnar lét ekki á sig finna að honum þætti eigi góð sættin. Gunnar spurði Njál að fé því er hann hafði 
fengið honum til varðveislu. Njáll hafði ávaxtað féið og greiddi þá fram allt og stóðst það á endum og 
það er Gunnar átti að gjalda fyrir sig. 


Ríða menn nú heim. 
Þeir Njáll og Gunnar riðu báðir samt af þingi. 


Þá mælti Njáll til Gunnars: "Geym nú svo til félagi að þú halt sætt þessa og mun hvað við höfum við 
mælst. Og svo sem þér varð hin fyrri utanferð mikil til sæmdar þá mun þér verða sjá miklu meir til 
sæmdar. Munt þú koma út með mannvirðingu mikilli og verða maður gamall og mun engi maður hér 
þá á sporði þér standa. En ef þú ferð eigi utan og rýfur sætt þína þá munt þú drepinn vera hér á landi og 
er það illt að vita þeim er vinir þínir eru." 


Gunnar kvaðst ekki ætla að rjúfa sættir. 


Gunnar ríður heim og segir sættina. Rannveig móðir hans kvað það vel að hann færi utan og ættu þeir 
við annan að deila fyrst. 


75. kafli 


Þráinn Sigfússon sagði það konu sinni að hann ætlaði að fara utan það sumar. Hún kvað það vel vera. 
Tók hann sér þá fari með Högna hinum hvíta. Gunnar tók sér fari með Arnfinni hinum víkverska og 
Kolskeggur bróðir hans. 


Þeir Grímur og Helgi Njálssynir báðu föður sinn að hann leyfði þeim að fara utan. 


Njáll mælti: "Erfið mun ykkur verða utanferð sjá svo að tvísýnt mun ykkur verða þykja hvort þið 
haldið lífinu en þó munuð þið fá sæmd í sumu og mannvirðing en eigi örvænt að af leiði vandræði er 
þið komið út." 


Þeir báðu jafnan að fara og það varð að hann bað þá fara ef þeir vildu. Réðu þeir sér þá far með Bárði 


svarta og Ólafi syni Ketils úr Eldu. Og er nú mikil umræða á að mjög leysist á braut hinir betri menn 
úr sveitinni. 


85 


Þeir voru þá frumvaxta synir Gunnars, Högni og Grani. Þeir voru menn óskaplíkir. Hafði Grani mikið 
af skaplyndi móður sinnar en Högni var vel að sér. 


Gunnar lætur flytja vöru þeirra bræðra til skips. Og þá er öll föng Gunnars voru til skips komin og skip 
var mjög búið þá ríður Gunnar til Bergþórshvols og á aðra bæi að finna menn og þakkaði liðveislu 
öllum þeim er honum höfðu lið veitt. 


Annan dag eftir býr hann snemmendis ferð sína til skips og sagði þá öllu liði að hann mundi ríða í 
braut alfari og þótti mönnum það mikið en væntu þó tilkomu hans síðar. Gunnar hverfur til allra 
heimamanna sinna er hann var búinn og gengu menn út með honum allir. Hann stingur niður 
atgeirinum og stiklar í söðulinn og ríða þeir Kolskeggur í braut. Þeir ríða fram að Markarfljóti. Þá drap 
hestur Gunnars fæti og stökk hann af baki. 


Honum varð litið upp til hlíðarinnar og bæjarins að Hlíðarenda. Þá mælti hann: "Fögur er hlíðin svo að 
mér hefir hún aldrei jafnfögur sýnst, bleikir akrar en slegin tún, og mun eg ríða heim aftur og fara 
hvergi." 


"Ger þú eigi þann óvinafagnað," segir Kolskeggur, "að þú rjúfir sætt þína því að þér mundi engi maður 
það ætla. Og munt þú það ætla mega að svo mun allt fara sem Njáll hefir sagt." 


"Hvergi mun eg fara," segir Gunnar, "og svo vildi eg að þú gerðir." 


"Eigi skal það," segir Kolskeggur, "hvorki skal eg á þessu níðast og á engu öðru því er mér er til trúað 
og mun sjá einn hlutur svo vera að skilja mun með okkur en seg það móður minni og frændum mínum 
að eg ætla ekki að sjá Ísland því að eg mun spyrja þig látinn frændi og heldur mig þá ekki til útferðar." 


Skilur þá með þeim. Ríður Gunnar heim til Hlíðarenda en Kolskeggur ríður til skips og fer utan. 


Hallgerður var fegin Gunnari er hann kom heim en móðir hans lagði fátt til. Gunnar situr nú heima 
þetta haust og veturinn og hafði ekki margt manna um sig. Líður nú vetur úr garði. 


Ólafur pái sendi Gunnari mann og bað hann fara vestur þangað og Hallgerði en fá bú í hendur móður 
sinni og Högna syni sínum. Gunnari þótti það fýsilegt fyrst og játaði því en þá er að kom þá vildi hann 
eigi. 


En á þingi um sumarið lýsa þeir Gissur sekt Gunnars að Lögbergi. En áður þinglausnir voru stefndi 
Gissur öllum óvinum Gunnars í Almannagjá: Starkaði undan Príhyrningi og Þorgeiri syni hans, Merði 
og Valgarði hinum grá, Geir goða og Hjalta Skeggjasyni, Þorbrandi og Ásbrandi Þorleikssonum, Filífi 
og Önundi syni hans, Önundi úr Tröllaskógi, Þorgrími austmanni úr Sandgili. 


Gissur mælti: "Eg vil bjóða yður að vér förum að Gunnari í sumar og drepum hann." 


Hjalti mælti: "Því hét eg Gunnari hér á þingi þá er hann gerði mest fyrir mín orð að eg skyldi aldrei 
vera í aðförum við hann og skal svo vera." 


Síðan gekk Hjalti í braut en þeir réðu aðför við Gunnar er eftir voru og höfðu handtak að og lögðu við 
sekt ef nokkur gengi úr. Mörður skyldi halda njósnum til nær best gæfi færi á Gunnari og voru þeir 
fjórir tígir manna í þessu sambandi. Þótti þeim sér nú lítið mundu fyrir verða að veiða Gunnar er í 
brautu var Kolskeggur og Þráinn og margir aðrir vinir Gunnars. Riðu menn heim af þingi. 


86 


Njáll fór að finna Gunnar og sagði honum sekt hans og ráðna aðför við hann. 
"Vel þykir mér þér fara," sagði Gunnar, "er þú gerir mig varan við." 


"Nú vil eg," segir Njáll, "að Skarphéðinn fari til þín og Höskuldur sonur minn og munu þeir leggja sitt 
líf við þitt líf." 


"Eigi vil eg það," segir Gunnar, "að synir þínir séu drepnir fyrir mínar sakar og átt þú annað að mér." 


"Fyrir ekki mun það koma," sagði Njáll. "Þangað mun snúið vandræðum þá er þú ert látinn sem synir 
mínir eru." 


"Eigi er það ólíklegt," segir Gunnar, "en eigi vildi eg að það hlytist af mér til. En þess vil eg biðja þig 
og yður feðga að þér sjáið á með Högna syni mínum. En eg tala þar ekki til er Grani er því að hann 
gerir margt ekki að mínu skapi." 


Njáll hét því og reið heim. 


Það er sagt að Gunnar reið til allra mannfunda og lögþinga og þorðu aldrei óvinir hans á hann að ráða. 
Fór svo fram nokkura hríð að hann fór sem ósekur maður. 


76. kafli 


Um haustið sendi Mörður Valgarðsson orð að Gunnar mundi vera einn heima en lið allt mundi vera 
niðri í Eyjum að lúka heyverkum. Riðu þeir Gissur hvíti og Geir goði austur yfir ár þegar þeir spurðu 
það og austur yfir sanda til Hofs. Þá sendu þeir orð Starkaði undir Þríhyrningi. Og fundust þeir þar allir 
er að Gunnari skyldu fara og réðu hversu þeir skyldu með fara. 


Mörður sagði að þeir mundu eigi koma á óvart Gunnari nema þeir tækju bónda af næsta bæ er Þorkell 
hét og létu hann fara nauðgan með sér að taka hundinn Sám og færi hann einn heim á bæinn. 


Fóru þeir síðan austur til Hlíðarenda en sendu menn að fara eftir Þorkatli. Þeir tóku hann höndum og 
gerðu honum tvo kosti, að þeir mundu drepa hann ella skyldi hann taka hundinn en hann kjöri heldur 
að leysa líf sitt og fór með þeim. Traðir voru fyrir ofan garðinn að Hlíðarenda og námu þeir þar staðar 
með flokkinn. Þorkell bóndi gekk heim á bæinn og lá rakkinn á húsum uppi og teygir hann rakkann á 
braut í geilarnar með sér. Í því sér hundurinn að þar eru menn fyrir og hleypur á hann Þorkel upp og 
grípur nárann og rífur þar á hol. Önundur úr Tröllaskógi hjó með öxi í höfuð hundinum svo að allt kom 
í heilann. Hundurinn kvað við hátt svo að það þótti þeim með ódæmum miklum vera og féll hann 
dauður niður. 


71. kafli 


Gunnar vaknaði í skálanum og mælti: "Sárt ert þú leikinn Sámur fóstri og búið svo sé til ætlað að 
skammt skuli okkar í meðal." 


Skáli Gunnars var ger af viði einum og súðþaktur utan og gluggar hjá brúnásunum og snúin þar fyrir 
speld. Gunnar svaf í lofti einu í skálanum og Hallgerður og móðir hans. 


En er þeir komu að bænum vissu þeir eigi hvort Gunnar mundi heima vera. Gissur mælti að nokkur 
skyldi fara heim á húsin og vita hvað af kannaði en þeir settust niður á völlinn meðan. Þorgrímur 
austmaður gekk upp á skálann. Gunnar sér að rauðan kyrtil ber við glugginum og leggur út með 


87 


atgeirinum á hann miðjan. Þorgrími skruppu fæturnir og varð laus skjöldurinn og hrataði hann ofan af 
þekjunni. Gengur hann síðan að þeim Gissuri þar er þeir sátu á vellinum. 


Gissur leit við honum og mælti: "Hvort er Gunnar heima?" 
"Vitið þér það en hitt vissi eg að atgeir hans var heima." segir Austmaðurinn. 


Féll hann þá niður dauður. Þeir sóttu þá heim að húsunum. Gunnar skaut út örum að þeim og varðist 
vel og gátu þeir ekki að gert. Þá hljópu sumir á húsin upp og ætluðu þaðan að að sækja. Gunnar kom 
þangað að þeim örunum og gátu þeir ekki að gert og fór svo fram um hríð. Þeir tóku hvíld og sóttu að í 
annað sinn. Gunnar skaut enn út örunum og gátu þeir enn ekki að gert og hrukku frá í annað sinn. 


Þá mælti Gissur hvíti: "Sækjum að betur, ekki verður af oss." 
Gerðu þeir þá hríð hina þriðju og voru við lengi. Eftir það hrukku þeir frá. 


Gunnar mælti: "Ör liggur þar úti á þekjunni og er sú af þeirra örum og skal eg þeirri skjóta til þeirra. 
Og er þeim það skömm ef þeir fá geig af vopnum sínum." 


Móðir hans mælti: "Ger þú eigi það son minn að þú vekir þá er þeir hafa áður frá horfið." 


Gunnar þreif örina og skaut til þeirra og kom á Eilíf Önundarson og fékk hann af sár mikið. Hann 
hafði staðið einn saman og vissu þeir eigi að hann var særður. 


"Hönd kom þar út," segir Gissur, "og var á gullhringur og tók ör er lá á þekjunni og mundi eigi út 
leitað viðfanga ef gnógt væri inni og skulum vér nú sækja að." 


Mörður mælti: "Brennum vér hann inni." 


"Það skal verða aldrei," segir Gissur, "þó að eg viti að líf mitt liggi við. Er þér sjálfrátt að leggja til ráð 
þau er dugi svo slægur maður sem þú ert kallaður." 


Strengir lágu á vellinum og voru hafðir til að festa með hús jafnan. 


Mörður mælti: "Tökum vér strengina og berum um ásendana en festum aðra endana um steina og 
snúum í vindása og vindum af ræfrið af skálanum." 


Þeir tóku strengina og veittu þessa umbúð alla og fann Gunnar eigi fyrr en þeir höfðu undið allt þakið 
af skálanum. Gunnar skýtur þá af boganum svo að þeir komast aldrei að honum. Þá mælti Mörður í 
annað sinn að þeir mundu brenna Gunnar inni. 


Gissur svarar: "Eigi veit eg hví þú vilt það mæla er engi vill annarra og skal það aldrei verða." 


Í þessu bili hleypur upp á þekjuna Þorbrandur Þorleiksson og höggur í sundur bogastrenginn Gunnars. 
Gunnar þrífur atgeirinn báðum höndum og snýst að honum skjótt og rekur í gegnum hann atgeirinn og 
kastar honum dauðum á völlinn. Þá hljóp upp Ásbrandur bróðir hans. Gunnar leggur til hans 
atgeirinum og kom hann skildi fyrir sig. Atgeirinn renndi í gegn um skjöldinn og svo meðal 
handleggjanna. Snaraði Gunnar þá svo fast atgeirinn að skjöldurinn klofnaði en brotnuðu báðir 
handleggirnir og féll hann út af vegginum. Áður hafði Gunnar særða átta menn en vegið þá tvo. Þá 
fékk Gunnar sár tvö og sögðu það allir menn að hann brygði sér hvorki við sár né við bana. 


88 


Hann mælti til Hallgerðar: "Fá mér leppa tvo úr hári þínu og snúið þið móðir mín saman til 
bogastrengs mér." 


"Liggur þér nokkuð við?" segir hún. 
"Líf mitt liggur við," segir hann, "því að þeir munu mig aldrei fá sóttan meðan eg kem boganum við." 


"Þá skal eg nú," segir hún, "muna þér kinnhestinn og hirði eg aldrei hvort þú verð þig lengur eða 
skemur." 


"Hefir hver til síns ágætis nokkuð," segir Gunnar, "og skal þig þessa eigi lengi biðja." 
Rannveig mælti: "Illa fer þér og mun þín skömm lengi uppi." 


Gunnar varði sig vel og fræknlega og særir nú aðra átta menn svo stórum sárum að mörgum lá við 
bana. Gunnar ver sig þar til er hann féll af mæði. Þeir særðu hann þá mörgum stórum sárum en þó 
komst hann úr höndum þeim og varði sig þá enn lengi en þó kom þar að þeir drápu hann. 


Um vörn hans orti Þorkell Elfaraskáld í vísu þessi: 


Spurðum vér hve varðist 
vígmóðr kjalar slóða 
glaðstýrandi geiri, 
Gunnar, fyrir Kjöl sunnan. 
Sóknrýrir vann sára 
sextán viðar mána 

hríðar herðimeiða 
hauðrmens en tvo dauða. 


Gissur mælti: "Mikinn öldung höfum vér nú að velli lagt og hefir oss erfitt veitt og mun hans vörn uppi 
meðan landið er byggt." 


Síðan gekk hann til fundar við Rannveigu og mælti: "Vilt þú veita mönnum vorum tveimur jörð er 
dauðir eru og séu hér heygðir?" 


"Að heldur tveimur," segir hún, "að eg mundi veita yður öllum." 


"Vorkunn er þér til þess er þú mælir," segir hann, "því að þú hefir mikils misst" og kvað á að þar 
skyldi engu ræna og engu spilla. Fóru á braut síðan. 


Þá mælti Þorgeir Starkaðarson: "Eigi megum vér vera heima í búum vorum fyrir Sigfússonum nema 
þú Gissur hvíti eða Geir goði sért suður hér nokkura hríð." 


"Þetta mun svo vera," segir Gissur og hlutuðu þeir og hlaut Geir eftir að vera. 


Síðan fór hann í Odda og settist þar. Hann átti sér son er Hróaldur hét. Hann var laungetinn og hét 
Bjartey móðir hans og var systir Þorvalds hins veila er veginn var við Hestlæk í Grímsnesi. Hann 
hrósaði því að hann hefði veitt Gunnari banasár. Hróaldur var í Odda með föður sínum. Þorgeir 
Starkaðarson hrósaði öðru sári að hann hefði Gunnari veitt. Gissur sat heima að Mosfelli. 


Víg Gunnars spurðist og mæltist illa fyrir um allar sveitir og var hann mörgum mönnum mjög 
harmdauði. 


89 


78. kafli 


Njáll kunni illa láti Gunnars og svo Sigfússynir. Þeir spurðu hvort Njáli þætti nokkuð eiga að lýsa 
vígsök Gunnars og búa mál til. Hann kvað það ekki mega er maður var sekur orðinn og kvað heldur 
mundu verða að veita þeim í því vegskarð að vega nokkura í hefnd eftir hann. 


Þeir urpu haug eftir Gunnar og létu hann sitja upp í hauginum. Rannveig vildi eigi að atgeirinn færi í 
hauginn og kvað þann einn skyldu á honum taka er hefna vildi Gunnars. Tók því engi á atgeirinum. 
Hún var svo hörð við Hallgerði að henni hélt við að hún mundi drepa hana og kvað hana valdið hafa 
vígi sonar síns. Stökk þá Hallgerður til Grjótár og Grani sonur hennar. Var þá gert féskipti með þeim. 
Skyldi Högni taka land að Hlíðarenda og bú á en Grani skyldi hafa leigulönd. 


Sá atburður varð að Hlíðarenda að smalamaður og griðkona ráku fé hjá haugi Gunnars. Þeim þótti 
Gunnar vera kátur og kveða í hauginum. Fóru þau heim og sögðu Rannveigu móður Gunnars 
atburðinn en hún bað þau fara til Bergþórshvols og segja Njáli. Þau gerðu svo en hann lét segja sér 
þrem sinnum. Eftir það talaði hann lengi hljótt við Skarphéðinn. 


Síðan tók Skarphéðinn öxi sína og fer með þeim til Hlíðarenda. Þau Högni og Rannveig tóku við 
honum allvel og urðu honum fegin mjög. Rannveig bað að hann væri þar lengi. Hann hét því. Þeir 
Högni gengu út og inn jafnan. Högni var maður vasklegur og vel að sér ger og tortryggur og þorðu þau 
fyrir því eigi að segja honum fyrirburðinn. 


Þeir Skarphéðinn og Högni voru úti eitt kveld og voru fyrir sunnan haug Gunnars. Tunglskin var bjart 
en stundum dró fyrir. Þeim sýndist haugurinn opinn og hafði Gunnar snúist í hauginum og sá í móti 
tunglinu. Þeir þóttust sjá fjögur ljós í hauginum brenna og bar hvergi skugga á. Þeir sáu að Gunnar var 
kátlegur og með gleðibragði miklu. Hann kvað vísu og svo hátt að þó mátti heyra gjörla þó það þeir 
væru firr: 


Mælti döggla deilir, 

dáðum rakkr, sá er háði 
bjartr með bestu hjarta 
benrögn, faðir Högna: 
Heldr kvaðst hjálmi faldinn 
hjörþilju sjá vilja 
vættidraugr en vægja, 
val-Freyju stafr, deyja - 

og val-Freyju stafr deyja. 


Síðan laukst aftur haugurinn. 
"Mundir þú trúa," segir Skarphéðinn, "ef aðrir segðu þér?" 
"Trúa mundi eg," segir Högni, "ef Njáll segði því að það er sagt að hann ljúgi aldrei." 


"Mikið er um fyrirburði slíka," segir Skarphéðinn, "er hann sjálfur vitraði okkur að hann vildi heldur 
deyja en vægja fyrir óvinum sínum og kenndi okkur þau ráð." 


"Engu mun eg til leiðar koma," segir Högni, "nema þú viljir mér að veita." 


"Nú skal eg það muna," segir Skarphéðinn, "hversu Gunnari fór eftir víg Sigmundar frænda yðvars. 
Skal eg nú veita þér slíkt er eg má. Hét faðir minn því Gunnari þar er þú ættir hlut að eða móðir hans." 


90 


Gengu þeir síðan heim til Hlíðarenda. 


79. kafli 


Skarphéðinn mælti: "Nú skulum við fara þegar í nótt því að ef þeir spyrja að eg er hér þá munu þeir 
vera varari um sig." 


"Þínum ráðum vil eg fram fara," segir Högni. 


Eftir það tóku þeir vopn sín þá er allir menn voru í rekkjum. Högni tekur ofan atgeirinn og söng í 
honum hátt. 


Rannveig spratt upp af æði mikilli og mælti: "Hver tekur atgeirinn þar er eg bannaði öllum með að 
fara?" 


"Eg ætla," segir Högni, "að færa föður mínum og hafi hann til Valhallar og beri þar fram á 
vopnaþingi." 


"Fyrri munt þú nú bera hann," segir hún, "og hefna föður þíns því að atgeirinn segir manns bana, eins 
eða fleiri." 


Síðan gekk Högni út og sagði Skarphéðni orðræðu þeirra ömmu hans. 


Síðan fara þeir til Odda. Hrafnar tveir flugu með þeim alla leið. Þeir komu um nóttina í Odda. Þeir 
ráku fénað heim á húsin. Þá hljóp út Hróaldur og Tjörvi og ráku féið upp í geilarnar og höfðu með sér 
vopn sín. 


Skarphéðinn spratt upp og mælti: "Eigi þarft þú að hyggja að, jafnt er sem þér sýnist, menn eru hér." 


Síðan höggur Skarphéðinn Tjörva banahögg. Hróaldur hafði spjót í hendi. Högni hleypur að honum. 
Hróaldur leggur til Högna. Högni hjó í sundur spjótskaftið með atgeirinum en rekur atgeirinn í gegnum 
hann. Síðan gengu þeir frá þeim dauðum og snúa þaðan upp undir Þríhyrning. Skarphéðinn hleypur á 
hús upp og reytir gras og ætluðu þeir er inni voru að fénaður væri. Tóku þeir feðgar, Starkaður og 
Þorgeir, vopn sín og klæði og fóru út og hljópu upp um garðinn. En er Starkaður sér Skarphéðinn 
hræðist hann og vildi aftur snúa. Skarphéðinn höggur hann við garðinum. Þá kemur Högni í mót 
Þorgeiri og vegur hann með atgeirinum. 


Þaðan fara þeir til Hofs og var Mörður á velli úti og bað sér griða og bauð alsætti. 


Skarphéðinn sagði Merði víg þeirra fjögurra. "Og slíka för," segir Skarphéðinn, "skalt þú fara eða selja 
Högna sjálfdæmi ef hann vill taka." 


Högni kvaðst hitt hafa ætlað að sættast ekki við föðurbana sína en þó tók hann sjálfdæmi um síðir. 


80. kafli 


Njáll átti hlut að við þá er eftirmál áttu eftir þá Starkað og Þorgeir að þeir skyldu taka sættum og var 
héraðsfundur til lagður og teknir menn til gerðar og voru virðir í allir hlutir, tilför við Gunnar þó að 
hann væri sekur. En slík fégjöld sem ger voru þá galt Mörður allt því að þeir luku eigi fyrr upp gerð á 
hendur honum en gert var áður um hitt málið og létu þeir það á endum standast. Voru þeir þá alsáttir. 


91 


En á þingi var umræða mikil um mál þeirra Geirs goða og Högna og kom þar að þeir sættust og hélst 
sú sætt með þeim síðan. Bjó Geir goði í Hlíð til dauðadags og er hann úr sögunni. 


Njáll bað konu til handa Högna, Álfeiðar dóttur Veturliða skálds, og var hún honum gefin. Þeirra son 
var Ari er sigldi til Hjaltlands og kvongaðist þar. Frá honum er kominn Einar Hjaltlendingur, hinn 
vaskasti maður. Högni hélt vináttu sinni við Njál og er hann úr sögunni. 


81. kafli 


Nú er að segja frá Kolskeggi að hann kemur til Noregs og er í Vík austur um veturinn en um sumarið 
eftir fer hann austur til Danmerkur og felst á hendi Sveini konungi tjúguskegg og hafði þar virðingar 
miklar. 


Eina hverja nótt dreymir hann að maður kom að honum. Sá var ljós og þótti honum hann vekja sig. 
Hann mælti við hann: "Statt upp þú og far með mér." 

"Hvað vilt þú mér?" segir Kolskeggur. 

Hann mælti: "Eg skal fá þér kvonfang og skalt þú vera riddari minn." 


Hann þóttist játa því. Eftir það vaknaði hann. Síðan fór hann til spekings eins og sagði honum 
drauminn en hann réð svo að hann mundi fara suður í lönd og verða guðs riddari. 


Kolskeggur tók skírn í Danmörku en nam þar þó eigi yndi og fór í Garðaríki og var þar einn vetur. Þá 
fór hann þaðan út í Miklagarð og gekk þar á mála. Spurðist það til hans að hann kvongaðist þar og var 
höfðingi fyrir væringjaliði og var þar til dauðadags og er hann úr sögu þessi. 


82. kafli 


Nú er þar til máls að taka að Þráinn Sigfússon kom til Noregs. Þeir komu norður við Hálogaland og 
héldu suður til Þrándheims og svo inn til Hlaða. En þegar er Hákon jarl spurði það sendi hann menn til 
þeirra og vildi vita hvað manna væri á skipi þeirra er höfuðburður væri að. Þeir komu aftur og sögðu 
honum hverjir voru. Jarlinn sendi þá eftir Þráni Sigfússyni og kom hann á hans fund. Jarl spurði 
hverrar ættar hann væri. Hann segir að hann væri skyldur mjög Gunnari að Hlíðarenda. 


Jarl mælti: "Njóta skalt þú þess því að séð hefi eg marga íslenska menn og engan hans maka." 
Þráinn mælti: "Herra, viljið þér að eg sé með yður í vetur?" 
Jarl tók við honum. Var Þráinn þar um veturinn og virðist vel. 


Kolur hét maður. Hann var víkingur mikill. Hann var son Ásmundar eskisíðu austan úr Smálöndum. 
Hann lá í Gautelfi austur og hafði fimm skip og lið mikið. Þaðan hélt Kolur úr Elfinni til Noregs og 
gekk upp á Foldinni og kom á óvart Hallvarði sóta og fundu hann í lofti einu. Hann varðist þaðan vel 
þar til er þeir báru eld að. Þá gafst hann upp en þeir drápu hann og tóku þar fé mikið og héldu þaðan til 
Ljóðhúsa. 


Þessi tíðindi spurði Hákon jarl og lét dæma Kol útlagan um allt ríki sitt og lagði fé til höfuðs honum. 


92 


Einu hverju sinni var það að jarl tók svo til orða: "Of fjarri er oss nú Gunnar að Hlíðarenda. Hann 
mundi drepa útlaga minn ef hann væri hér en nú munu Íslendingar drepa hann og er það illa er hann 
hefir eigi til vor farið." 


Þráinn Sigfússon svaraði: "Eigi er eg Gunnar en þó er eg skyldur Gunnari og vil eg bjóðast til þessar 
ferðar." 


Jarl mælti: "Það vil eg gjarna. Skal og þína för allvel búa." 


Síðan tók Eiríkur son hans til orða: "Við marga hafið þér heit góð en misjafnt þykir út seljast. Er þetta 
hin torveldlegasta för því að víkingur sjá er harður og illur viðureignar. Munt þú þurfa að vanda til 
ferðar þessar bæði skip og menn." 


Þráinn mælti: "Þó skal nú fara að ferðin sé eigi rífleg." 


Síðan fékk jarl honum fimm sip og öll vel skipuð. Með Þráni var Gunnar Lambason og Lambi 
Sigurðarson. Gunnar var bróðurson Þráins og hafði komið til hans ungur og unni hvor öðrum mikið. 
Eiríkur jarlsson gekk til með þeim og hugði að mönnum og vopnaafla og skipti þar um er honum þótti 
þurfa. Síðan er þeir voru búnir fékk Eiríkur þeim leiðsögumann. 


Sigldu þeir þá suður með landi. En hvar sem þeir kæmu við þá heimilaði jarl þeim slíkt er þeir þyrftu 
að hafa. Þeir héldu austur til Ljóðhúsa. Þar spurðu þeir að Kolur var farinn suður til Danmerkur. Héldu 
þeir þá suður þangað. En er þeir komu suður til Helsingjaborgar fundu þeir þar menn á báti og sögðu 
þeir að þar var Kolur fyrir og mundi þar dveljast um hríð. 


Veðurdagur var góður. Þá sá Kolur skipin er að fóru og kvað sig dreymt hafa Hákon jarl um nóttina og 
kvað þetta vera mundu menn hans og bað alla menn sína taka vopn sín. Síðan bjuggust þeir við og 
tekst þar orusta. Berjast þeir lengi svo að eigi verða umskipti. Kolur hljóp þá upp á skip Þráins og 
ruddist um fast og drepur margan mann. Hann hafði gylltan hjálm. Nú sér Þráinn að eigi mun duga, 
eggjar nú mennina með sér en hann gengur sjálfur fyrstur og mætir Kol. Kolur höggur til hans og kom 
í skjöldinn Þráins og klauf ofan skjöldinn. Þá fékk Kolur steinshögg á höndina. Féll þá niður sverðið. 
Þráinn hjó til Kols og kom á fótinn svo að af tók. Eftir það drápu þeir Kol. Hjó Þráinn höfuð af honum 
en steypti búkinum fyrir borð en varðveitti höfuðið. 


Þeir tóku þar fé mikið, héldu þá norður til Þrándheims og fara á fund jarls. Tók hann vel við Þráni. 
Hann sýndi jarli höfuð Kols. Jarl þakkaði honum verk það. Eiríkur kvað meira vert en orða einna. 
Jarlinn svaraði að svo var og bað þá ganga með sér. Gengu þeir þangað sem jarl hafði látið gera skip 
góð. Jarl hafði látið gera skip það eitt er eigi var gert sem langskip. Þar var gammshöfuð á og búið 
mjög. 


Jarl mælti: "Þú ert skrautmenni mikið Þráinn og hefir þú það af Gunnari frænda þínum. Vil eg nú gefa 
þér skip þetta en skipið heitir Gammur. Þar skal fylgja með vinátta mín. Vil eg að þú sért með mér svo 
lengi sem þú vilt." 


Þráinn þakkaði jarli velgerning sinn og kveðst ekki fýsast til Íslands að svo búnu. 


Jarl átti ferð austur til landamæris að finna Svíakonung. Fór Þráinn með honum um sumarið og var 
skipstjórnarmaður og stýrði Gamminum. Hann sigldi svo mikið að fáir þurftu við hann. Hann var 
öfundaður mjög en það fannst á jafnan að jarl virti mikils Gunnar því að hann setti þá harðlega aftur 
alla er á Þráin leituðu. Var Þráinn með jarli allan þann vetur. En um vorið spurði jarl Þráin hvort hann 
vildi þar vera eða fara til Íslands en hann kvaðst eigi það hafa ráðið við sig og sagðist vita vilja áður 
tíðindi af Íslandi. Jarl sagði að svo skyldu vera sem honum þætti henta. Var Þráinn með jarli. 


93 


Þá spurðust tíðindi af Íslandi þau er mörgum þótti mikil, lát Gunnars frá Hlíðarenda. Þá vildi jarl eigi 
að Þráinn færi út og var hann þá enn með jarli. 


83. kafli 


Nú er þar til máls að taka að þeir Grímur og Helgi synir Njáls fóru af Íslandi það sumar sem þeir 
Þráinn fóru utan og voru á skipi með þeim Ólafi eldu Ketilssyni og Bárði hinum svarta. Þeir tóku 
norðanveður svo hörð að þá bar suður í haf og rak yfir myrkur svo mikið að þeir vissu eigi hvar þeir 
fóru og höfðu þeir útivist langa. Þá komu þeir þar er grunnsævi var mikið og þóttust þeir vita að það 
mundi vera nær löndum. Þeir Njálssynir spurðu ef Bárður vissi nokkuð til hverjum löndum þeir mundu 
næst vera. 


"Mörg eru til," segir hann, "að því sem vér höfum veðurföll haft, Eyjar eða Skotland eða Írland." 


Tveim nóttum síðar sáu þeir lönd á bæði borð en boða mikinn inn á fjörðinn. Þeir köstuðu akkerum 
fyrir utan boðann. Þá tók að lægja veðrið en um morguninn var logn. Sjá þeir þá fara þrettán skip út að 
sér. 


Þá mælti Bárður: "Hvað skal nú til ráða taka því að menn þessir munu veita oss aðsókn?" 


Síðan ræddu þeir um hvort þeir skyldu verja sig eða gefast upp en áður þeir höfðu ráðið komu að 
víkingar. Spurðu þá hvorir aðra að nöfnum, hvað fyrirmenn hétu. Þá nefndust fyrirmenn kaupmanna 
og spurðu í móti hverjir fyrir víkingum væru. Annar nefndist Grjótgarður en annar Snækólfur, synir 
Moldans úr Dungalsbæ í Skotlandi, frændur Melkólfs Skotakonungs "og eru kostir tveir af oss gervir," 
segir Grjótgarður, "að þér gangið á land en vér munum taka fé yðvart. Hinn er annar að vér munum 
sækja að yður og drepa hvern mann er vér náum." 


Helgi svarar: "Það vilja kaupmenn að verja sig." 
Þá mæltu kaupmenn: "Mæl þú alls vesall. Hverja vörn munum vér veita? Og er fé fjörvi firra. 
Grímur tók það ráð að hann æpti á víkinga og lét þá eigi heyra illan kurr kaupmanna. 


Bárður og Ólafur mæltu: "Hyggið þér eigi að Íslendingar muni gera spott að látum yðrum? Takið nú 
heldur vopn yður og verjum oss." Tóku þeir þá allir vopn sín og festu það með sér að þeir skyldu aldrei 
upp gefast meðan þeir mættu verja sig. 


84. kafli 


Víkingar skjóta nú á þá og tókst nú orusta og verja kaupmenn sig vel. Snækólfur hleypur að Ólafi og 
leggur í gegnum hann með spjóti. Grímur leggur til Snækólfs spjóti og svo fast að hann féll útbyrðis. 
Helgi sneri þá til móts við Grím og ráku þeir ofan alla víkinga og jafnan voru þeir Njálssynir þar er 
mest þurfti. Víkingar kölluðu og báðu kaupmenn upp gefast en þeir sögðu að þeir skyldu aldrei upp 
gefast. 


Í þessu varð þeim litið til hafs. Sjá þeir þá að skip fara sunnan fyrir nesið og voru eigi færri en tíu. Þeir 
róa mikinn og stefna að þangað. Er þar skjöldur við skjöld. En á því skipi er fyrst fór stóð maður við 
siglu. Sá var í silkitreyju og hafði gylltan hjálm en hárið bæði mikið og fagurt. Sjá maður hafði spjót 
gullrekið í hendi. 


94 


Hann spurði: " Hverjir eiga hér leik svo ójafnan?" 
Helgi segir til sín og sagði að í móti voru þeir Grjótgarður og Snækólfur. 
"En hverjir eru stýrimenn?" sagði sjá. 


Helgi svaraði: "Bárður svarti er lifir en annar er fallinn hér fyrir víkingum og hét sá Ólafur en bróðir 
minn heitir Grímur er mér fylgir." 


"Eruð þið íslenskir menn?" segir sjá. 

"Svo er víst," segir Helgi. 

Hann spurði hvers synir þeir væru. Þeir sögðu. 

Þá kannaðist hann við og mælti: "Nafnfrægir eruð þér feðgar." 
"Hver ert þú?" segir Helgi. 

"Kári heiti eg og er Sölmundarson." 

"Hvaðan komst þú að?" segir Helgi. 

"Úr Suðureyjum," segir Kári. 

"Þá ert þú vel að kominn," segir Helgi, "ef þú vilt veita oss nokkuð." 
"Veita slíkt sem þér þurfið," segir Kári, "eða hvers beiðið þér?" 
"Veita þeim atlögu," segir Helgi. 

Kári sagði að svo skyldi vera. 


Lögðu þeir þá að þeim og tókst þá bardagi í annað sinn. En er þeir hafa barist um hríð hleypur Kári 
upp á skip til Snækólfs. Hann snýr í móti Kára og höggur til hans. Kári hleypur yfir slá eina er lá um 
þvert skipið aftur öfugur. Snækólfur hjó í slána svo að fal báða eggteina sverðsins. Kári höggur til hans 
og kom sverðið á öxlina og varð höggið svo mikið að hann klauf frá ofan höndina og hafði Snækólfur 
þegar bana. Grjótgarður skaut spjóti til Kára. Kári sá það og hljóp í loft upp en spjótið missti hans. Í 
því voru þeir Grímur og Helgi komnir til móts við Kára. Hleypur þá Helgi að Grjótgarði og leggur 
sverði í gegnum hann og varð það hans bani. Gengu þeir þá um skip öll með báðum borðum. Menn 
báðu sér þá griða. Gáfu þeir þá grið öllum en tóku fé allt. Eftir það leggja þeir skipin öll undir eyjarnar 
út og hvíldust þar um hríð. 


85. kafli 


Sigurður hét jarl er réð fyrir Orkneyjum. Hann var Hlöðvisson Þorfinnssonar hausakljúfs, 
Torf-Einarssonar, Rögnvaldssonar, jarls af Mæri, Eysteinssonar glumru. 


Kári var hirðmaður Sigurðar jarls og hafði tekið skatta af Suðureyjum af Gilla jarli. Biður hann þá 
Njálssonu fara með sér til Hrosseyjar og sagði að jarl mundi vel við þeim taka. Þeir þágu það og fóru 
með Kára og komu til Hrosseyjar. 


95 


Kári fylgir þeim á fund jarls og sagði hverjir menn þeir voru. 
"Hversu komu þeir," sagði jarl, "á þinn fund?" 


"Eg fann þá," segir Kári, "í Skotlandsfjörðum og börðust þeir við sonu Moldans úr Dungalsbæ og 
vörðust þeir svo vel að þeir urpu sér jafnan meðal viðanna og voru þar jafnan sem mest var raunin. Og 
vil eg nú biðja þeim hirðvistar með yður herra." 


"Því skalt þú ráða," segir jarl. "Tekist hefir þú svo mikið á hendur við þá áður." 
Þeir voru þá með jarli um veturinn og voru vel virðir. 


En er á leið veturinn gerðist Helgi hljóður. Jarl þóttist eigi vita hví það mundi sæta og spurði hví hann 
væri hljóður eða hvað honum þætti "eða þykir þér hér eigi gott?" 


"Gott þykir mér hér," segir Helgi. 

"Hvað hugsar þú þá?" segir jarl. 

"Eigið þér nokkurs ríkis að gæta á Skotlandi?" Segir Helgi. 
"Svo mun oss þykja," segir jarl, "eða hvað er að því?" 


Helgi svarar: "Skotar munu hafa tekið sýslumann yðvarn af lífi og tekið njósnir allar að engar skyldu 
ganga mega yfir Pettlandsfjörð." 


Jarl mælti: "Ert þú forspár maður?" 

Helgi svarar: "Lítt er það reynt." 

"Auka skal eg sæmd þína," segir jarl, "ef þetta er svo. Ella mun þér gjald að verða." 

"Ekki er hann þess háttar maður," segir Kári, "og mun hann satt til segja því að faðir hans er forspár." 


Síðan sendi jarl menn suður til Straumeyjar Arnljóti sýslumanni sínum. Eftir það sendi Arnljótur menn 
suður yfir Pettlandsfjörð og tóku þar njósnir og fréttu það að Hundi jarl og Melsnati jarl höfðu tekið af 
lífi Hávarð í Þrasvík mág Sigurðar jarls. Sendi þá Arnljótur orð Sigurði jarli að hann skyldi koma 
suður með lið mikið og reka jarla þessa af ríkinu en þegar er jarl spurði þetta dró hann her saman um 
allar eyjar. 


86. kafli 


Síðan fór jarl suður með herinn og var Kári í för með honum og svo Njálssynir. Þeir komu suður við 
Katanes. Jarl átti þessi ríki í Skotlandi: Ros og Mýræfi, Syðrilönd og Dali. Komu þar að móti þeim 
menn af þeim ríkjum og sögðu að jarlar voru þaðan skammt í braut með her mikinn. Þá snýr Sigurður 
jarl þangað herinum og heitir þar Dungalsgnípa er fundurinn var fyrir ofan. Laust þegar í bardaga 
mikinn með þeim. Skotar höfðu látið fara sumt liðið laust og kom það í opna skjöldu jarlsmönnum og 
varð þar mannfall mikið þar til er þeir Njálssynir sneru í móti þeim og börðust við þá og komu þeim á 
flótta. Verður þá þó bardaginn harður. Snúa þeir Grímur og Helgi þá fram hjá merkinu jarls og berjast 
hið djarflegasta. Nú snýr Kári í móti Melsnata jarli. Melsnati skaut spjóti að Kára. Kári henti og skaut 
aftur spjótinu og í gegnum jarlinn. Þá flýði Hundi jarl en þeir ráku flóttann allt þar til er þeir spurðu til 
Melkólfs Skotakonungs að hann dró her saman í Dungalsbæ. Átti jarl þá ráð við menn sína og sýndist 
það öllum ráð að snúa aftur og berjast eigi við svo mikinn landher. Sneru þeir þá aftur. 


96 


En er jarl kom í Straumey skipti hann þar herfangi. Síðan fór hann norður til Hrosseyjar. Njálssynir 
fylgdu honum og Kári. Jarl gerði þá veislu mikla og að þeirri veislu gaf jarl Kára sverð gott og spjót 
gullrekið en Helga gullhring og skikkju en Grími skjöld og sverð. Eftir það gerði hann þá hirðmenn 
sína Grím og Helga og þakkaði þeim framgöngu góða. 


Þeir voru með jarli þann vetur og um sumarið þar til er Kári fór í hernað. Þeir fóru með honum. Þeir 
herjuðu víða um sumarið og fengu hvervetna sigur. Þeir börðust við Guðröð konung úr Mön og 
sigruðu hann og fóru við það aftur og höfðu fengið mikið fé. Voru þeir með jarli um veturinn og sátu 
þar í góðu yfirlæti. 


Um vorið beiddust þeir Njálssynir að fara til Noregs. Jarl mælti að þeir skyldu fara sem þeim líkaði og 
fékk þeim gott skip og röskva menn. Kári sagði þeim að hann mundi þetta sumar koma til Noregs með 
skatta Hákonar jarls og "munum vér þá þar finnast," segir Kári. Og á það sammæltust þeir að finnast 


þar. 


Síðan létu þeir Njálssynir út og sigldu til Noregs og komu norður við Þrándheim. Dvöldust þeir þar. 


87. kafli 


Kolbeinn hét maður og var kallaður Arnljótarson. Hann var þrænskur maður. Hann sigldi það sumar út 
til Íslands er Þráinn og Njálssynir fóru utan. Hann var þann vetur í Breiðdal austur. En um sumarið 
eftir bjó hann skip sitt í Gautavík. Og þá er þeir voru mjög búnir reri að þeim maður á báti og festi 
bátinn við skipið en gekk síðan upp á skipið til fundar við Kolbein. Kolbeinn spurði þenna mann að 
nafni. 


"Hrappur heiti eg," segir hann. 

"Hvers son ert þú?" segir Kolbeinn. 

Hrappur svarar: "Eg er son Örgumleiða Geirólfssonar gerpis." 
"Hvað vilt þú mér?" segir Kolbeinn. 

"Eg vil biðja þig," segir Hrappur, "að þú flytjir mig um haf." 
Kolbeinn spyr: "Hver nauðsyn er þér á?" 

"Eg hefi vegið víg eitt," segir Hrappur. 

"Hvert víg er það," segir Kolbeinn, "eða hverjir eru til eftirmáls?" 


Hrappur svarar: "Eg hefi vegið Örlyg Ölvisson Hróðgeirssonar hins hvíta en til eftirmáls eru 
Vopnfirðingar." 


"Þess get eg að sá hafi verr er þig flytur," segir Kolbeinn. 


Hrappur mælti: " Vinur er eg vinar míns en geld eg það er illa er til mín gert enda skortir mig eigi fé til 
að leggja fyrir farið." 


Síðan tók Kolbeinn við Hrappi. 


97 


Litlu síðar gaf byr og sigla þeir í haf. Hrapp þraut vistir í hafi. Settist hann þá að með þeim er næstir 
voru. Þeir spruttu upp með illyrðum og svo kom að þeir ráðast á og hefir Hrappur þá þegar undir tvo 
menn. Þá var sagt Kolbeini og bauð hann Hrappi í mötuneyti sitt og hann þá það. 


Þeir koma af hafi og leggja utan við Agðanes. Þá spyr Kolbeinn Hrapp: "Hvar er fé það er þú bauðst í 
leigu undir þig?" 


"Það er út á Íslandi," segir Hrappur. 
Kolbeinn mælti: "Vera munt þú fleirum prettóttur en mér en þó vil eg þér nú upp gefa alla leiguna." 
Hrappur bað hann hafa þökk fyrir "eða hvað leggur þú nú til ráðs með mér?" 


"Það fyrst," segir Kolbeinn, "að þú far sem bráðast frá skipi því að allir Austmenn munu illa túlka fyrir 
þér en þó ræð eg þér það annað heilræði að þú svík aldrei lánardrottinn þinn." 


Síðan gekk Hrappur á land upp með vopnum sínum og hafði öxi eina mikla í hendi, vafinskeftu. Hann 
fer þar til er hann kemur til Guðbrands í Dala. Hann var hinn mesti vin Hákonar jarls. Þeir áttu hof 
báðir saman og var því aldrei upp lokið nema þá er jarl kom þangað. Það var annað mest hof í Noregi 
en annað á Hlöðum. Þrándur hét sonur Guðbrands en Guðrún dóttir. Hrappur gekk fyrir Guðbrand og 
kvaddi hann vel. Guðbrandur spyr hvað manna hann væri. Hrappur sagði til nafns síns og það með að 
hann væri utan af Íslandi. Síðan biður hann Guðbrand að hann taki við honum. 


Guðbrandur mælti: "Ekki líst mér svo á þig sem þú munir gæfumaður vera." 


"Mjög þykir mér og logið frá þér," segir Hrappur, "er það var sagt að þú tækir við öllum þeim er þig 
bæðu og engi maður væri jafnágætur sem þú. Mun eg því í móti mæla ef þú tekur eigi við mér." 


Guðbrandur mælti: "Hér munt þú vera hljóta." 
"Hvar vísar þú mér til sess?" segir Hrappur. 
"Á hinn óæðra bekk," segir Guðbrandur, "gegnt öndvegi mínu." 


Hrappur fór í sæti sitt. Hann kunni frá mörgu að segja. Var það fyrst að Guðbrandi þótti gaman að og 
mörgum öðrum en þó kom svo að mörgum þótti ofkerski. 


Og þar kom að hann slóst á tal við Guðrúnu dóttur Guðbrands svo að það töluðu menn að hann mundi 
fífla hana. En er Guðbrandur varð þess var taldi hann á hana mjög er hún átti tal við Hrapp og bað 
hana að varast að mæla nokkuð við hann svo að eigi heyrðu allir menn. Hún hét góðu um fyrst en þó 
dró til vanda um tal þeirra. Þá setti Guðbrandur til Ásvarð verkstjóra sinn að ganga með henni hvert er 
hún færi. 


Einu hverju sinni var það að hún beiddist að fara á hnotskóg að skemmta sér og fylgdi Ásvarður henni. 
Hrappur leitar eftir þeim og finnur þau á hnotskóginum. Hann tók í hönd Guðrúnu og leiddi hana eina 
saman. Síðan fór Ásvarður að leita hennar og fann þau í runni einum liggja bæði saman. Hann hleypur 
að með öxi reidda og hjó til fótar Hrapps en Hrappur brást við fast og missti Ásvarður hans. Hrappur 
spratt á fætur sem skjótast og þreif öxi sína. Síðan vildi Ásvarður undan snúast. Hrappur höggur í 
sundur í honum hrygginn. 


Þá mælti Guðrún: "Nú hefir þú unnið er þú munt eigi með föður mínum lengur vera. En þó er það sumt 
er honum mun enn verr þykja því að eg fer með barni." 


98 


Hrappur svarar: "Eigi skal hann þetta af öðrum spyrja og skal eg fara heim og segja honum 
hvorttveggja." 


"Þá munt þú eigi með fjörvi í braut komast," segir hún. 

"Á það skal hætta," segir hann. 

Eftir það fylgir hann henni til kvenna annarra en hann fór heim. 

Guðbrandur sat í öndvegi og var fátt manna í stofunni. Hrappur gekk fyrir hann og bar hátt öxina. 
Guðbrandur spurði: "Hví er blóðug öx þín?" 

"Eg gerði að bakverk Ásvarðar verkstjóra þíns," segir Hrappur. 

"Það mun eigi af góðu," segir Guðbrandur. "Þú munt hafa vegið hann." 

"Svo er víst," segir Hrappur. 

"Hvað var til saka?" segir Guðbrandur. 

"Lítið mundi yður þykja," segir Hrappur. "Hann vildi höggva af mér fótinn." 

"Hvað hafðir þú til gert áður?" segir Guðbrandur. 

"Það er hann átti enga sök á," segir Hrappur. 

"Þó mátt þú segja hvað það var," segir Guðbrandur. 

Hrappur mælti: "Ef þú vilt það vita þá lá eg hjá Guðrúnu dóttur þinni og þótti honum það illa." 
Guðbrandur mælti: "Standi menn upp og taki hann og skal hann drepa." 


"Alllítt lætur þú mig njóta mágsemdar," segir Hrappur, "en eigi hefir þú það mannval að þetta muni 
skjótlega gera." 


Þeir stóðu upp en hann hopaði út undan. Þeir hlaupa eftir en hann kemst á skóg undan og höfðu þeir 
hans ekki. Guðbrandur safnar liði og lét kanna skóginn og finna þeir hann eigi því að skógurinn var 
mikill og þröngur. 


Hrappur fer um skóginn þar til er hann kom í rjóður nokkurt. Þar fann hann húsabæ og mann úti og 
klauf skíð. Hann spurði þenna mann að nafni og nefndist hann Tófi. Tófi spurði að hans nafni og 
nefndist Hrappur sem hann hét. Hrappur spyr hví bóndi byggi svo fjarri öðrum mönnum. 


"Því," sagði hann, "að eg þykist hér lítt þurfa að amast við aðra menn." 


"Við förum kynlega með okkur um málin," segir Hrappur, "og mun eg fyrri segja þér hver eg er. Eg 
hefi verið með Guðbrandi í Dölum og stökk eg þaðan fyrir það er eg drap verkstjóra hans. En eg veit 
að við erum báðir illmenni því að þú mundir ekki hér kominn frá öðrum mönnum nema þú værir 
nokkurs manns útlagi. Og geri eg þér tvo kosti að eg mun segja til þín eða við njótum báðir jafnt þess 
er hér er." 


99 


Bóndi mælti: "Þetta er jafnt sem þú segir. Eg nam konu þessa er hér er hjá mér og hefir margur maður 
eftir mér leitað." 


Síðan leiddi hann Hrapp inn með sér. Þar voru hús lítil og vel ger. Bóndi sagði húsfreyju sinni að hann 
hafði Hrapp ráðið með sér. 


"Flestir munu af manni þessum illt hljóta," segir hún, "en þó munt þú ráða vilja." 


Síðan var Hrappur þar. Hann var förull mjög og var aldrei heima. Hann fær náð fundi Guðrúnar jafnan. 
Þeir sátu um hann feðgar, Þrándur og Guðbrandur, og varð það aldrei að þeir fengju færi á honum. Og 
fór svo fram öll þau misseri. 


Guðbrandur lét segja Hákoni jarli hver vandræði hann hafði af Hrappi. Jarl lét dæma Hrapp útlaga og 
lagði fé til höfuðs honum en hét þá að fara sjálfur að leita eftir honum en það fórst þó fyrir og þótti 
jarli þeim sjálfrátt að taka hann er hann fór svo óvarlega. 


88. kafli 


Þetta sumar hið sama komu þeir Njálssynir til Noregs af Orkneyjum og voru þar í kaupstefnu og biðu 
þar Kára Sölmundarsonar sem þeir höfðu við mælst. Þráinn Sigfússon bjó þá skip sitt til Íslands og var 
nú mjög búinn. 


Þá fór Hákon jarl á veislu til Guðbrands. Um nóttina fór Víga-Hrappur til goðahúss þeirra jarls og 
Guðbrands. Hann gekk inn í húsið. Hann sá Þorgerði hölgabrúði sitja og var hún svo mikil sem maður 
roskinn. Hún hafði mikinn gullhring á hendi og fald á höfði. Hann sviptir faldinum hennar og tekur af 
henni gullhringinn. Þá sér hann kerru Þórs og tekur af honum annan gullhring. Hann tók hinn þriðja af 
Irpu og dró þau öll út og tók af þeim allan búnaðinn. Síðan lagði hann eld í goðahúsið og brenndi upp. 
Eftir það gengur hann braut. Tók þá að morgna. Hann gengur um akurland nokkurt. Þar spruttu upp 
sex menn með vopnum og sækja þegar að honum en hann verst vel. Verða þær málalyktir að hann 
vegur þrjá menn en særir Þránd til ólífis en eltir tvo til skógar svo að þeir báru enga njósn jarli. 


Hann gekk þá að Þrándi og mælti: "Kosti á eg nú að vega þig og vil eg það eigi. Skal eg meira virða 
mágsemd við þig en þér virðið við mig." 


Hrappur ætlar nú að snúa aftur á skóginn. Sér hann nú að menn eru komnir meðal skógarins og hans. 
Treystist hann þá eigi þangað á að leita. Leggst hann þá niður í runna nokkura og liggur þar um stund. 


Þeir Hákon jarl og Guðbrandur gengu þenna morgun snemma til goðahússins og fundu það brunnið 
upp en úti þrjú goðin og úr öllum skrúðanum. 


Þá tók Guðbrandur til orða: "Mikill máttur er gefinn goðum vorum er þau hafa gengið sjálf úr 
eldinum." 


"Eigi munu goðin þessu valda," segir jarl. "Maður mun brennt hafa hofið en borið út goðin. En goð 
hefna eigi alls þegar. Mun sá maður braut rekinn úr Valhöllu og þar aldrei koma er þetta hefir gert." 


Í því bili hljópu þangað menn jarls fjórir og sögðu þeim ill tíðindi, kváðust fundið hafa á akrinum þrjá 
menn vegna en særðan Þránd til ólífis. 


"Hver mun slíku valda?" segir jarl. 


100 


"Víga-Hrappur," sögðu þeir. 

"Þá mun hann hafa brennt goðahúsið," segir jarl. 

Þeim þótti hann víst til þess líklegur. 

"Hvar mun hann nú vera?" sagði jarl. 

Þeir sögðu að Þrándur segði að hann hefði lagst niður í runna nokkura. 


Jarl fer þangað að leita og var Hrappur þá allur í brautu. Skipaði jarl þá til að leita hans og fundu þeir 
hann eigi. Jarl var sjálfur í leitinni og bað hann þá hvílast fyrst. 


Jarl gekk þá einn saman braut frá öðrum mönnum og bað engan mann með sér ganga og dvaldist um 
stund. Hann féll á knébeð og hélt fyrir augu sér. Síðan gekk hann aftur til þeirra. 


Hann mælti: "Gangið þér með mér." 


Þeir gengu með honum. Hann gekk þvers af leiðinni þeirri er þeir höfðu áður farið og komu að 
dalverpi einu. Þar spratt Hrappur upp fyrir þeim og hafði hann þar fólgið sig áður. Jarl eggjar menn að 
hlaupa eftir honum en Hrappur var svo fóthvatur að þeir komust hvergi í nánd honum. 


Hrappur stefndi til Hlaða. Þar voru þeir þá búnir til hafs hvorirtveggju, Þráinn Sigfússon og Njálssynir. 
Hrappur hleypur þar að sem þeir eru fyrir Njálssynir. 


Hann mælti: "Bjargið mér góðir drengir því að jarl vill drepa mig." 


Helgi leit við honum og mælti: "Ógæfusamlega líst mér á þig og mun sá betur hafa er eigi tekur við 


þér." 

"Það mundi eg vilja," segir Hrappur, "að þið hlytuð af mér mest illt." 
"Menn erum við til þess," segir Helgi, "að launa þér það þá er stundir líða." 
Hrappur sneri þá til móts við Þráin Sigfússon og bað hann ásjá. 

"Hvað er þér á höndum?" segir Þráinn. 


Hrappur mælti: "Brennt hefi eg goðahús fyrir jarli og drepið menn nokkura og mun hann hér kona 
brátt því að hann er sjálfur í eftirleitinni." 


"Varla samir mér það," segir Þráinn, "svo mikið gott sem jarl hefir mér gert." 


Þá sýndi Hrappur Þráni gripina þá er hann hafði borið úr goðahúsinu og bauð að gefa honum féið. 
Þráinn sagði að hann mundi eigi þiggja nema annað fé kæmi í mót. 


Hrappur mælti: "Hér mun eg stað nema og skal mig hér drepa fyrir augum þér og munt þú þá bíða af 
hvers manns ámæli." 


Þá sjá þeir ferð jarls og manna hans. Þá tók Þráinn við Hrappi en lét skjóta báti og fluttist út á skipið. 


Þráinn mælti: "Nú er þetta fylgsni helst að brjóta botn úr tunnum tveim og skalt þú þar fara í." 


101 


Svo var gert að hann fór í tunnurnar og voru bundnar saman síðan og látnar fyrir borð. 


Þá kemur jarl með liði sínu til Njálssona og spurði ef Hrappur hefði komið þar. Þeir sögðu að hann 
kom. Jarl spurði hvert hann færi þaðan. Þeir kváðust eigi reiður hafa á hent. 


Jarl mælti: "Sá skyldi mikla sæmd af mér hafa er mér segði til Hrapps." 


Grímur mælti hljótt við Helga: "Fyrir hví skulum við eigi segja? Eg veit eigi nema Þráinn launi okkur 
engu góðu." 


"Eigi skulum við segja að heldur," segir Helgi, "þar er líf hans liggur við." 


Grímur mælti: "Vera kann að jarl snúi á okkur hefndinni því að hann er svo reiður að niður mun 
nokkur verða að koma." 


"Ekki munum við að því fara," segir Helgi, "en þó skulum við nú í braut leggja skipinu og í haf þegar 
er gefur." 


"Skulum við nú ekki bíða Kára?" segir Grímur. 

"Ekki mun eg um það hirða nú," segir Helgi. 

Þeir leggja út undir eyna og bíða þar byrjar. 

Jarl gekk að skipamönnum og leitaði við alla þá en allir duldu að né eitt vissu til Hrapps. 


Þá mælti jarl: "Nú munum vér fara að finna Þráin félaga minn og mun hann selja fram manninn ef 
hann veit nokkuð til." 


Eftir það tóku þeir langskip eitt og fóru út til kaupskipsins. Þráinn kennir ferð jarls og stendur upp og 
fagnar honum blíðlega. 


Jarl tók því vel og mælti svo: "Manns þess leitum vér er heitir Hrappur og er íslenskur. Hann hefir gert 
oss hvetvetna illt. Viljum vér nú þess biðja yður að þér seljið hann fram eða segið til hans." 


Þráinn mælti: "Vissuð þér að eg drap útlaga yðvarn herra og hætti þar til lífi mínu og þá eg fyrir það af 
yður stórsæmdir." 


"Meiri sæmdir skalt þú nú hafa," segir jarl. 


Þráinn hugsaði fyrir sér og þóttist eigi vita hvað jarl mundi mest meta. Þrætir nú þó að Hrappur sé þar 
og bað jarl leita. Jarl hafði lítið við það og gekk á land og í braut frá öðrum mönnum og var þá reiður 
mjög svo að engi maður þorði við hann að mæla. 


Jarl mælti: "Vísið mér til Njálssona og skal eg nauðga þeim til að þeir segi mér hið sanna." 
Þá var honum sagt að þeir höfðu út látið. 


"Ekki má það þá," segir jarl, "en vatnkeröld tvö voru þar við skipið Þráins og má þar maður vel hafa 
fólgist í. Og ef Þráinn hefir fólgið hann þá mun hann þar í hafa verið og munum vér nú fara í annað 
sinn að finna Þráin." 


102 


Þráinn sér þetta, að jarl ætlar enn út, og mælti: "Svo reiður sem jarl var næstum þá mun hann nú vera 
hálfu reiðari og liggur nú við líf allra manna þeirra er á skipinu eru ef nokkur segir til Hrapps." 


Þeir hétu allir að leyna því að hver var um sig mjög hræddur. Þeir tóku sekka nokkura úr búlkanum en 
létu Hrapp koma þar í staðinn. Fóru nú aðrir sekkar á hann ofan þeir er léttir voru. Nú kemur jarl er 
þeir höfðu um Hrapp búið. Þráinn kvaddi vel jarl. Jarl tók kveðju hans og ekki skjótt. Sáu þeir að jarl 
var allmjög reiður. 


Jarl mælti til Þráins: "Sel þú fram Hrapp því að eg veit víst að þú hefir fólgið hann." 
"Hvar mun eg hafa fólgið hann herra?" segir Þráinn. 


"Þér mun það kunnigast," segir jarl, "en ef eg skal geta til þá ætla eg að þú hafir áðan fólgið hann í 
vatnkeröldum þeim er hér voru við skipið." 


"Eigi vildi eg herra," segir Þráinn, "að þér vænduð mig lygi heldur vildi eg að þér leituðuð um skipið." 
Þá fór jarl upp á skipið og leitaði og fann eigi. 
Þráinn mælti: "Berið þér mig nú undan herra?" 


"Fjarri fer það," segir jarl, "en eigi veit eg hví vér finnum hann eigi. Eg þykist sjá allt í gegnum þá er 
eg kem á land en þá sé eg ekki til er eg kem hér." 


Lætur hann þá róa til lands með sig. Hann var svo reiður að ekki mátti við hann mæla. Sveinn son hans 
var þar með honum. 


Hann mælti: "Undarlegt skaplyndi er það að láta óverða menn gjalda reiði sinnar." 


Jarl gekk þá enn einn frá öðrum mönnum. Síðan gekk hann þegar aftur til þeirra og mælti. Róum vér 
enn út til þeirra." 


Þeir gerðu svo. 
"Hvar mun hann fólginn hafa verið?" segir Sveinn. 


Jarl svaraði: "Eigi mun það nú skipta því að hann mun nú í brautu vera þaðan. Sekkar tveir lágu þar hjá 
búlkanum og mun Hrappur þar hafa komið í staðinn þeirra í búlkann." 


Þráinn tók til orða: "Fram hrinda þeir enn skipinu og munu enn ætla út hingað til vor. Skulum vér nú 
taka hann úr búlkanum og koma öðru í staðinn en þó skulu sekkarnir lausir." 


Þeir gerði svo. Þá mælti Þráinn: "Látum vér Hrapp nú í seglið, það er heflað upp við rána." 
Þeir gera svo. Jarl kemur nú til þeirra. 
Var hann þá allreiður og mælti: Vilt þú nú selja fram manninn Þráinn? Og er nú verra en fyrr." 


Þráinn svarar: "Fyrir löngu seldi eg hann fram ef hann væri í minni varðveislu eða hvar mun hann 
verið hafa?" 


103 


"Í búlkanum," segir jarl. 

"Hví leituðuð þér hans eigi þar þá?" segir Þráinn. 

"Eigi kom oss það þá í hug," segir jarl. 

Síðan leituðu þeir hans um allt skipið og fundu hann eigi. 
Þá mælti Þráinn: " Viljið þér mig nú undan bera herra?" 


"Víst eigi," segir jarl, "því að eg veit að þú hefir fólgið manninn þó að eg finni hann eigi. En heldur vil 
eg að þú níðist á mér en eg á þér." 


Fór jarl þá til lands. 

"Nú þykist eg sjá," sagði jarl, "hvar Þráinn hefir fólgið Hrapp." 
"Hvar?" sagði Sveinn son hans. 

"Í seglinu," segir jarl, "er var heflað upp við rána." 


Þá rann á byr og sigldi Þráinn út úr firðinum til hafs. Hann mælti þá þetta er lengi hefir uppi verið haft 
síðan: 


Látum geisa Gamminn, 
gerrat Þráinn vægja. 


En er jarl spurði orð Þráins þá mælti hann: "Eigi ber hér til óviska mín heldur það samband þeirra er 
þeim dregur báðum til bana." 


Þráinn var skamma stund í hafi og kom til Íslands og fór heim til bús síns. Hrappur fór með Þráni og 
var með honum þau misseri en um vorið eftir fékk Þráinn honum bú á Hrappstöðum og bjó Hrappur 
þar. Hann var þó lengstum að Grjótá og þótti þar öllu spilla. Það mæltu sumir menn að vingott væri 
með þeim Hallgerði og hann fífldi hana en sumir mæltu því í móti. 


Þráinn fékk skipið Merði órækju frænda sínum. Sá Mörður vó Odd Halldórsson austur í Gautavík í 
Berufirði. 


Allir frændur Þráins héldu hann nú fyrir höfðingja. 


89. kafli 


Nú er þar til máls að taka er Hákon jarl missti Þráins. Hann mælti þá við Svein son sinn: "Tökum 
langskip fjögur og förum að Njálssonum og drepum þá því að þeir munu vitað hafa með Þráni." 


"Það er eigi gott ráð," segir Sveinn, "að snúa sökum á óvalda menn en láta þann undan setja er sökina 
ber á baki." 


"Eg skal þessu ráða," segir jarl. 


Halda þeir nú eftir Njálssonum og leita þeirra og finna þá undir eyjunni. 


104 


Grímur sá fyrst skip jarlsins og mælti til Helga: "Herskip fara hér og kenni eg að hér fer jarl og mun 
hann oss engan frið bjóða." 


"Það er mælt," segir Helgi, "að hver sé vaskur er sig ver við hvern sem hann á um. Skulum vér og 
verja oss." 


Allir báðu hann fyrir sjá. Tóku þeir þá vopn sín. 


Jarl kemur nú að og kallaði á þá og bað þá upp gefast. Helgi svarar að þeir mundu verjast meðan þeir 
mættu. Jarl bauð öllum grið, þeim er eigi vildu verja hann, en svo var Helgi vinsæll að allir vildu 
heldur deyja með honum. Jarl sækir nú að og hans menn en hinir verjast vel og voru þeir Njálssynir 
þar jafnan sem mest var raunin. Jarl bauð þeim oft griðin. Þeir svöruðu jafnan hinu sama og kváðust 
aldrei upp skyldu gefast. Þá sótti að þeim fast Áslákur úr Langeyju, lendur maður jarls, og komst upp á 
skipið þremur sinnum. 


Þá mælti Grímur: "Þú sækir fast að og væri vel að þú hefðir erindi." 


Grímur þreif þá upp spjót og skaut undir kverk Ásláki og hafði hann þegar bana. Litlu síðar vó Helgi 
Egil merkismann jarls. Þá sótti að Sveinn Hákonarson og lét bera að þeim skjöldu og urðu þeir þá 
handteknir báðir Njálssynir. 


Jarl vildi þegar láta drepa þá en Sveinn kvað það eigi skyldu og sagði að væri nótt. 
Þá mælti jarl: "Drepið þá á morgun en bindið þá rammlega í nótt." 


"Svo mun vera verða," segir Sveinn, "en eigi hefi eg vaskari menn fyrir fundið en þessa og er það hinn 
mesti mannskaði að taka þá af lífi." 


Jarl mælti: "Þeir hafa drepið tvo hina vöskustu vora menn og skulum vér þeirra svo hefna að þessa skal 
drepa." 


"Menn voru þeir að vaskari," segir Sveinn, "en þó mun þetta gera verða sem þú vilt." 
Voru þeir þá bundnir og fjötraðir. 


Eftir það sofnaði jarl og hans menn. En er þeir voru sofnaðir mælti Grímur til Helga: "Braut vildi eg 
komast ef eg mætti." 


"Leitum í nokkurra bragða þá," segir Helgi. 


Grímur segir að þar nær honum liggur öx og horfir upp eggin. Grímur skreið þangað til og fær skorið 
af sér bogastrenginn við öxinni en þó fékk hann sár mikil í höndunum. Þá leysti hann Helga. Eftir það 
skreiddust þeir fyrir borð og komust á land svo að þeir jarl urðu ekki varir við. Þeir brutu af sér 
fjötrana og gengu annan veg á eyna. Tók þá að morgna. Þeir fundu þar skip og kenndu að þar var 
kominn Kári Sölmundarson. Fóru þeir þegar á fund hans og sögðu honum hrakning sína og sýndu 
honum sár sín og kváðu þá mundi jarl í svefni. 


Kári mælti: "Illa verður slíkt er þeir skulu taka hrakningar fyrir vonda menn er saklausir eru eða hvað 
er nú gert næst skapi ykkru?" 


"Fara að jarli," sögðu þeir, "og drepa hann." 


105 


"Ekki mun oss þess auðið verða." segir Kári, "en ekki skortir ykkur áhuga. En þó skulum vér vita hvort 
hann er þar nú." 


Síðan fóru þeir þangað og var þá jarl í brautu. 

Þá fór Kári inn til Hlaða á fund jarls og færði honum skatta sína. 
Jarl mælti: "Hefir þú tekið Njálssonu til þín?" 

"Svo er víst," segir Kári. 

"Vilt þú selja mér þá?" segir jarl. 

"Það vil eg eigi," sagði Kári. 

"Vilt þú sverja þess að þú vildir eigi að mér fara eftir?" segir jarl. 


Þá mælti Eiríkur jarlsson: "Ekki er slíks að leita. Hefir Kári jafnan verið vinur vor. Og skyldi eigi svo 
farið hafa ef eg hefði við verið. Njálssynir skyldu öllu hafa haldið heilu en hinir skyldu hafa haft 
refsing er til höfðu gert. Þætti mér nú sannlegra að gefa Njálssonum sæmilegar gjafar fyrir hrakningar 
þær er þeir hafa haft og sárafar." 


Jarl mælti: "Svo mundi vera víst en eigi veit eg hvort þeir munu taka vilja sættir." 


Þá mælti jarl við Kára að hann skyldi leita um sættir við þá Njálssonu. Síðan ræddi Kári við Helga 
hvort hann vildi taka sæmdir af jarli. 


Helgi svaraði: "Taka vil eg af syni hans, Eiríki, en eg vil ekki eiga um við jarl." 
Þá segir Kári Eiríki svör þeirra bræðra. 


"Svo skal þá vera," segir Eiríkur, "að þeir skulu af mér taka sæmdina ef þeim þykir það betra og segið 
þeim það að eg býð þeim til mín og skal faðir minn ekki mein gera þeim." 


Þetta þágu þeir og fóru til Eiríks og voru með honum þar til er Kári var búinn vestur að sigla. Þá gerði 
Eiríkur Kára veislu og gaf honum góðar gjafar og svo Njálssonum. 


Síðan fóru þeir Kári vestur um haf á fund Sigurðar jarls og tók hann við þeim allvel og voru með jarli 
um veturinn. 


En um vorið bað Kári Njálssonu að þeir færu í hernað með honum en Grímur kveðst það mundu gera 
ef hann vildi þá fara með þeim til Íslands. Kári hét því. Fóru þeir þá með honum í hernað. Þeir herjuðu 
suður um Öngulseyjar og allar Suðureyjar. Þá héldu þeir til Saltíris og gengu þar upp og börðust við 
landsmenn og fengu þar fé mikið og fóru til skipa. Þaðan fóru þeir suður til Bretlands og herjuðu þar. 
Þá héldu þeir til Manar. Þar mættu þeir Guðröði konungi úr Mön og börðust þeir við hann og höfðu 
sigur og drápu Dungal son konungs. Þar tóku þeir fé mikið. Þaðan héldu þeir norður til Kolu og fundu 
þar Gilla jarl og tók hann við þeim vel og dvöldust þeir með honum nokkura hríð. Jarl fór með þeim til 
Orkneyja á fund Sigurðar jarls. En um vorið gifti Sigurður jarl Gilla jarli Nereiði systur sína. Fór hann 
þá í Suðureyjar. 


106 


90. kafli 


Þetta sumar bjuggust þeir Kári og Njálssynir til Íslands. Og þá er þeir voru albúnir gengu þeir á fund 
jarls. Hann gaf þeim góðar gjafar og skildu þeir með mikilli vináttu. 


Láta þeir nú í haf. Þeir hafa útivist skamma og gaf þeim vel byri og komu við Eyrar. Þeir fengu sér 
hesta og ríða frá skipi og riðu til Bergþórshvols. En er þeir komu heim urðu allir menn þeim fegnir. 
Þeir fluttu heim fé sitt og réðu skipi til hlunns. 


Þar var Kári þann vetur með Njáli. 


En um vorið bað Kári Helgu dóttur Njáls og fluttu þeir Grímur og Helgi með honum og lauk svo að 
hún var föstnuð Kára og var ákveðið á brúðlaupsstefnu og var boðið hálfum mánuði fyrir mitt sumar. 
Voru þau með Njáli þann vetur. En um vorið keypti Kári land að Dyrhólmum austur í Mýrdal og gerði 
þar bú. Þau fengu þar fyrir ráðamann og ráðakonu en þau voru með Njáli jafnan. 


91. kafli 


Hrappur átti bú á Hrappstöðum en þó var hann jafnan að Grjótá og þótti hann þar öllu spilla. Þráinn 
var vel til hans. 


Einu hverju sinni var það þá er Ketill úr Mörk var að Bergþórshvoli, þá sögðu Njálssynir frá 
hrakningum sínum og kváðust mikið eiga að heimta að Þráni nær sem þeir töluðu til. Njáll sagði að 
það væri best að Ketill talaði til við Þráin bróður sinn. 


Hann hét því. Gáfu þeir Katli tómstund til að tala við Þráin. 


Litlu síðar innti Ketill til við Þráin. Njálssynir fréttu Ketil en hann kveðst fátt mundu frá herma orðum 
þeirra "en það fannst á að Þráni þótti eg mikils virða mágsemd við yður." 


Síðan hættu þeir talinu og þóttust þeir sjá að erfiðlega horfði og spurðu föður sinn ráðs hversu með 
skyldi fara, kváðust eigi una að svo búið stæði. 


Njáll svaraði: "Eigi er slíkt svo óvant. Það mun þykja um sakleysi ef þeir eru drepnir og er það mitt ráð 
að skjóta að sem flestum um að tala við þá, að sem flestum verði heyrinkunnigt ef þeir svara illa og 
skal Kári um tala því að hann er skapdeildarmaður. Mun þá vaxa óþokki með yður því að þeir munu 
hlaða illyrðum saman er menn eiga hlut að. Þeir eru menn heimskir. Það kann og vera að mælt sé að 
synir mínir séu seinir til aðgerða og skuluð þér það þola um stundarsakir því að allt orkar tvímælis þá 
er gert er. En svo fremi skuluð þér orði á koma er þér ætlið nokkuð að að gera ef yðvar er illa leitað. 
En ef þér hefðuð við mig um ráðið í fyrstu þá mundi aldrei orði á hafa verið komið og mundi yður þá 
engi svívirðing að verða. En nú hafið þér af hina mestu raun og mun það þó svo aukanda fara um yðra 
svívirðing að þér munuð ekki fá að gert fyrr en þér leggið vandræði á yður og vegið með vopnum og er 
því langa nót til að draga." 


Eftir það hættu þeir talinu og varð hér margs manna umræða á. 


Einu hverju sinni var það að þeir bræður töluðu til að Kári mundi fara til Grjótár. Kári kveðst önnur 
ferð þykja betri en þó læst hann fara mundu við það er þetta voru ráð Njáls. Síðan fer Kári til fundar 
við Þráin. Tala þeir þá um málið og þykir þeim eigi einn veg báðum. Kári kemur heim og spyrja 
Njálssynir hversu orð fóru með þeim Þráni. 


107 


Kári kvaðst ekki herma mundu orð þeirra "því að mér er von að mælt sé slíkt svo að þér heyrið." 


Þráinn hafði sextán karla víga á bæ sínum og riðu átta með honum hvert er hann fór. Þráinn var 
skrautmenni mikið. Hann reið jafnan í blárri kápu og hafði gylltan hjálm og spjót í hendi jarlsnaut og 
fagran skjöld og gyrður sverði. Með honum var jafnan í för Gunnar Lambason og Lambi Sigurðarson 
og Grani son Gunnars frá Hlíðarenda. Víga-Hrappur gekk honum þó næst jafnan. Loðinn hét og 
heimamaður hans. Hann var og í ferðum með Þráni. Tjörvi hét bróðir Loðins er enn var í ferðum með 
Þráni. Þeir lögðu verst til þeirra Njálssona Víga-Hrappur og Grani Gunnarsson og ollu því mest er 
þeim var engi sæmd ger eða boðin. 


Synir Njáls ræddu nú um við Kára að hann mundi fara með þeim til Grjótár. Og það gerði hann og 
kvað það vel að þeir heyrðu svör Þráins. Bjuggust þeir þá fjórir Njálssynir og Kári hinn fimmti. Þeir 


fara til Grjótár. Þar var anddyri breitt og máttu margir menn standa jafnfram. 


Kona ein var úti og sá ferð þeirra og segir Þráni. Hann bað menn ganga í anddyrið og taka vopn sín. 
Þeir gerðu svo. Stóð Þráinn í miðjum dyrum en þeir stóðu til sinnar handar hvor Víga-Hrappur og 
Grani Gunnarsson, þar næst Gunnar Lambason, þá Loðinn og Tjörvi, þá Lambi Sigurðarson, þá hver 
að hendi því að karlar voru allir heima. 


Þeir Skarphéðinn ganga að neðan og gekk hann fyrstur, þá Kári, þá Höskuldur, þá Grímur, þá Helgi. 
En er þeir koma að dyrunum féllust þeim allar kveðjur er fyrir voru. 


Þá mælti Skarphéðinn: " Allir séum vér velkomnir." 


Hallgerður stóð í anddyrinu og hafði talað hljótt við Hrapp. Hún mælti: "Það mun engi mæla sá er fyrir 
er að þér séuð velkomnir." 


Skarphéðinn mælti: "Ekki munu mega orð þín því að þú ert annaðhvort hornkerling eða púta." 
"Goldin skulu þér þessi orð áður þú ferð heim," segir Hallgerður. 


Helgi mælti: "Þig er eg kominn að finna Þráinn ef þú vilt gera mér sæmd nokkura fyrir hrakningar þær 
er eg hlaut í Noregi fyrir þínar sakir." 


Þráinn mælti: "Aldrei vissi eg að þið bræður munduð gera drengskap ykkarn til fjár eða hversu lengi 
skal fjárbón sjá yfir standa?" 


"Það munu margir mæla," segir Helgi, "að þú ættir að bjóða sæmdina þar sem líf þitt lá við." 


Þá mælti Hrappur: "Þar gerði nú gæfumuninn er sá hlaut skellinn er skyldi og dró yður undir 
hrakningina en oss undan." 


"Lítil var það gæfa," segir Helgi "að bregða trúnaði sínum við jarl en taka þig við." 

"Þykist þú eigi að mér eiga bótina?" segir Hrappur. "Eg mun bæta þér því sem mér þykir maklegt." 
"Þau ein skipti munum við við eigast," segir Helgi, "að þér mun ekki betur gegna." 

Skarphéðinn mælti: "Skiptið ekki orðum við Hrapp en gjaldið honum rauðan belg fyrir grán." 


Hrappur mælti: "Þegi þú Skarphéðinn, ekki skal eg spara að bera mína öxi að höfði þér." 


108 


"Reynt mun slíkt verða," segir Skarphéðinn, "hver grjóti hleður að höfði öðrum." 


"Farið heim taðskegglingar," segir Hallgerður, "og munum vér yður svo jafnan kalla héðan í frá en 
föður yðvarn karl hinn skegglausa." 


Þeir fóru eigi fyrr heim en allir urðu sekir þessa orða, þeir er fyrir voru, nema Þráinn. Hann þekti menn 
af orðum þessum. 


Þeir fóru í braut Njálssynir og fóru þar til er þeir komu heim. Þeir sögðu föður sínum. 

"Nefnduð þér nokkura votta að orðunum?" segir Njáll. 

"Enga," sagði Skarphéðinn, "vér ætlum ekki að sækja þetta nema á vopnaþingi." 

"Það mun engi nú ætla," segir Bergþóra, "að þér þorið handa að hefja." 

"Haf þú lítinn við húsfreyja," segir Kári, "að eggja sonu þína því að þeir munu þó ærið framgjarnir." 


Eftir það tala þeir lengi hljótt allir feðgar og Kári. 


92. kafli 


Nú verður umræða mikil um deild þeirra og þóttust allir vita að eigi mundi svo gert sjatna. 


Runólfur son Úlfs aurgoða austur í Dal var vin Þráins mikill og hafði boðið Þráni heim og var ákveðið 
að hann skyldi koma austur er þrjár vikur væru af vetri eða mánuður. 


Þráinn bað til þessar ferðar Hrapp með sér og Grana Gunnarsson, Gunnar Lambason, Lamba 
Sigurðarson og Loðin og Tjörva. Þeir voru átta. Þær skyldu og fara mæðgur Hallgerður og Þorgerður. 
Því lýsti og Þráinn að hann ætlaði að vera í Mörk með Katli bróður sínum og kvað á hversu margar 
nætur hann ætlaði heiman að vera. Þeir höfðu allir alvæpni. Riðu þeir austur yfir Markarfljót og fundu 
þar konur snauðar. Þær báðu að þær skyldi reiða vestur yfir fljótið. Þeir gerðu svo. 


Þá riðu þeir í Dal og höfðu þar góðar viðtökur. Þar var fyrir Ketill úr Mörk. Sátu þeir þar tvær nætur. 
Runólfur og Ketill báðu Þráin að hann mundi semja við Njálssonu en hann lést aldrei mundu fé gjalda 
og svaraði styggt og kveðst hvergi þykjast varbúinn við Njálssonum hvar sem þeir fyndust. 


"Vera má að svo sé," segir Runólfur, "en eg hefi hina skilning að engi sé þeirra maki síð er Gunnar að 
Hlíðarenda lést og er það líkara að hér dragi öðrum hvorum til bana." 


Þráinn kveðst ekki það mundu hræðast. 


Þá fór Þráinn upp í Mörk og var þar tvær nætur. Síðan reið hann ofan í Dal og var hann hvartveggja út 
leystur með sæmilegum gjöfum. 


Markarfljót féll í meðal höfuðísa og voru á smár spengur hér og hvar. Þráinn sagði að hann ætlaði 
heim að ríða um kveldið. Runólfur mælti að hann skyldi eigi heim ríða, sagði það varlegra vera að fara 
eigi sem hann hefði sagt. 


Þráinn svarar: "Hræðsla er það og vil eg það eigi." 


109 


Göngukonur þær er þeir Þráinn reiddu yfir fljótið komu til Bergþórshvols og spurði Bergþóra hvaðan 
þær væru en þær sögðust vera austan undan Eyjafjöllum. 


"Hver reiddi yður yfir Markarfljót?" segir Bergþóra. 
"Þeir er mestir oflátar voru," segja þær. 
"Hverjir voru þeir?" segir Bergþóra. 


"Þráinn Sigfússon," sögðu þær, "og fylgdarmenn hans en það þótti oss að er þeir voru svo fjölorðir og 
illorðir hingað til bónda þíns og sona hans." 


Bergþóra mælti: "Margir kjósa eigi orð á sig." 


Síðan fóru þær í braut og gaf Bergþóra þeim gýligjafar og spurði þær hvenær Þráinn mundi heim 
koma. Þær sögðu að hann mundi vera heiman fjórar nætur eða fimm. Síðan sagði Bergþóra sonum 
sínum og Kára mági sínum og töluðu þau lengi leynilega. 


En þann morgun hinn sama er þeir Þráinn riðu austan þá vaknaði Njáll snemma og heyrði að öx 
Skarphéðins kom við þili. Stendur þá Njáll upp og gengur út. Hann sér að synir hans eru með vopnum 
allir og svo Kári mágur hans. Skarphéðinn var fremstur. Hann var í blám stakki og hafði törguskjöld 
og öxi sína reidda um öxl. Næst honum gekk Kári. Hann hafði silkitreyju og hjálm gylltan, skjöld og 
var dreginn á leó. Næst honum gekk Helgi. Hann hafði rauðan kyrtil og hjálm og rauðan skjöld og 
markaður á hjörtur. Allir voru þeir í litklæðum. 


Njáll kallar á Skarphéðinn: "Hvert skal fara frændi?" 

"Í sauðaleit," sagði hann. 

"Svo var og eitt sinn fyrr," segir Njáll, "og veidduð þér þá menn." 

Skarphéðinn hló að og mælti: "Heyrið þér hvað hann karlinn segir faðir vor. Eigi er hann grómlaus." 
"Hvenær mæltir þú þetta fyrr?" segir Kári. 

"Þá vó eg Sigmund hinn hvíta frænda Gunnars," segir Skarphéðinn. 

"Fyrir hvað?" sagði Kári. 

"Hann hafði drepið Þórð leysingjason fóstra vorn," segir Skarphéðinn. 


Njáll gekk inn en þeir fóru upp í Rauðaskriður og biðu þar. Máttu þeir þaðan sjá þegar hinir riðu 
austan frá Dal. Sólskin var um daginn og heiðviðri. 


Nú ríða þeir Þráinn ofan frá Dal eftir eyrunum. 


Lambi Sigurðarson mælti: "Skildir blika við í Rauðaskriðum er sólin skín á og mun þar vera nokkurra 
manna fyrirsát." 


"Þá skulum vér snúa ofan með fljótinu," segir Þráinn, "og munu þeir þá til móts við oss ef þeir eiga við 
oss nokkur erindi." 


110 


Sneru þeir Þráinn þá ofan með fljótinu. 


Skarphéðinn mælti: "Nú hafa þeir séð oss, því snúa þeir nú leiðinni og er oss nú engi annar til en 
hlaupa ofan fyrir þá." 


Kári mælti: "Margir munu fyrir sitja og hafa eigi þann veg liðsmun sem vér. Eru þeir átta en vér 
fimm." 


Snúa þeir nú og ofan með fljótinu og sjá yfir spöng niðri og ætla þar yfir. 

Þeir Þráinn námu staðar upp frá spönginni á ísinum. 

Þráinn mælti: "Hvað munu menn þessir vilja? Þeir eru fimm en vér erum átta." 

Lambi Sigurðarson mælti: Þess get eg að þó mundu þeir til hætta þó að manni stæði fleira fyrir." 
Þráinn fer af kápunni og tekur af sér hjálminn. 


Það varð Skarphéðni er þeir hljópu ofan með fljótinu að stökk í sundur skóþvengur hans og dvaldist 
honum eftir. 


"Hví hvikast þér svo Skarphéðinn?" kvað Grímur. 
"Bind eg skó minn," segir Skarphéðinn. 
"Förum vér fyrir," segir Kári, "svo líst mér á Skarphéðinn sem hann muni ekki seinni verða en vér." 


Snúa þeir nú ofan til spangarinnar og fara mikinn. Skarphéðinn spratt upp þegar er hann hafði bundið 
skóinn og hafði upp öxina Rimmugýgi. Hann hleypur að fram að fljótinu en fljótið var svo djúpt að 
langt var um ófært. Mikið svell var hlaupið upp fyrir austan fljótið og svo hált sem gler og stóðu þeir 
Þráinn á miðju svellinu. Skarphéðinn hefur sig á loft og hleypur yfir fljótið meðal höfuðísa og stöðvar 
sig ekki og rennir þegar af fram fótskriðu. Svellið var hált mjög og fór hann svo hart sem fugl flygi. 
Þráinn ætlaði í því að setja á sig hjálminn. Skarphéðinn bar nú upp að fyrr og höggur til Þráins með 
öxinni Rimmugýgi og kom í höfuðið og klauf ofan í jaxlana svo að þeir féllu niður á ísinn. Þessi 
atburður varð með svo skjótri svipan að engi kom höggi á hann. Hann renndi þegar frá ofan óðfluga. 
Tjörvi renndi fyrir hann törgu og steðjaði hann yfir upp og stóðst þó og rennir á enda svellsins. Þá 
koma þeir Kári að neðan í mót honum. 


"Karlmannlega er að farið," segir Kári. 
"Eftir er enn yðvar hluti," segir Skarphéðinn. 


Snúa þeir þá upp að þeim. Þeir Grímur og Helgi sjá hvar Hrappur var og sneru þegar að honum. 
Hrappur höggur þegar til Gríms með öxinni. Helgi sér þetta og höggur á höndina Hrappi svo að af tók 
en niður féll öxin. 


Hrappur mælti: "Hér hefir þú mikið nauðsynjaverk unnið því að þessi hönd hefir mörgum manni mein 
gert og bana." 


"Hér skal nú endir á verða," segir Grímur og leggur spjóti í gegnum hann. Hrappur féll þá dauður 
niður. Tjörvi snýr í móti Kára og skýtur að honum spjóti. Kári hljóp í loft upp og flaug spjótið fyrir 
neðan fætur honum. Kári hleypur að honum og höggur til hans með sverðinu og kom á brjóstið og 
gekk þegar á hol og hafði hann þegar bana. 


111 


Skarphéðinn grípur þá báða senn, Gunnar Lambason og Grana Gunnarsson, og mælti: "Tekið hefi eg 
hér hvelpa tvo eða hvað skal við gera?" 


"Kost átt þú," segir Helgi, "að drepa hvorntveggja ef þú vilt þá feiga." 
"Eigi nenni eg," segir Skarphéðinn, "að hafa það saman að veita Högna en drepa bróður hans." 


"Koma mun þar einu hverju sinni," segir Helgi, "að þú mundir vilja hafa drepið þá því að þeir munu 
þér aldrei trúir verða og engi þeirra er nú eru hér." 


"Ekki mun eg hræðast þá," segir Skarphéðinn. 
Síðan gáfu þeir grið Grana Gunnarssyni og Gunnari Lambasyni og Lamba Sigurðarsyni og Loðni. 
Eftir það sneru þeir heim og spurði Njáll tíðinda. Þeir segja honum öll sem gerst. 


Njáll mælti: "Mikil eru tíðindi þessi og er það líkara að hér leiði af dauða eins sonar míns ef eigi 
verður meira að." 


Gunnar Lambason flutti lík Þráins með sér til Grjótár og var hann þar heygður. 


93. kafli 


Ketill í Mörk átti Þorgerði dóttur Njáls sem fyrr var sagt en var bróðir Þráins og þóttist hann við vant 
um kominn. Hann reið til Njáls og spurði hvort hann vildi nokkuð bæta víg Þráins. 


Njáll svaraði: "Bæta vil eg svo að vel sé. Og vil eg að þú leitir þess við bræður þína þá er bauga eiga 
að taka að þeir taki sættum." 


Ketill kvaðst það vildu gera gjarna. Var það þá ráð þeirra að Ketill skyldi fara og finna þá alla er gjöld 
áttu að taka og koma á griðum. Síðan reið Ketill heim. 


Ketill fer nú að finna bræður sína og stefndi þeim öllum saman til Hlíðarenda. Tekur hann þar umræðu 
við þá og var Högni með honum í allri umræðu og kom svo að menn voru til gerðar teknir og lagður til 
fundur og voru ger manngjöld fyrir víg Þráins og tóku þeir allir við bótum sem lög stóðu til. Síðan var 
mælt fyrir tryggðum og búið um sem trúlegast. Greiddi Njáll fé allt af hendi vel og skörulega. Var þá 
kyrrt um stund. 


Einu hverju sinni reið Njáll upp í Mörk og töluðu þeir Ketill dag allan. Reið Njáll heim um kveldið og 
vissi engi maður hvað í ráðagerð hafði verið. 


Litlu síðar fór Ketill til Grjótár. Hann mælti til Þorgerðar: "Lengi hefi eg mikið unnt Þráni bróður 
mínum. Mun eg enn það sýna því að eg vil bjóða til fósturs Höskuldi syni Þráins." 


"Gera skal þér kost á þessu," segir hún. "Þú skalt veita þessum sveini allt það er þú mátt þá er hann er 
roskinn og hefna hans ef hann er með vopnum veginn og leggja fé til kvonarmundar honum og skalt 
þú þetta allt sverja." 


Hann játtaði þessu öllu. Fer Höskuldur nú heim með Katli og er með honum nokkura hríð. 


112 


94. kafli 


Einu hverju sinni ríður Njáll upp í Mörk og var tekið við honum vel og var hann þar um nóttina. Um 
kveldið gekk sveinninn að honum og kallaði Njáll á hann. Gekk hann þegar til hans. Njáll hafði 
fingurgull á hendi og sýndi sveininum. Sveinninn tók við gullinu og hugði að og dró á fingur sér. 


Njáll mælti: "Vilt þú þiggja gullið að gjöf?" 
"Þiggja vil eg víst," segir sveinninn. 
"Veist þú," segir Njáll, "hvað föður þínum varð að bana?" 


Sveinninn svarar: " Veit eg að Skarphéðinn vó hann og þurfum við ekki á það að minnast er sæst hefir 
á verið og fullar bætur hafa fyrir komið." 


"Betur er svarað," segir Njáll, "en eg spurði og munt þú verða góður maður." 
"Góðar þykja mér spásögur þínar," segir Höskuldur, "því að eg veit að þú ert forspár og ólyginn." 
Njáll mælti: "Nú vil eg bjóða þér fóstur ef þú vilt þiggja." 


Höskuldur kvaðst þiggja vilja bæði þann góða og annan þann sem hann gerði honum. Urðu þær 
málalyktir að Höskuldur fór heim með Njáli til fósturs. Hann lét sveininum ekki í mein og unni mikið. 
Synir Njáls leiddu hann eftir sér og gerðu honum allt til sóma. 


Nú líður þar til er Höskuldur er frumvaxti. Hann var bæði mikill og sterkur, manna fríðastur sýnum og 
hærður vel, manna best vígur, blíður í máli, örlátur, stilltur vel, orðgóður til allra manna og vinsæll. 
Njálssonu og Höskuld skildu hvorki á orð né verk. 


95. kafli 


Maður er nefndur Flosi. Hann var sonur Þórðar Freysgoða, Össurarsonar, Ásbjarnarsonar, 
Heyjangurs-Bjarnarsonar, Helgasonar, Bjarnarsonar bunu. Móðir Flosa var Ingunn dóttir Þóris af 
Espihóli, Hámundarsonar heljarskinns, Hjörssonar, Hálfssonar konungs er réð fyrir Hálfsrekkum, 
Hjörleifssonar hins kvensama. Móðir Þóris var Ingunn dóttir Helga hins magra er nam Eyjafjörð. Flosi 
átti Steinvöru dóttur Halls af Síðu. Hún var laungetin og hét Salvör móðir hennar, dóttir Herjólfs hins 
hvíta. 


Flosi bjó að Svínafelli og var höfðingi mikill. Hann var mikill vexti og styrkur, manna kappsamastur. 


Bróðir hans hét Starkaður. Hann var eigi sammæðra við Flosa. Móðir Starkaðar var Þraslaug dóttir 
Þorsteins tittlings Geirleifssonar en móðir Þraslaugar var Unnur dóttir Eyvindar karfa landnámamanns 
og systir Móðólfs hins spaka. Bræður Flosa voru þeir Þorgeir og Steinn, Kolbeinn og Egill. 


Hildigunnur hét dóttir Starkaðar bróður Flosa. Hún var skörungur mikill og kvenna fríðust sýnum. Hún 
var svo hög að fár konur voru jafn hagar. Hún var allra kvenna grimmust og skaphörðust en drengur 
góður þar sem vel skyldi vera. 


113 


96. kafli 


Hallur hét maður er kallaður var Síðu-Hallur. Hann var Þorsteinsson Böðvarssonar. Móðir Halls hét 
Þórdís og var Össurardóttir, Hróðlaugssonar, Rögnvaldssonar jarls af Mæri, Eysteinssonar glumru. 
Hallur átti Jóreiði Þiðrandadóttur hins spaka, Ketilssonar þryms, Þórissonar þiðranda úr Veradal. 
Bróðir Jóreiðar var Ketill þrymur í Njarðvík og Þorvaldur faðir Helga Droplaugarsonar. Hallkatla var 
systir Jóreiðar, móðir Þorkels Geitissonar og þeirra Þiðranda. Þorsteinn hét bróðir Halls og var 
kallaður breiðmagi. Son hans var Kolur er Kári vegur í Bretlandi. Synir Halls af Síðu voru þeir 
Þorsteinn og Egill, Þorvarður og Ljótur og Þiðrandi sá er drápu dísir. 


Þórir hét maður og var kallaður Holta-Þórir. Hans synir voru þeir Þorgeir skorargeir og Þorleifur 
krákur og Þorgrímur hinn mikli. 


97. kafli 


Nú er þar til máls að taka að Njáll talaði við Höskuld fóstra sinn: "Ráðs vildi eg þér leita fóstri og 
kvonfangs." 


Höskuldi kveðst það vel að skapi og bað hann fyrir sjá "eða hvar vilt þú helst á leita?" 


Njáll svarar: "Kona heitir Hildigunnur og er Starkaðardóttir Þórðarsonar Freysgoða. Þann veit eg kost 
bestan." 


Höskuldur mælti: "Sjá þú einn fyrir fóstri minn. Það skal mitt ráð sem þú vilt vera láta." 
"Hér munum við á leita," segir Njáll. 


Litlu síðar kvaddi Njáll menn til ferðar með sér. Fóru þeir Sigfússynir og synir Njáls allir og Kári 
Sölmundarson. Þeir ríða austur til Svínafells. Fá þeir þar góðar viðtökur. 


Um daginn eftir ganga þeir Njáll of Flosi á tal. 


Þar koma niður ræður Njáls að hann segir svo: "Það er erindi mitt hingað að vér förum bónorðsför og 
mælum til mægða við þig Flosi en til eiginorðs við Hildigunni bróðurdóttur þína." 


"Fyrir hvers hönd?" segir Flosi. 
"Fyrir hönd Höskulds Þráinssonar fóstra míns," segir Njáll. 


"Vel er slíkt stofnað," segir Flosi, "en þó hafið þér mikið í hættu hvorir við aðra eða hvað segir þú frá 
Höskuldi?" 


"Gott má eg frá honum segja," segir Njáll, "og skal eg svo fé til leggja að yður þyki sæmilega ef þér 
viljið þetta mál að álitum gera." 


"Kalla munum vér á hana," segir Flosi, "og vita hversu henni lítist maðurinn." 
Var þá sent eftir henni og kom hún þangað. 


Flosi segir henni bónorðið. 


114 


Hún kvaðst vera kona skapstór "og veit eg eigi hversu mér er hent við það er þar eru svo menn fyrir en 
það þó eigi síður að sjá maður hefir ekki mannaforráð. Og hefir þú það mælt að þú mundir eigi gifta 
mig goðorðslausum manni." 


"Það er ærið eitt til," segir Flosi, "ef þú vilt eigi giftast Höskuldi að þá mun eg engan kost á gera." 


1 


"Það mæli eg eigi," segir hún, "að eg vilji eigi giftast Höskuldi ef þeir fá honum mannaforráð. En 
ellegar mun eg engan kost á gera." 


Njáll mælti: "Þá vil eg bíða láta mín um þetta mál þrjá vetur." 
Flosi svaraði að svo skyldi vera. 
"Pann hlut vildi eg til skilja," segir Hildigunnur, "ef þessi ráð tækjust að við værum austur hér." 


Njáll kvaðst það vilja skilja undir Höskuld en Höskuldur kvaðst mörgum vel trúa en engum betur en 
fóstra sínum. 


Nú ríða þeir austan. 
Njáll leitaði Höskuldi um mannaforráð og vildi engi selja sitt goðorð. 


Líður nú sumarið til Alþingis. Þetta sumar voru þingdeildir miklar. Gerði þá margur sem vant var að 
fara til fundar við Njál en hann lagði það til mála manna sem ekki þótti líklegt að eyddust sóknir og 
varð af því þræta mikil er málin máttu eigi lúkast og riðu menn heim af þingi ósáttir. 


Líður nú þar til er kemur annað þing. Njáll reið til þings. Og er fyrst kyrrt þingið allt þar til er Njáll 
talar að mönnum væri mál að lýsa sökum sínum. 


Margir mæltu að til lítils þætti það koma er engi kæmi sínu máli fram þó að til alþingis væri stefnt "og 
viljum vér heldur," segja þeir, "heimta vort mál með oddi og eggju." 


"Svo má eigi vera," segir Njáll, "og hlýðir það hvergi að hafa eigi lög í landi. En þó hafið þér mikið til 
yðvars máls um það og kemur það til vor er lögin kunnum og þeim skulum stýra. Þykir mér það ráð að 
vér köllumst saman allir höfðingjar og tölum um." 


Þeir gengu þá til lögréttu. 


Njáll mælti: "Þig kveð eg að þessu Skafti Þóroddsson og aðra höfðingja að mér þykir sem málum 
vorum sé komið í ónýtt efni ef vér skulum sækja mál í fjórðungsdómum og verði svo vafið að eigi 
megi lúkast né fram ganga. Þykir mér það ráðlegast að vér ættum hinn fimmta dóm og sæktum þar þau 
mál er eigi mega lúkast í fjórðungsdómi." 


"Hversu skalt þú," sagði Skafti, "nefna fimmtardóminn, er fyrir forn goðorð er nefndur 
fjóðungsdómur, þrennar tylftir úr fjórðungi hverjum?" 


"Sjá mun eg ráð til þess," segir Njáll, "að taka upp ný goðorð, þeir er best eru til fallnir úr fjórðungi 
hverjum, og segist þeir í þing með þeim er það vilja." 


"Þennan kost viljum vér," segir Skafti, "eða hversu vandar sóknir skulu hér vera?" 


115 


"Þau mál skulu hér í koma," segir Njáll, "um alla þingsafglöpun ef menn bera ljúgvitni eða ljúgkviðu. 
Hér skulu og í koma vefangsmál öll þau er menn vefengja í fjórðungsdómi og skal þeim stefna til 
fimmtardóms. Svo og ef menn bjóða fé eða taka fé til liðs sér og innihafnir þræla eða skuldarmanna. Í 
þessum dómi skulu vera allir hinir styrkjustu eiðar og fylgja tveir menn hverjum eiði er það skulu 
leggja undir þegnskap sinn er hinir sverja. Svo skal og ef annar fer með rétt mál en annar með rangt, þá 
skal eftir þeim dæma er rétt fara að sókn. Hér skal og sækja hvert mál sem í fjóðungsdómi utan það er 
nefndar eru fernar tylftir í fimmtardóm, þá skal sækjandi nefna sex menn úr dómi en verjandi aðra sex. 
En ef hann vill eigi úr nefna þá skal sækjandi nefna þá úr sem hina sem verjandi átti. En ef sækjandi 
nefnir eigi úr þá er ónýtt málið því að þrennar tylftir skulu um dæma. Vér skulum og hafa þá 
lögréttuskipun að þeir er sitja á miðjum pöllum skulu réttir að ráða fyrir lofum og lögum og skal þá 
velja til þess er vitrastir eru og best að sér. Þar skal og vera fimmtardómur. En ef þeir verða eigi á sáttir 
er í lögréttu sitja hvað þeir vilja lofa eða í lög leiða, þá skulu þeir ryðja lögréttu til og skal ráða afl með 
þeim. En ef sá er nokkur fyrir utan lögréttu að eigi nái inn að ganga eða þykist borinn vera máli þá skal 
hann verja lýriti svo að heyri í lögréttu og hefir hann þá ónýtt fyrir þeim öll lof þeirra og allt það er 
þeir mæltu til lögskila og varði lýriti." 


Eftir það leiddi Skafti Þóroddsson í lög fimmtardóm og allt þetta er nú var talið. Eftir það gengu menn 
til Lögbergs. Tóku menn þá upp ný goðorð. Í Norðlendingafjórðungi voru þessi ný goðorð: 
Melmannagoðorð í Miðfirði og Laufæsingagoðorð í Eyjafirði. 


Þá kvaddi Njáll sér hljóðs og mælti: "Það er mörgum mönnum kunnigt hversu farið hefir með oss 
sonum mínum og Grjótármönnum að þeir drápu Þráin Sigfússon en var sæst á málið og eg tók við 
Höskuldi syni Þráins. Hefi eg nú ráðið honum kvonfang ef hann fær goðorð nokkuð en engi vill selja 
sitt goðorð. Vil eg nú biðja yður að þér leyfið að eg taki upp nýtt goðorð á Hvítanesi til handa 
Höskuldi." 


Hann fékk það lof af öllum. Tekur Njáll nú upp goðorðið til handa Höskuldi og var hann síðan 
kallaður Höskuldur Hvítanesgoði. 


Eftir þetta ríða menn heim af þingi. 


Njáll dvaldist skamma stund heima áður hann reið austur til Svínafells og synir hans og Höskuldur og 
vekur bónorðið við Flosa en hann kveðst efna mundu öll mál við þá. Var þá Hildigunnur föstnuð 
Höskuldi og kveðið á brúðlaupsstefnu og lýkur svo með þeim. Ríða þeir þá heim. 


En í annað sinn riðu þeir til brúðlaups. Leysti Flosi út allt fé Hildigunnar eftir boðið og greiddi vel af 
hendi. Fóru þau til Bergþórshvols og voru þar þau misseri og fór allt vel með þeim Hildigunni og 
Bergþóru. Um vorið eftir keypti Njáll land í Ossabæ og fær það Höskuldi og fer hann þangað 
byggðum sínum. Njáll réð honum hjón öll. Og svo var dátt með þeim öllum saman að engum þótti ráð 
ráðið nema þeir réðu allir um. Bjó Höskuldur í Ossabæ lengi svo að hvorir studdu annarra sæmd og 
voru synir Njáls í ferðum með Höskuldi. Svo var ákaft um vináttu þeirra að hvorir buðu öðrum heim 
hvert haust og gáfu stórgjafar. Fer svo lengi fram. 


98. kafli 


Maður hét Lýtingur. Hann bjó á Sámsstöðum. Hann átti þá konu er Steinvör hét. Hún var Sigfúsdóttir, 
systir Þráins. Lýtingur var mikill maður vexti og styrkur og auðigur að fé, illur viðureignar. 


Það var einu hverju sinni að Lýtingur hafði boð inni á Sámsstöðum. Hann hafði þangað boðið 
Höskuldi Hvítanesgoða og Sigfússonum. Þeir komu þar allir. Þar var og Grani Gunnarsson og Gunnar 
Lambason og Lambi Sigurðarson. 


116 


Höskuldur Njálsson átti bú í Holti og móðir hans og reið hann jafnan til bús síns frá Bergþórshvoli og 
lá leið hans um garð á Sámsstöðum. Höskuldur átti son er Ámundi hét. Hann hafði blindur verið 
borinn. Hann var þó mikill vexti og öflugur. 


Lýtingur átti bræður tvo. Hét annar Hallsteinn en annar Hallgrímur. Þeir voru hinir mestu óeirðarmenn 
og voru þeir jafnan með Lýtingi bróður sínum því að aðrir menn komu ekki skapi við þá. 


Lýtingur var úti löngum um daginn en stundum gekk hann inn. Hann gekk til sætis síns. Þá kom kona 
inn er úti hafði verið. 


Hún mælti: "Of fjarri voruð þér úti að sjá er oflátinn reið um garð." 
"Hver ofláti var sá," segir Lýtingur, "er þú segir frá?" 
"Höskuldur Njálsson reið hér um garð," segir hún. 


Lýtingur mælti: "Oft ríður hann hér um garð og er mér eigi skapraunarlaust og býðst eg til þess 
Höskuldur mágur að fara með þér ef þú vilt hefna föður þíns og drepa Höskuld Njálsson." 


"Það vil eg eigi," segir Höskuldur, "og launa eg þá verr en vera skyldi Njáli fóstra mínum og þrífst þú 
aldrei fyrir heimboð" og spratt upp undan borðinu og lét taka hesta sína og reið heim. 


Lýtingur mælti þá til Grana Gunnarssonar: "Þú varst hjá er Þráinn var veginn og mun þér það 
minnisamt og svo þú Gunnar Lambason og þú Lambi Sigurðarson. Vil eg nú að vér ráðum að 
Höskuldi Njálssyni og drepum hann í kveld er hann ríður heim." 


"Nei," segir Grani, "ekki mun eg fara að Njálssonum og rjúfa sætt þá er góðir menn gerðu." 
Slíkum orðum mælti hver þeirra og svo Sigfússynir og tóku það ráð allir að ríða í braut. 


Þá mælti Lýtingur er þeir voru í brautu: "Það vita allir menn að eg hefi við engum bótum tekið eftir 
Þráin mág minn. Skal eg og aldrei una því að engi komi mannhefnd eftir hann." 


Síðan kvaddi hann til ferðar með sér bræður sína tvo og húskarla þrjá. Þeir fóru á leið fyrir Höskuld og 
sátu fyrir honum norður frá garði í gróf nokkurri og biðu þar til þess er var miður aftan. Þá reið 
Höskuldur að þeim. Þeir spretta þá upp allir með vopnum og sækja að honum. Höskuldur varðist svo 
vel að þeir fá lengi eigi sóttan hann. En þar kom um síðir að hann særði Lýting á hendi en drap 
heimamenn hans tvo og féll síðan. Þeir særðu Höskuld sextán sárum en eigi hjuggu þeir höfuð af 
honum. Þeir fóru í skógana fyrir austan Rangá og fálu sig þar. 


Þetta kveld hið sama hafði smalamaður Hróðnýjar fundið Höskuld dauðan og fór heim og sagði 
Hróðnýju víg sonar síns. 


Hún mælti: "Ekki mun hann dauður vera eða var af höfuðið?" 
"Eigi var það," segir hann. 
"Vita mun eg ef eg sé," segir hún, "og tak þú hest minn og akfæri." 


Hann gerði svo og bjó um með öllu og síðan fóru þau þangað sem Höskuldur lá. 


117 


Hún leit á sárin og mælti: "Svo er sem mig varði að hann mundi ekki dauður með öllu og mun Njáll 
græða stærri sár." 


Síðan tóku þau og lögðu hann í vagarnar og óku til Bergþórshvols og báru þar inn í sauðahús og láta 
hann sitja upp við vegginn. Síðan gengu þau heim bæði og drápu á dyr og gekk húskarl einn til dyra. 
Hún snarar þegar inn hjá honum og fer þar til er hún kemur að hvílu Njáls. Hún spurði hvort Njáll 
vekti. Hann kveðst sofið hafa þar til "en nú er eg vaknaður. Eða hví ert þú hér komin svo snemma?" 


Hróðný mælti: "Statt þú upp úr binginum frá elju minni og gakk út með mér og svo hún og synir 
þínir." 


Þau stóðu upp og gengu út. 
Skarphéðinn mælti: "Tökum vér vopn vor og höfum með oss." 


Njáll lagði ekki til þess og hljópu þeir inn og gengu út vopnaðir. Fer Hróðný fyrir til þess er þau koma 
að sauðahúsinu. 


Hún gengur inn og bað þau ganga eftir. 


Hún vatt upp skriðljósi og mælti: "Hér er nú, Njáll, Höskuldur son þinn og hefir fengið á sér sár mörg 
og mun hann nú þurfa lækningar." 


Njáll mælti: "Dauðamörk sé eg á honum en engi lífsmörk eða hví hefir þú eigi veitt honum nábjargir er 
opnar eru nasarnar?" 


"Það ætlaði eg Skarphéðni," segir hún. 

Skarphéðinn gekk að og veitti honum nábjargir. 

Skarphéðinn mælti þá við föður sinn: "Hver segir þú að hann hafi vegið?" 
Njáll svarar: "Lýtingur af Sámsstöðum mun hafa vegið hann og bræður hans." 


Hróðný mælti: "Þér fel eg á hendi Skarphéðinn að hefna bróður þíns og vænti eg að þér muni vel fara 
þó að hann sé eigi skilgetinn og þú munir mest eftir ganga." 


Bergþóra mælti: "Undarlega er yður farið er þér vegið víg þau er yður rekur lítið til en meltið slíkt og 
sjóðið fyrir yður svo að ekki verður af og mun hér koma skjótt Höskuldur Hvítanesgoði og biðja yður 
sætta og munuð þér veita honum það og er nú til að ráða ef þér viljið." 


Skarphéðinn mælti: "Eggjar móðir vor oss nú lögeggjan." 


Síðan hljópu þeir út allir. Hróðný gekk með Njáli og var þar um nóttina. 


99. kafli 


Nú er að segja frá þeim Skarphéðni að þeir stefna upp til Rangár. 


Skarphéðinn mælti: "Stöndum vér nú og hlýðum til." 


118 


Þeir gerðu svo. 


Síðan mælti hann: "Förum vér nú hljótt því að eg heyri mannamál upp með ánni. Eða hvort viljið þið 
heldur eiga við Lýting einn eða við bræður hans báða?" 


Þeir kváðust heldur vilja eiga við Lýting einn. 


"Í honum er þó veiðurin meiri," segir Skarphéðinn, "og þykir mér illa ef undan ber en eg treysti mér 
best um að eigi dragi undan." 


"Til skulum við svo stefna," segir Helgi, "ef við komumst í færi að eigi reki undan." 


Síðan gengu þeir þangað sem Skarphéðinn hafði heyrt mannamálið og sjá hvar þeir Lýtingur eru við 
læk einn. Skarphéðinn hleypur þegar yfir lækinn og í melbakkann öðrum megin. Þar stóð Hallgrímur á 
uppi og þeir bræður. Skarphéðinn höggur á lærið Hallgrími svo að þegar tók undan fótinn en þrífur 
Hallkel annarri hendi. Lýtingur lagði til Skarphéðins. Helgi kom þá að og brá við skildinum og kom 
þar í lagið. Lýtingur tók upp stein og laust Skarphéðin og varð Hallkell laus. Hallkell hleypur þá upp á 
melbakkann og kemst eigi á upp annan veg en hann skýtur niður knjánum. Skarphéðinn slæmir til hans 
öxinni Rimmugýgi og höggur í sundur í honum hrygginn. Lýtingur snýr nú undan en þeir Grímur og 
Helgi eftir og kemur sínu sári á hann hvor þeirra. Lýtingur kemst út á ána undan þeim og svo til hrossa 
og hleypir til þess er hann kemur í Ossabæ. Höskuldur var heima. Lýtingur finnur hann þegar og segir 
honum verkin. 


"Slíks var þér von," segir Höskuldur, "þú fórst rasandi mjög. Mun hér sannast það sem mælt er að 
skamma stund verður hönd höggi fegin. Þykir mér sem þér þyki nú ísjávert hvort þú munt fá haldið þig 
fyrir Njálssonum." 


"Svo er víst," segir Lýtingur, "að eg komst nauðulega undan en þó vildi eg nú að þú kæmir mér í sætt 
við Njál og sonu hans og mætti eg halda búi mínu." 


"Svo skal vera," segir Höskuldur. 


Síðan lét Höskuldur söðla hest sinn og reið til Bergþórshvols við hinn sétta mann. Þá voru synir Njáls 
heima komnir og höfðu lagst til svefns. Höskuldur fór þegar að finna Njál og gengu þeir á tal. 


Höskuldur mælti til Njáls: "Hingað er eg kominn að biðja fyrir Lýtingi mági mínum. Hefir hann stórt 
af gert við yður, rofið sætt og drepið son þinn." 


Njáll mælti: "Lýtingur mun þykjast mikið afhroð goldið hafa í láti bræðra sinna. En ef eg geri nokkurn 
kost á þá mun eg þín láta að njóta og mun eg þó það skilja fyrir sættina að bræður Lýtings skulu 
óhelgir fallið hafa. Lýtingur skal og ekki hafa fyrir sár sín en bæta Höskuld fullum bótum." 


"Það vil eg," segir Höskuldur, "að þú einn dæmir." 

Njáll svarar: "Það mun eg nú gera sem þú vilt." 

"Vilt þú nokkuð," segir Höskuldur, "að synir þínir séu við?" 

Njáll svarar: "Ekki mun þá nær sættinni en áður en halda munu þeir þá sætt er eg geri." 


Þá mælti Höskuldur: "Lúkum við þá málinu og sel þú Lýtingi grið fyrir sonu þína." 


119 


"Svo skal vera," segir Njáll. 


"Það vil eg," segir Njáll, "að Lýtingur gjaldi tvö hundruð silfurs fyrir víg Höskulds en búi á 
Sámsstöðum og þykir mér þó ráðlegra að hann selji land sitt og ráðist í braut. En eigi fyrir því, ekki 
mun eg rjúfa tryggðir á honum né synir mínir. En þó þykir mér vera mega að nokkur rísi sá upp í sveit 
að honum sé viðsjávert. En ef svo þykir sem eg geri hann héraðssekan þá leyfi eg að hann sé hér í sveit 
en hann ábyrgist mestu til." 


Síðan fór Höskuldur heim. 


Þeir vöknuðu Njálssynir og spurðu föður sinn hvað komið hefði en hann sagði þeim að Höskuldur var 
þar, fóstri hans. 


"Hann mundi biðja fyrir Lýtingi," segir Skarphéðinn. 
"Svo var," segir Njáll. 
"Það var illa," segir Grímur. 


"Ekki mundi Höskuldur hafa skotið skildi fyrir hann," segir Njáll, "ef þú hefðir drepið hann þá er þér 
var ætlað." 


"Teljum vér ekki á föður vorn," segir Skarphéðinn. 


Nú er að segja frá því að sætt þessi helst með þeim síðan. 


100. kafli 


Höfðingjaskipti varð í Noregi. Hákon jarl var liðinn undir lok en kominn í staðinn Ólafur Tryggvason. 
Urðu þau örlög Hákonar jarls að Karkur þræll skar hann á háls á Rimul í Gaulardal. Það spurðist með 
tíðindum þessum að siðaskipti var orðið í Noregi. Og höfðu þeir kastað hinum forna átrúnaði en Ólafur 
konungur hafði kristnað Vesturlönd, Hjaltland og Orkneyjar og Færeyjar. 


Það mæltu margir menn svo að Njáll heyrði að slíkt væru mikil firn að hafna fornum sið og átrúnaði. 


Njáll sagði þá: "Svo líst mér sem hinn nýi átrúnaður muni vera miklu betri og sá muni sæll er þann fær 
heldur. Og ef þeir menn koma út hingað er þann sið bjóða þá skal eg það vel flytja." 


Hann mælti það oft. Hann fór oft frá öðrum mönnum einn saman og þuldi. 


Þetta hið sama haust kom skip út austur í Fjörðum í Berufirði þar sem heitir Gautavík. Hét 
Þangbrandur stýrimaður. Hann var son Vilbaldús greifa úr Saxlandi. Þangbrandur var sendur út hingað 
af Ólafi konungi Tryggvasyni að bjóða trú rétta. Með honum fór sá maður íslenskur er Guðleifur hét. 
Hann var son Ara Mássonar, Atlasonar, Úlfssonar hins skjálga, Högnasonar hins hvíta, Ótryggssonar, 
Óblauðssonar, Hjörleifssonar hins kvensama Hörðalandskonungs. Guðleifur var vígamaður mikill og 
manna hraustastur og harðger í öllu. 


Bræður tveir bjuggu á Berunesi. Hét annar Þorleifur en annar Ketill. Þeir voru Hólmsteinssynir 
Össurarsonar hins breiðdælska. Þeir lögðu til fund og bönnuðu mönnum að eiga kaup við þessa menn. 


120 


Þetta spurði Hallur af Síðu. Hann bjó að Þvottá í Álftafirði. Hann reið til skips við þrjá tigu manna. 
Hann fer þegar á fund Þangbrands og mælti til hans: "Hvort ganga ekki mjög kaupin?" 
Hann sagði að svo var. 


" 


"Nú vil eg segja þér mitt erindi, 
hvort eg geti kaup fyrir yður." 


segir Hallur, "að eg vil bjóða yður öllum heim til mín og hætta á 


Þangbrandur þakkaði honum og fór til Þvottár. 


Um haustið var það að Þangbrandur var úti einn morgun snemma og lét skjóta sér tjaldi og söng messu 
í tjaldinu og hafði mikið við því að hátíð var mikil. 


Hallur mælti til Þangbrands: "Í hverja minning heldur þú þennan dag?" 
"Mikael engill á daginn," segir hann. 
"Hver rök fylgja engli þeim?" segir Hallur. 


"Mörg," segir Þangbrandur. "Hann skal meta allt það sem þú gerir bæði gott og illt og er hann svo 
miskunnsamur að hann metur allt það meira sem vel er gert." 


Hallur mælti: "Eiga vildi eg hann mér að vin." 
"Það munt þú mega," segir Þangbrandur, "og gefst þú honum þá í dag með guði." 


"Það vil eg þá til skilja," segir Hallur, "að þú heitir mér því fyrir hann að hann sé þá fylgjuengill 
minn." 


"Því mun eg heita þér," segir Þangbrandur. 


Tók Hallur þá skírn og öll hjú hans. 


101. kafli 


Um vorið eftir fór Þangbrandur að boða kristni og Hallur með honum. En er þeir komu vestur um 
Lónsheiði til Stafafells þá bjó þar Þorkell. Hann mælti mest í móti trúnni og skoraði Þangbrandi á 
hólm. Þá bar Þangbrandur róðukross fyrir skjöldinn en þó lauk svo með þeim að Þangbrandur hafði 
sigur og drap Þorkel. 


Þaðan fóru þeir til Hornafjarðar og gistu í Borgarhöfn fyrir vestan Heinabergssand. Þar bjó Hildir hinn 
gamli. Hans son var Glúmur er fór til brennu með Flosa. Þar tók við trú Hildir og hjú hans öll. 


Þaðan fóru þeir til Fellshverfis og gistu að Kálfafelli. Þar bjó Kolur Þorsteinsson frændi Halls og tók 
hann við trú og hjú hans öll. 


Þaðan fóru þeir til Breiðár. Þar bjó Össur Hróaldsson frændi Halls og tók við prímsigning. 


Þaðan fóru þeir til Svínafells og tók Flosi prímsigning en hét að fylgja þeim á þingi. 


121 


Þaðan fóru þeir vestur til Skógahverfis og gistu í Kirkjubæ. Þar bjó Surtur Ásbjarnarson Þorsteinssonar 
Ketilssonar hins fíflska. Þeir höfðu allir verið kristnir langfeðgar. 


Eftir það fóru þeir úr Skógahverfi og til Höfðabrekku. Þá spurðist allt um ferð þeirra. 


Maður hét Galdra-Héðinn er bjó í Kerlingardal. Þar keyptu heiðnir menn að honum að hann skyldi 
deyða Þangbrand og föruneyti hans. Hann fór upp á Arnarstakksheiði og efldi þar blót mikið. 


Þá er Þangbrandur reið austan þá brast í sundur jörðin undir hesti hans en hann hljóp af hestinum og 
komst upp á bakkann en jörðin svalg hestinn með öllum reiðingi og sáu þeir hann aldrei síðan. Þá 
lofaði Þangbrandur guð. 


102. kafli 


Guðleifur leitar nú Galdra-Héðins og finnur hann á heiðinni og eltir hann ofan að Kerlingardalsá og 
komst í skotfæri við hann og skýtur til hans spjóti og í gegnum hann. 


Þaðan fóru þeir til Dyrhólma og áttu þar fund og boðaði Þangbrandur þar trú og kristnaði þar Ingjald 
son Þorkels Háeyjartyrðils. 


Þaðan fóru þeir til Fljótshlíðar og boðuðu þar trú. Þar mælti mest í mót Veturliði skáld og Ari son hans 
og fyrir það vógu þeir Veturliða. Og er þar um kveðin vísa þessi: 


Ryðfjónar gekk reynir 
randa suðr á landi 

beðs í bæna smiðju 
Baldrs sigtólum halda. 
Siðreynir lét síðan 
snjallr morðhamar gjalla 
hauðrs í hattar steðja 
hjaldrs Vetrliða skaldi. 


Þaðan fór Þangbrandur til Bergþórshvols og tók Njáll við trú og öll hjú hans. En Mörður Valgarðsson 
gekk mest í móti. Þeir fóru þaðan út yfir ár. Þeir fóru í Haukadal og skírðu þar Hall og var hann þá 
þrevetur. 


Þaðan fóru þeir til Grímsness. Þar efldi flokk í móti þeim Þorvaldur hinn veili og sendi orð Úlfi 
Uggasyni að hann skyldi fara að Þangbrandi og drepa hann og kvað til vísu þessa: 


Yggs bjálfa mun eg Úlfi 
Endils um boð senda, 

mér er við stála stýri 
stugglaust, syni Ugga, 

að gnýskúta Geitis 
goðvarg fyrir argan, 

þann er við rögn um regnir, 
reki hann en eg annan. 


Úlfur Uggason kvað aðra vísu í móti: 


122 


Tekka eg, sunds þótt sendi 
sannreynir boð, tanna 
hvarfs við hleypiskarfi, 
Hárbarðs véa fjarðar. 

Erat ráfáka rækis, 

röng eru mál á gangi, 

sé eg við mínu meini, 
mínlegt flugu að gína. 


"Og ætla eg ekki," sagði Úlfur, "að vera ginningarfífl hans. En gæti hann að honum vefjist eigi tungan 
um höfuð." 


Og eftir það fór sendimaður aftur til Þorvalds hins veila og sagði honum orð Úlfs. Þorvaldur hafði 
margt manna um sig og hafði það við orð að sitja fyrir þeim á Bláskógaheiði. 


Þeir Þangbrandur og Guðleifur riðu úr Haukadal. Þeir mættu manni einum er reið í mót þeim. 


Sjá spurði að Guðleifi og er hann fann hann mælti hann: "Njóta skalt þú Þorgils bróður þíns á 
Reykjahólum að eg vil gera þér njósn að þeir hafa margar fyrirsátir og það með að Þorvaldur hinn veili 
er með flokk sinn við Hestlæk í Grímsnesi." 


"Ekki skulum vér ríða að síður," segir Guðleifur, "til fundar við hann." 
Og sneru þeir síðan ofan til Hestlækjar. Þorvaldur var þá kominn yfir lækinn. 
Guðleifur mælti til Þangbrands: "Hér er nú Þorvaldur og hlaupum nú að honum." 


Þangbrandur skaut spjóti í gegnum Þorvald en Guðleifur hjó á öxlina og frá ofan höndina og var það 
hans bani. 


Eftir það ríða þeir á þing upp og hafði svo nær að frændur Þorvalds mundu ganga að þeim. Veittu þeir 
Njáll og Austfirðingar Þangbrandi. Hjalti Skeggjason kvað kviðling þenna: 


Spari eg eigi goð geyja. 
Grey þykir mér Freyja. 


Æ mun annað tveggja 
Óðinn grey eða Freyja. 


Hjalti fór utan um sumarið og Gissur hvíti. En skip Þangbrands braut austur við Búlandsnes og hét 
skipið Vísundur. 


Þangbrandur fór allt vestur um sveitir. 


Steinunn kom í mót honum, móðir Skáld-Refs. Hún boðaði Þangbrandi heiðni og taldi lengi fyrir 
honum. Þangbrandur þagði meðan hún talaði en talaði lengi eftir og sneri því öllu er hún hafði mælt í 
villu. 


"Hefir þú heyrt það," sagði hún, "er Þór bauð Kristi á hólm og þorði Kristur eigi að berjast við Þór?" 


"Heyrt hefi eg," segir Þangbrandur, "að Þór var ekki nema mold og aska ef guð vildi eigi að hann 
lifði." 


123 


"Veist þú," segir hún, "hver brotið hefir skip þitt?" 
"Hvað segir þú til?" segir hann. 
"Það mun eg segja þér," segir hún: 


Braut fyrir bjöllu gæti, 
bönd ráku val strandar, 
mögfellandi mellu, 
mástalls, Vísund allan. 
Hlífðit Kristr, þá er kneyfði 
knörr, málmfeta varra. 

Lítt ætla eg að guð gætti 
Gylfa hreins að einu. 


Og enn kvað hún aðra vísu: 


Þór brá Þvinnils dýri 
Þangbrands úr stað löngu, 
hristi búss og beysti 

barðs og laust við jörðu. 
Muna skíð um sjá síðan 
sundfært Atals grundar, 
hregg því að hart tók leggja, 
hánum kennt, í spánu. 


Eftir það skildu þau Þangbrandur og Steinunn og fóru þeir vestur til Barðastrandar. 


103. kafli 


Gestur Oddleifsson bjó í Haga á Barðaströnd. Hann var manna vitrastur svo að hann sá fyrir örlög 
manna. Hann gerði veislu í móti þeim Þangbrandi. Þeir fóru í Haga við sex tigu manna. Þá var sagt að 
þar væru fyrir tvö hundruð heiðinna manna og þangað væri von berserks þess er Ótryggur hét og voru 
allir við hann hræddir. Frá honum var sagt svo mikið að hann hræddist hvorki eld né egg og voru 
heiðnir menn hræddir mjög. Þá spurði Þangbrandur ef menn vildu taka við trú en allir heiðnir menn 
mæltu í móti. 


"Kosti mun eg yður gera," segir Þangbrandur, að vér skulum reyna hvor betri er trúan. Vér skulum 
gera elda þrjá. Skuluð þér heiðnir menn vígja einn en eg annan en hinn þriðji skal óvígður vera. En ef 
berserkurinn hræðist þann einn eldinn er eg vígi en veður hina báða þá skuluð þér taka við trú." 


"Þetta er vel mælt," segir Gestur, "og mun eg þessu játa fyrir mig og heimamenn mína." 
Og er Gestur hafði þetta mælt þá játuðu miklu fleiri. 


Þá var sagt að berserkurinn færi að bænum og voru þá gervir eldarnir og brunnu. Tóku menn þá vopn 
sín og hljópu upp í bekkina og biðu svo. Berserkurinn hleypur að með vopnum og inn í dyrnar. Hann 
kemur innar í stofuna og veður þegar þann eldinn er hinir heiðnu menn höfðu vígðan og svo hinn 
óvígða. Hann kemur að þeim eldinum er Þangbrandur hafði vígt og þorir eigi að vaða og kvaðst brenna 
allur. Hann höggur sverðinu upp á bekkinn og kom í þvertréð er hann reiddi hátt. Þangbrandur laust 
með róðukrossi á höndina og varð jartegn svo mikil að sverðið féll úr hendi berserkinum. Þá leggur 
Þangbrandur sverði fyrir brjóst honum en Guðleifur hjó á höndina svo að af tók. Gengu þá margir að 


124 


og drápu berserkinn. Eftir það spurði Þangbrandur ef menn vildu taka við trú. Gestur kveðst það eitt 
um hafa mælt er hann ætlaði að halda. Skírði Þangbrandur þá Gest og öll hjú hans og marga menn 
aðra. 


Réðst þá Þangbrandur um við Gest hvort hann skyldi nokkuð fara í fjörðu vestur en Gestur latti þess 
og kvað þar vera menn harða og illa viðureignar "en ef það er ætlað fyrir að trúa þessi skuli við 
gangast þá mun á alþingi við gangast og munu þar þá vera allir höfðingjar úr hverju héraði." 


"Flutti eg á þingi," segir Þangbrandur, "og varð mér þar erfiðlegast um." 


"Þó hefir þú mest að gert," segir Gestur, "þó að öðrum verði auðið í lög að leiða. En það er sem mælt 
er að eigi fellur tré við hið fyrsta högg." 


Síðan gaf Gestur Þangbrandi góðar gjafar og fóru þeir suður aftur. 


Þangbrandur fór í Sunnlendingafjórðung og svo til Austfjarða. Hann gisti að Bergþórshvoli og gaf 
Njáll honum góðar gjafar. Þá reið hann austur í Álftafjörð til móts við Síðu-Hall. Hann lét bæta skip 
sitt og kölluðu heiðnir menn það Járnmeis. Á því skipi fór Þangbrandur utan og Guðleifur með honum. 


104. kafli 


Þetta sama sumar varð Hjalti Skeggjason sekur á þingi um goðgá. 


Þangbrandur sagði Ólafi konungi frá meingerðum Íslendinga við sig, sagði þá vera svo fjölkunnga að 
jörðin spryngi í sundur undir hesti hans og tæki hestinn. Þá varð Ólafur konungur svo reiður að hann 
lét taka alla íslenska menn og setja í myrkvastofu og ætlaði þá til dráps. 


Þá gengu þeir Gissur hvíti að og Hjalti og buðu að leggja sig í veð fyrir þessa menn og fara út til 
Íslands og boða trú. Konungur tók þessu vel og þágu þeir þá alla undan. 


Þá bjuggu þeir Gissur og Hjalti skip sitt til Íslands og urðu snemmbúnir. Þeir tóku land á Eyrum er tíu 
vikur voru af sumri. Þeir fengu sér þegar hesta en fengu menn til að ryðja skip. Ríða þeir þá þrír tigir 
manna til þings og gerðu þá orð kristnum mönnum að við búnir skyldu vera. Hjalti var eftir að 
Reyðarmúla því að þeir spurðu að hann var sekur orðinn um goðgá. En þá er þeir komu í Vellandkötlu 
ofan frá Gjábakka þá kom Hjalti þar eftir þeim og kveðst ekki vilja sýna það heiðnum mönnum að 
hann hræddist þá. Riðu nú margir kristnir menn í móti þeim og riðu þeir með fylktu liði á þing. 
Heiðnir menn höfðu og fylkt fyrir og var þá svo nær að allur þingheimur mundi berjast en þó varð það 
eigi. 


105. kafli 


Þorgeir hét maður. Hann var Tjörvason Þorkelssonar langs. Móðir hans hét Þórunn og var 
Þorsteinsdóttir, Sigmundarsonar, Gnúpa-Bárðarsonar. Guðríður hét kona hans. Hún var dóttir Þorkels 
hins svarta úr Hleiðrargarði. Hans bróðir var Ormur töskubak, faðir Hlenna hins gamla úr Saurbæ. Þeir 
Þorkell voru synir Þóris snepils, Ketilssonar brimils, Örnólfssonar, Björnólfssonar, Grímssonar 
loðinkinna, Ketilssonar hængs, Hallbjarnarsonar hálftrölls úr Hrafnistu. Þorgeir bjó að Ljósavatni og 
var höfðingi mikill og manna vitrastur. 


Kristnir menn tjölduðu búðir sínar og voru þeir Gissur og Hjalti í Mosfellingabúð. 


125 


Um daginn eftir gengu hvorirtveggju til Lögbergs og nefndu hvorir votta, kristnir menn og heiðnir, og 
sögðust hvorir úr lögum annarra og varð þá svo mikið óhljóð að Lögbergi að engi nam annars mál. 
Síðan gengu menn í braut og þótti öllum horfa til hinna mestu óefna. 


Kristnir menn tóku sér til lögsögumanns Hall af Síðu. En Hallur fór að finna Þorgeir goða 
lögsögumann frá Ljósavatni og gaf honum til þrjár merkur silfurs að hann segði upp lögin. En það var 
þó ábyrgðarráð er hann var heiðinn. 


Þorgeir lá dag allan og breiddi feld á höfuð sér svo að engi maður mælti við hann. 
En annan dag gengu menn til Lögbergs. 


Þá beiddi Þorgeir sér hljóðs og mælti: "Svo líst mér sem málum vorum sé komið í ónýtt efni ef vér 
skulum eiga hafa ein lög allir. En ef sundur skipt er lögunum þá mun sundur skipt friðinum og mun 
eigi mega við það búa. Nú vil eg þess spyrja heiðna menn og kristna hvort þeir vilja hafa lög þau er eg 


segi upp." 


Því játuðu allir. Hann kvaðst vilja hafa svardaga af þeim og festu að halda. Þeir játuðu því allir og tók 
hann af þeim festu. 


"Það er upphaf laga vorra," sagði hann, "að menn skulu allir vera kristnir hér á landi og trúa á einn 
guð, föður og son og anda helgan, en láta af allri skurðgoðavillu, bera eigi út börn og eta eigi 
hrossakjöt. Skal fjörbaugssök á vera ef víst verður en ef leynilega er með farið þá skal vera vítislaust." 


En þessi heiðni var af tekin öll á fárra vetra fresti að eigi skyldi þetta heldur gera leynilega en 
opinberlega. Hann sagði þá um drottinsdagahald og föstudaga, jóladaga og páskadaga og allra hinna 
stærstu hátíða. 


Þóttust heiðnir menn mjög sviknir vera en þó var þá í lög leidd trúan og allir menn kristnir gervir hér á 
landi. 


Fara menn við það heim af þingi. 


106. kafli 


Sá atburður varð þrem vetrum síðar á Þingskálaþingi að Ámundi hinn blindi var þar, son Höskulds 
Njálssonar. Hann lét leiða sig búða í meðal. Hann kom í búð þá er Lýtingur var inni af Sámsstöðum. 
Hann lætur leiða sig inn í búðina og þar fyrir sem Lýtingur sat. 


Hann mælti: "Er hér Lýtingur af Sámsstöðum?" 
"Já," segir Lýtingur, "eða hvað vilt þú mér?" 


"Eg vil vita," segir Ámundi, "hverju þú vilt bæta mér föður minn. Eg er laungetinn og hefi eg við 
engum bótum tekið." 


"Bætt hefi eg föður þinn fullum bótum," segir Lýtingur, "og tók við föðurfaðir þinn og föðurbræður en 
bræður mínir voru ógildir. Og varð bæði að eg hafði illa til gert enda kom eg allhart niður." 


"Ekki spyr eg að því," segir Ámundi, "að þú hefir bætt þeim. Veit eg að þér eruð sáttir. Og spyr eg að 
því hverju þú vilt mér bæta." 


126 


"Alls engu," segir Lýtingur. 


"Eigi skil eg," segir Ámundi, "að það muni rétt fyrir guði svo nær hjarta sem þú hefir mér höggvið. 
Enda kann eg að segja þér ef eg væri heileygur báðum augum að hafa skyldi eg annaðhvort fyrir föður 
minn fébætur eða mannhefndir enda skipti guð með okkur." 


Eftir það gekk hann út. En er hann kom í búðardyrnar snýst hann innar eftir búðinni. Þá lukust upp 
augu hans. 


Þá mælti hann: "Lofaður sért þú guð, drottinn minn. Sé eg nú hvað þú vilt." 


Eftir það hleypur hann innar eftir búðinni þar til er hann kemur fyrir Lýting og höggur með öxi í höfuð 
honum svo að hún stóð á hamri og kippir að sér öxinni. Lýtingur fellur áfram og var þegar dauður. 
Ámundi gengur út í búðardyrnar. Og er hann kom í þau hin sömu spor sem augu hans höfðu upp lokist 
þá lukust nú aftur og var hann alla ævi blindur síðan. 


Eftir það lætur hann fylgja sér til Njáls og sona hans. Hann segir þeim víg Lýtings. 


"Ekki má saka þig um þetta," segir Njáll, "því að slíkt er mjög ákveðið en viðvörunarvert ef slíkir 
atburðir verða að stinga eigi af stokki við þá er svo nær standa." 


Síðan bauð Njáll sætt frændum Lýtings. Höskuldur Hvítanesgoði átti hlut að við frændur Lýtings að 
þeir tækju sættum og var þá lagið mál í gerð og féllu hálfar bætur niður fyrir sakastaði þá er Ámundi 
þótti á eiga. Eftir það gengu menn til tryggða og veittu frændur Lýtings Ámunda tryggðir. 


Menn riðu heim af þingi og er nú kyrrt lengi. 


107. kafli 


Valgarður hinn grái kom þetta sumar út. Hann var þá heiðinn. Hann fór til Hofs til Marðar sonar síns 
og var þar um veturinn. 


Hann mælti til Marðar: "Riðið hefi eg hér um byggðina víða og þykir mér eigi mega kenna að hin 
sama sé. Kom eg á Hvítanes og sá eg þar búðartóftir margar og umbrot mikil. Og kom eg á 
Þingskálaþing og sá eg þar ofan brotna búð vora alla eða hví sæta firn slík?" 


Mörður svarar: "Hér eru tekin upp ný goðorð og fimmtardómslög og hafa menn sagt sig úr þingi frá 
mér og í þing með Höskuldi." 


Valgarður mælti: Illa hefir þú launað mér goðorðið er eg fékk þér í hendur að fara svo ómannlega með. 
Vil eg nú að þú launir þeim því að þeim dragi öllum til bana. En það er til þess að þú rægir þá saman 
og drepi synir Njáls Höskuld. En þar eru margir til eftirmáls um hann og munu þá Njálssynir af þeim 
sökum drepnir verða." 


"Eigi mun eg það gert geta," segir Mörður. 
"Eg skal leggja ráðin til," segir Valgarður. "Þú skalt bjóða Njálssonum heim og leysa þá út með 
gjöfum. En svo fremi skalt þú rógið frammi hafa er orðin er vinátta með yður mikil og þeir trúa þér 


eigi verr en sér. Máttu svo hefnast við Skarphéðin þess er hann tók féið af þér eftir lát Gunnars. Munt 
þú svo fremi taka höfðingskap er þessir eru allir dauðir." 


127 


Þessa ráðagerð festu þeir með sér að sjá skyldi fram koma. 

Mörður mælti: "Það vildi eg faðir að þú tækir við trú. Þú ert maður gamall." 

"Eigi vil eg það," segir Valgarður, "heldur vil eg að þú kastir trúnni og sjá hversu þá fari." 
Mörður kvaðst það eigi gera mundu. 


Valgarður braut krossa fyrir Merði og öll heilög tákn. Litlu síðar tók Valgarður sótt og andaðist og var 
hann heygður. 


108. kafli 


Nokkuru síðar reið Mörður til Bergþórshvols og fann þá Skarphéðinn. Hann sló á mikið fagurmæli við 
þá og talaði hann dag allan og kveðst við þá margt vilja eiga. Skarphéðinn tók því öllu vel en kvað 
hann ekki þess leitað hafa fyrr. 


Svo gerðist að hann kom sér í svo mikla vináttu við þá að hvorigum þótti ráð ráðið nema við aðra 
réðust um. Njáli þótti ávallt illt er Mörður kom þangað og fór svo jafnan að hann amaðist við. 


Einu hverju sinni var það að Mörður kom til Bergþórshvols. 


Hann mælti til þeirra Njálssona: "Veislu hefi eg þar stofnaða og ætla eg að drekka erfi eftir föður 
minn. En til þeirrar veislu vil eg bjóða yður Njálssonum og Kára og því heita að þér skuluð eigi 
gjafalaust í braut fara." 


Þeir hétu að fara. Fer Mörður nú heim og býr veisluna. Hann bauð þangað mörgum bóndum og var 
veisla sú fjölmenn. Koma þangað Njálssynir og Kári. Mörður gaf Skarphéðni gullsylgju mikla en Kára 
silfurbelti en Grími og Helga góðar gjafar. 


Þeir koma heim og hrósa gjöfum þessum og sýna Njáli. 


Hann segir að þeir mundu fullu keypt hafa "og hyggið að því að þér launið eigi því sem hann mundi 
vilja." 


109. kafli 


Litlu síðar höfðu þeir heimboð með sér, Höskuldur og Njálssynir, og buðu þeir fyrri Höskuldi. 
Skarphéðinn átti hest brúnan, fjögurra vetra gamlan, bæði mikinn og sjálegan. Hann var graður og 
hafði ekki verið fram leiddur. Þann hest gaf Skarphéðinn Höskuldi og með hross tvö. Allir gáfu þeir 
Höskuldi gjafar og mæltu til vináttu. 


Síðan bauð Höskuldur þeim heim í Ossabæ. Hann hafði þar marga fyrirboðsmenn og mikið fjölmenni. 
Hann hafði látið taka ofan skála sinn en hann átti útibúr þrjú og voru þau búin mönnum að sofa í. Þeir 
koma þar allir er hann hafði boðið. Veislan fór allvel fram. Og er menn skyldu heim fara valdi 
Höskuldur mönnum góðar gjafar og fór á leið með Njálssonum. Sigfússynir fylgdu honum og 
fjölmennið allt. Mæltu hvorir að engir skyldu í millum þeirra komast. 


Nokkuru síðar kom Mörður í Ossabæ og kallaði Höskuld til máls við sig. Þeir gengu á tal. 


128 


Mörður mælti: "Mikill verður mannamunur með yður Njálssonum. Þú gafst þeim góðar gjafar en þeir 
gáfu þér gjafar með miklu spotti." 


"Hvað færir þú til þess?" segir Höskuldur. 


"Þeir gáfu þér hest er þeir kölluðu vonfola og gerðu það til spotts við þig því að þeim þótti þú og 
óreyndur. Eg kann og það að segja þér að þeir öfunda þig um goðorðið. Tók Skarphéðinn því upp á 
þingi er þú komst eigi til þings á fimmtardómsstefnu. Ætlar Skarphéðinn og aldrei laust að láta 
soðorðið." 


"Eigi er það," segir Höskuldur, "eg tók við á leiðmóti í haust." 
"Njáll hefir því valdið þá," segir Mörður. "Þeir rufu og," segir Mörður, "sætt á Lýtingi." 
"Ekki ætla eg það þeim að kenna," segir Höskuldur. 


"Eigi munt þú mæla í móti því." segir Mörður, "þá er þið Skarphéðinn fóruð austur að Markarfljóti féll 
öx undan belti honum og hafði hann ætlað að drepa þig." 


"Það var," segir Höskuldur, "viðaröx hans og sá eg er hann lét undir belti sér. Og er hér svo skjótt frá 
mér að segja," segir Höskuldur, "að þú segir aldrei svo illt frá Njálssonum að eg muni því trúa. En þó 
að því sé að skipta og segir þú það satt að annaðhvort sé að eg drepi þá eða þeir mig þá vil eg miklu 
heldur þola dauða af þeim en eg geri þeim nokkuð mein. En þú ert maður að verri er þú hefir þetta 
mælt." 


Síðan fór Mörður heim. 
Nokkuru síðar fer Mörður að finna Njálssonu. Hann talar margt við þá bræður og Kára. 


"Sagt er mér," segir Mörður, "að Höskuldur Hvítanesgoði hafi mælt að þú Skarphéðinn hafir rofið sætt 
á Lýtingi. En eg varð þess vís að honum þótti þú hafa haft við sig fjörráð er þið fóruð austur til 
Markarfljóts. En mér þykja þau ekki minni fjörráð er hann bauð þér til veislu og skipaði þér í útibúr 
það er first var húsum og var þar borinn að viður alla nóttina og ætlaði hann að brenna yður inni. En 
það bar við að Högni Gunnarsson kom um nóttina. Og varð þá ekki af því að þeir gengju að því að þeir 
hræddust hann. Síðan fylgdi hann þér á leið og mikill flokkur manna. Þá ætlaði hann þér aðra atgöngu 
að veita og setti þá til Grana Gunnarsson og Gunnar Lambason að vega að þér en þeim varð bilt og 
þorðu þeir eigi á þig að ráða." 


En er hann hafði þetta mælt þá mæltu þeir fyrst í mót. En þar kom að þeir trúðu og gerðust þá í fáleikar 
af þeirra hendi til Höskulds og mæltu nær ekki við hann hvar sem þeir fundust. En Höskuldur gaf þeim 
lítið tillæti og fór svo fram um hríð. 


Höskuldur fór austur til Svínafells um haustið að heimboði og tók Flosi vel við honum. Hildigunnur 
var þar og. 


Flosi mælti til Höskulds: "Það segir Hildigunnur mér að fáleikar séu miklir með yður Njálssonum og 
þykir mér það illa. Og vil eg bjóða þér að þú ríðir eigi vestur og mun eg fá þér bústað í Skaftafelli en 


eg mun senda Þorgeir bróður minn að búa í Ossabæ." 


"Það munu þá sumir menn mæla," segir Höskuldur, "að eg flýi þaðan fyrir hræðslu sakir og vil eg það 
eigi." 


129 


"Þá er það líkara," segir Flosi, "að stórvandræði leiði af." 
"Ila er það," segir Höskuldur, "því að heldur vildi eg vera ógildur en margir hlytu illt af mér." 


Höskuldur bjóst heim fám nóttum síðar en Flosi gaf honum skarlatsskykkju og var hlaðbúin í skaut 
niður. Reið Höskuldur heim í Ossabæ. Er nú kyrrt um hríð. 


Höskuldur var maður svo vinsæll að fáir voru hans óvinir. En hin sama er óþykkt með þeim allan 
veturinn. 


Njáll hafði tekið til fósturs son Kára er Þórður hét. Hann hafði og fóstrað Þórhall son Ásgríms 
Elliða-Grímssonar. Þórhallur var röskur maður og harðger í öllu. Hann hafði numið svo lög að Njáli að 
hann var hinn þriðji mestur lögmaður á Íslandi. 


Nú vorar snemma um vorið og færðu menn snemma niður sæði sín. 


110. kafli 


Það var einn dag að Mörður kom til Bergþórshvols. Þeir gengu þegar á tal, Njálssynir og Kári. Mörður 
rægir Höskuld að vanda sínum og hefir nú enn margar nýjar sögur og eggjar einart Skarphéðin og þá 
að drepa Höskuld og kvað hann mundu verða skjótara að bragði ef þeir færu eigi þegar að honum. 


"Gera skal þér kost á þessu," segir Skarphéðinn, "ef þú vilt fara með oss og gera að nokkuð." 


"Það vil eg til vinna," segir Mörður. Og bundu þeir það með fastmælum og skyldi hann þar koma um 
kveldið. 


Bergþóra spurði Njál: "Hvað tala þeir úti?" 
"Ekki er eg í ráðagerð með þeim," segir Njáll. "Sjaldan var eg þá frá kvaddur er hin góðu voru ráðin." 


Skarphéðinn lagðist ekki niður um kveldið og ekki bræður hans né Kári. Þessa nótt hina sömu kom 
Mörður ofanverða. Tóku þeir þá vopn sín Njálssynir og Kári og riðu í braut. 


Þeir fóru þar til er þeir komu í Ossabæ og biðu þar hjá garði nokkurum. Veður var gott og sól upp 
komin. 


111. kafli 


Í þenna tíma vaknaði Höskuldur Hvítanesgoði. Hann fór í klæði sín og tók yfir sig skikkjuna 
Flosanaut. Hann tók kornkippu og sverð í aðra hönd og fer til gerðisins og sáir niður korninu. 


Þeir Skarphéðinn höfðu það mælt með sér að þeir skyldu allir á honum vinna. Skarphéðinn spratt upp 
undan garðinum. En er Höskuldur sá hann vildi hann undan snúa. 


Þá hljóp Skarphéðinn að honum og mælti: "Hirð eigi þú að hopa á hæl, Hvítanesgoðinn" og höggur til 
hans og kom í höfuðið og féll Höskuldur á knéin. 


Hann mælti þetta við er hann féll: "Guð hjálpi mér en fyrirgefi yður." 


130 


Hljópu þeir þá að honum allir og unnu á honum. 
Eftir það mælti Mörður: "Ráð kemur mér í hug." 
"Hvert er það?" segir Skarphéðinn. 


"Það er eg mun fara heim fyrst en síðan mun eg fara upp til Grjótár og segja þeim tíðindin og láta illa 
yfir verkinu. En eg veit víst að Þorgerður mun biðja mig að eg lýsi víginu og mun eg það gera því að 
þeim mega það mest málaspell verða. Eg mun og senda mann í Ossabæ og vita hversu skjótt þau taki 
til ráða og mun sá spyrja þar tíðindin og mun eg láta sem eg taki af þeim." 


"Far þú svo með víst," segir Skarphéðinn. 
Þeir bræður fóru heim og Kári. Og er þeir komu heim sögðu þeir Njáli tíðindin. 


"Hörmuleg tíðindi eru þetta," segir Njáll, "og er slíkt illt að vita því að það er satt að segja að svo fellur 
mér þetta nær um trega að mér þætti betra að hafa látið tvo sonu mína og lifði Höskuldur." 


"Það er nokkur vorkunn," segir Skarphéðinn. "Þú ert maður gamall og er von að þér falli nær." 
"Eigi er það síður en elli," segir Njáll, "að eg veit gerr en þér hvað eftir mun koma." 

"Hvað mun eftir koma?" segir Skarphéðinn. 

"Dauði minn," segir Njáll, "og konu minnar og allra sona minna." 

"Hvað spáir þú fyrir mér?" segir Kári. 


"Erfitt mun þeim veita að ganga í mót giftu þinni," segir Njáll, "því að þú munt þeim öllum drjúgari 
verða." 


Sjá einn hlutur var svo að Njáli féll svo nær að hann mátti aldrei óklökkvandi um tala. 


112. kafli 


Hildigunnur vaknaði og fann að Höskuldur var í brautu úr rúminu. Hún mælti: "Harðir hafa draumar 
verið og eigi góðir og leitið þér að honum Höskuldi." 


Þeir leituðu hans um bæinn og fundu hann eigi. Þá hafði Hildigunnur klædda sig. Fer hún þá og tveir 
menn með henni til gerðisins og finna þar Höskuld veginn. 


Þar kom þá og smalamaður Marðar Valgarðssonar og segir henni að þeir Njálssynir hefðu farið neðan 
þaðan "og kallaði Skarphéðinn á mig og lýsti víginu á hönd sér." 


"Karlmannlegt verk væri þetta," sagði Hildigunnur, "ef einn hefði að verið." 


Hún tók skikkjuna og þerraði með blóðið allt og vafði þar í innan blóðlifrarnar og braut svo saman og 
lagði niður í kistu sína. 


Nú sendir hún mann upp til Grjótár að segja þangað tíðindin. Þar var Mörður fyrir og hafði sagt áður 
tíðindin. Þar var og kominn Ketill úr Mörk. 


131 


Þorgerður mælti til Ketils: "Nú er Höskuldur dauður sem við vitum. Og mun þú nú hverju þú hést þá 
er þú tókst hann til fósturs." 


"Það má vera," segir Ketill, "að eg hafi þá ærið mörgu heitið því að eg ætlaði ekki að þessir dagar 
mundu verða sem nú eru orðnir. Enda er eg við vant um kominn því að náið er nef augum þar sem eg á 
dóttur Njáls." 


"Hvort vilt þú," segir Þorgerður, "að Mörður lýsi víginu?" 
"Eigi veit eg það," segir Ketill, "því að fleirum þykir mér sem illt leiði af honum en gott." 


En þegar er Mörður talaði við Ketil þá fór honum sem öðrum að svo þótti sem Mörður mundi honum 
vera trúr og varð það ráð þeirra að Mörður skyldi lýsa víginu og búa mál að öllu til þings. 


Fór Mörður þá ofan í Ossabæ. Þangað komu níu búar þeir er næstir bjuggu vettvangi. Mörður hafði tíu 
menn með sér. Hann sýnir búum sár Höskulds og nefnir votta að benjum og nefnir mann til hvers sárs 
nema eins. Það lét hann eigi sem hann vissi hver því hefði sært en því hafði hann sjálfur sært. En hann 
lýsti víginu á hendur Skarphéðni en sárum á hendur bræðrum hans og Kára. Síðan kvaddi hann heiman 
vettvangsbúa níu til alþingis. Eftir það reið hann heim. 


Hann fann nær aldrei Njálssonu en þó var styggt með þeim þá er þeir fundust og var það ráðagerð 
þeirra. 


Víg Höskulds spurðist um allar sveitir og mæltist illa fyrir. 
Þeir Njálssynir fóru að finna Ásgrím Elliða-Grímsson og báðu hann liðveislu. 


"Þess megið þér von vita," segir hann, "að eg mun yður veita að öllum hinum stærrum málum. En þó 
segir mér þungt hugur um málin því að margir eru til eftirmáls en víg þetta mælist allilla fyrir um allar 
sveitir." 


Nú fara Njálssynir heim. 


113. kafli 


Maður er nefndur Guðmundur hinn ríki er bjó á Möðruvöllum í Eyjafirði. Hann var Eyjólfsson, 
Einarssonar, Auðunarsonar rotins, Þórólfssonar smjörs, Þorsteinssonar skrofa, Grímssonar kambans. 
Móðir Guðmundar hét Hallbera dóttir Þórodds hjálms en móðir Hallberu hét Reginleif dóttir 
Sæmundar hins suðureyska. Við þann er kennd Sæmundarhlíð í Skagafirði. Móðir Eyjólfs, föður 
Guðmundar, var Valgerður Runólfsdóttir. Móðir Valgerðar hét Valborg. Hennar móðir var Jórunn hin 
óborna dóttir Ósvalds konungs hins helga. Móðir Jórunnar var Bera dóttir Játmundar konungs hins 
helga. Móðir Einars, föður Eyjólfs, var Helga dóttir Helga hins magra er nam Eyjafjörð. Helgi var son 
Eyvindar Austmanns og Raförtu dóttur Kjarvals Írakonungs. Móðir Helgu, dóttur Helga, var Þórunn 
Hyrna dóttir Ketils Flatnefs, Bjarnarsonar bunu, Grímssonar hersis. Móðir Gríms var Hervör en móðir 
Hervarar var Þorgerður dóttir Háleygs konungs af Hálogalandi. 


Þorlaug hét kona Guðmundar hins ríka, dóttir Atla hins ramma, Eilífssonar arnar, Bárðarsonar í Ál, 
Ketilssonar refs, Skíðasonar hins gamla. Herdís hét móðir Þorlaugar, dóttir Þórðar að Höfða 
Bjarnarsonar byrðusmjörs, Hróaldssonar hryggs, Bjarnarsonar Járnsíðu, Ragnarssonar Loðbrókar, 
Sigurðarsonar hrings, Randvéssonar, Ráðbarðssonar. Móðir Herdísar, dóttur Þórðar, var Þorgerður 
Skíðadóttir. Hennar móðir var Friðgerður dóttir Kjarvals Írakonungs. 


132 


Guðmundur var höfðingi mikill. Hann var auðigur maður að fé. Hann hafði hundrað hjóna. Hann sat 
yfir virðingu allra höfðingja fyrir norðan Öxnadalsheiði svo að sumir létu bústaði sína en suma tók 
hann af lífi en sumir létu goðorð sín fyrir honum. Og er frá honum komið allt hið mesta mannaval á 
landinu: Oddverjar og Sturlungar og Hvammverjar og Fljótamenn og Ketill biskup og margir hinir 
bestu menn. 


Guðmundur var vinur Ásgríms Elliða-Grímssonar og ætlaði Ásgrímur þar til liðveislu. 


114. kafli 


Snorri hét maður er kallaður var goði. Hann bjó að Helgafelli áður Guðrún Ósvífursdóttir keypti að 
honum landið, og bjó hún þar til elli en Snorri fór þá til Hvammsfjarðar og bjó í Sælingsdalstungu. 
Þorgrímur hét faðir Snorra og var son Þorsteins þorskabíts, Þórólfssonar Mostrarskeggs, Örnólfssonar 
fiskreka. En Ari hinn fróði segir hann vera son Þorgils reyðarsíðu. Þórólfur Mostrarskegg átti Ósku 
dóttur Þorsteins hins rauða. Móðir Þorgríms hét Þóra dóttir Óleifs feilans, Þorsteinssonar hins rauða, 
Óleifssonar hins hvíta, Ingjaldssonar Helgasonar, en móðir Ingjalds hét Þóra dóttir Sigurðar orms í 
auga, Ragnarssonar loðbrókar. En móðir Snorra goða var Þórdís Súrsdóttir, systir Gísla. 


Snorri var vinur mikill Ásgríms Elliða-Grímssonar og ætlaði hann þar til liðveislu. 


Snorri var vitrastur maður á Íslandi þeirra er eigi voru forspáir. Hann var góður vinum sínum en 
grimmur óvinum. 


Í þenna tíma var þingreið mikil úr öllum landsfjórðungum og höfðu menn mörg mál til búin. 


115. kafli 


Flosi spyr víg Höskulds mágs síns og fær honum það mikillar áhyggju og reiði og var hann þó vel 
stilltur. Honum var sagður málatilbúnaður sá sem hafður hafði verið eftir víg Höskulds og lét hann sér 
fátt um finnast. Hann sendi orð Halli af Síðu mági sínum og Ljóti syni hans að þeir skyldu fjölmenna 
mjög til þings. Ljótur þótti best höfðingjaefni austur þar. Honum var það fyrir spáð ef hann riði þrjú 
sumur til þings og kæmi hann heill heim að þá mundi hann verða mestur höfðingi í ætt sinni og elstur. 
Hann hafði þá riðið eitt sumar til þings en nú ætlaði hann annað. Flosi sendi orð Kol Þorsteinssyni og 
Glúmi syni Hildis hins gamla, Geirleifi syni Önundar töskubaks og Móðólfi Ketilssyni og riðu þeir 
allir til móts við Flosa. Hallur hét og að fjölmenna mjög. 


Flosi reið þar til er hann kom í Kirkjubæ til Surts Ásbjarnarsonar. Þá sendi Flosi eftir Kolbeini 
Egilssyni bróðursyni sínum og kom hann þar. 


Þaðan reið hann til Höfðabrekku. Þar bjó Þorgrímur skrauti son Þorkels hins fagra. 


Flosi bað hann ríða til alþingis með sér en hann játaði ferðinni og mælti til Flosa: "Oftar hefir þú 
glaðari verið bóndi en nú og er þó nokkur vorkunn á þó að svo sé." 


Flosi mælti: "Það hefir nú víst að hendi borið er eg mundi gefa til mikla mína eigu að það hefði eigi 
fram komið. Er illu korni til sáið enda mun illt af gróa." 


Þaðan reið hann um Arnarstakksheiði og á Sólheima um kveldið. Þar bjó Löðmundur Úlfsson. Hann 
var vinur Flosa mikill. Flosi var þar um nóttina. En um morguninn reið Löðmundur með honum í Dal 
og voru þar um nótt. Þar bjó Runólfur son Úlfs aurgoða. 


133 


Flosi mælti til Runólfs: "Hér munum vér hafa sannar sögur um víg Höskulds Hvítanesgoða. Ert þú 
maður sannorður og kominn nær frétt og mun eg því trúa öllu er þú segir mér frá hvað til saka hefir 
orðið með þeim." 


Runólfur mælti: "Ekki þarf það orðum að fegra að hann hefir meir en saklaus veginn verið og er hann 
öllum mönnum harmdauði. Þykir engum jafnmikið sem Njáli fóstra hans." 


"Þá mun þeim verða illt til liðveislumanna," segir Flosi. 

"Svo mun það," segir Runólfur, "ef ekki dregur til." 

"Hvað er nú að gert?" segir Flosi. 

"Nú eru kvaddir búar," segir Runólfur, "og lýst víginu." 

"Hver gerði það?" segir Flosi. 

"Mörður Valgarðsson," segir Runólfur. 

"Hve trútt mun það?" segir Flosi. 

"Skyldur er hann mér," segir Runólfur, "en þó mun eg satt frá segja að fleiri hljóta af honum illt en 
gott. Þess vil eg nú biðja þig Flosi að þú gefir ró reiði og takir það upp að minnst vandræði hljótist af 
því að Njáll mun góð boð bjóða og aðrir hinir bestu menn." 


Flosi mælti: "Ríð þú þá til þings Runólfur og skulu mikið þín orð mega við mig nema til verra dragi 
um en vera skyldi." 


Síðan hætta þeir talinu og hét Runólfur ferðinni. Runólfur sendi orð Hafri hinum spaka frænda sínum. 
Hann reið þegar þangað. 


Flosi reið þaðan í Ossabæ. 


116. kafli 


Hildigunnur var úti og mælti: "Nú skulu allir heimamenn mínir vera úti er Flosi ríður í garð en konur 
skulu ræsta húsin og tjalda og búa Flosa öndvegi." 


Síðan reið Flosi í túnið. Hildigunnur sneri að honum og mælti: "Kom heill og sæll frændi og er fegið 
orðið hjarta mitt tilkomu þinni." 


"Hér skulum vér," segir Flosi, "eta dagverð og ríða síðan." 
Þá voru bundnir hestar þeirra. 


Flosi gekk inn í stofuna og settist niður og kastaði í pallinn undan sér hásætinu og mælti: "Hvorki er eg 
konungur né jarl og vil eg ekki láta gera hásæti undir mér og þarf ekki að spotta mig." 


Hildigunnur var nær stödd og mælti: "Það er illa ef þér mislíkar því að þetta gerðum vér af heilum 
hug." 


134 


Flosi mælti: "Ef þú hefir heilan hug við mig þá mun sjálft leyfa sig, mun og sjálft lasta sig ef illa er." 


Hildigunnur hló að kaldahlátur þann og mælti: "Ekki er enn mark að, nær munum við gangast verða 
áður en lýkur." 


Hún settist niður hjá Flosa og töluðu þau lengi hljótt. 


Síðan voru borð tekin en Flosi tók laugar og lið hans. Flosi hugði að handklæðinu og var það raufar 
einar og numið til annars endans. Hann kastaði í bekkinn og vildi eigi þerra sér á og reist af 
borðdúkinum og þerraði sér þar á og kastaði til manna sinna. Síðan settist Flosi undir borð og bað 
menn sína eta. 


Þá kom Hildigunnur í stofuna og gekk fyrir Flosa og greiddi hárið frá augum sér og grét. 
Flosi mælti: "Skapþungt er þér nú frændkona er þú grætur en þó er það vel er þú grætur góðan mann." 
Hún tók þá til orða: "Hvert eftirmæli skal eg nú af þér hafa eða liðveislu?" 


Flosi mælti: "Sækja mun eg mál þitt til fullra laga eða veita til þeirra sætta er góðir menn sjá að vér 
séum vel sæmdir af í alla staði." 


Hún mælti: "Hefna mundi Höskuldur þín ef hann ætti eftir þig að mæla." 
Flosi svaraði: "Eigi skortir þig grimmleik og séð er hvað þú vilt." 


Hildigunnur mælti: "Minna hafði misgert Arnór Örnólfsson úr Fossárskógum við Þórð Freysgoða 
föður þinn og vógu bræður þínir hann á Skaftafellsþingi, Kolbeinn og Egill." 


Hildigunnur gekk þá fram í skálann og lauk upp kistu sína. Tók hún þá upp skikkjuna þá er Flosi hafði 
gefið Höskuldi. Í þeirri skikkju hafði Höskuldur veginn verið og hafði hún þar varðveitt í blóðið allt. 
Hún gekk þá innar í stofuna með skikkjuna. Hún gekk þegjandi að Flosa. Þá var Flosi mettur og af 
borið af borðinu. Hildigunnur lagði yfir Flosa skikkjuna. Dundi þá blóðið um hann allan. 


Hún mælti þá: "Þessa skikkju gafst þú, Flosi, Höskuldi og vil eg nú gefa þér aftur. Var hann í þessi 
veginn. Skýt eg því til guðs og góðra manna að eg særi þig fyrir alla krafta Krists þíns og fyrir 
manndóm og karlmennsku þína að þú hefnir þeirra allra sára sem Höskuldur hafði á sér dauðum eða 
heit hvers manns níðingur ella." 


Flosi kastaði af sér skikkjunni og rak í fang henni og mælti: "Þú ert hið mesta forað og vildir að vér 
tækjum það upp er öllum oss gegnir verst og eru köld kvenna ráð." 


2 


Flosa brá svo við að hann var í andliti stundum rauður sem blóð en stundum fölur sem gras en 
stundum blár sem hel. 


Þeir Flosi fóru til hesta sinna og riðu í braut. Hann reið til Holtsvaðs og bíður þar Sigfússona og 
annarra vina sinna. 


Ingjaldur bjó að Keldum, bróðir Hróðnýjar móður Höskulds Njálssonar. Þau voru börn Höskulds hins 
hvíta Ingjaldssonar hins sterka Geirfinnssonar hins rauða Sölvasonar Gunnsteinssonar berserkjabana. 
Ingjaldur átti Þraslaugu dóttur Egils Þórðarsonar Freysgoða. Móðir Egils var Þraslaug dóttir Þorsteins 
tittlings. Móðir Þraslaugar var Unnur dóttir Eyvindar karfa, systir Móðólfs hins spaka. 


135 


Flosi sendi orð Ingjaldi að hann kæmi til móts við hann. Ingjaldur fór þegar við hinn fimmtánda mann. 
Þeir voru allir heimamenn hans. Ingjaldur var mikill maður og styrkur. Fálátur var hann jafnan heima 
og hinn hraustasti karlmaður og fédrengur góður við vini sína. 


Flosi fagnaði Ingjaldi vel og mælti til hans: "Mikill vandi er kominn að hendi oss og er nú vant úr að 
ráða. Bið eg þig þess mágur að þú skiljist eigi við mitt mál fyrr en yfir lýkur vandræði þessi." 


Ingjaldur mælti: "Við vant er eg um kominn fyrir tengdar sekir við Njál og sonu hans og annarra stórra 
hluta er hér hvarfa í milli." 


Flosi mælti: "Það ætlaði eg þá er eg gifti þér bróðurdóttur mína að þú hétir mér því að veita mér að 
hverju máli." 


"Það er og líkast," segir Ingjaldur, "að eg geri svo en þó vil eg nú heim ríða fyrst og þaðan til þings." 


117. kafli 


Sigfússynir spurðu að Flosi var við Holtsvað og riðu þangað til móts við hann og var þar Ketill úr 
Mörk og Lambi bróðir hans, Þorkell og Mörður og Sigmundur Sigfússynir. Þar var og Lambi 
Sigurðarson og Gunnar Lambason og Grani Gunnarsson, Vébrandur Hámundarson. Flosi stóð uppi í 
móti og fagnaði þeim öllum blíðlega. 


Þeir gengu fram að ánni. Flosi hafði af þeim sannar sögur og skilur þá hvergi á og Runólf í Dal. 


Flosi mælti til Ketils úr Mörk: "Þig kveð eg að þessu. Hversu harðsnúinn ert þú á þetta mál eða aðrir 
Sigfússynir?" 


Ketill mælti: "Það vildi eg að sættir yrðu með oss. En þó hefi eg svarið eiða að skiljast eigi við þessi 
mál fyrr en yfir lýkur með nokkuru móti og leggja líf á." 


Flosi mælti: "Drengur ert þú mikill og er slíkum mönnum allvel farið." 


Þeir tóku báðir senn til orða Grani Gunnarsson og Gunnar Lambason: "Sektir viljum vér að fram komi 
og mannráð." 


Flosi mælti: "Eigi er ráðið að bæði sé að vér kjósum og deilum." 


Grani mælti: "Það var mér þá í hug er þeir drápu Þráinn á Markarfljóti en síðan Höskuld son hans að 
eg mundi aldrei sættast við þá heilum sáttum því að eg vildi vera þar gjarna er þeir væru allir drepnir." 


Flosi mælti: "Setið hefir þú svo nær að þú mættir hafa hefnt þessa ef þú hefðir haft til þrek og 
karlmennsku. Þykir mér sem þess biðjir þú nú og margur annarra er mundir mikið fé til gefa er stundir 
líða að þú hefðir eigi orðið við staddur. Sé eg það gjörla þó að oss veitti það að vilja að vér dræpum 
Njál eða sonu hans, þá eru þeir svo mikils háttar menn og stórættaðir að þar mun svo mikið eftirmál 
verða að vér munum fyrir margs manns kné ganga verða og biðja oss liðs áður vér komum oss í sætt 
og úr þessum vanda. Megið þér og svo til ætla að þeir munu margir snauðir er áður eiga stórfé en 
sumir munu láta bæði féið og lífið." 


Mörður Valgarðsson reið til fundar við Flosa og kvaðst ríða vilja til þings með honum með öllu liði 
sínu. Flosi tók því vel og hóf bónorð við hann að hann skyldi gifta Rannveigu dóttur sína Starkaði er 
bjó að Stafafelli, bróðursyni Flosa. Gekk Flosa það til að hann þóttist svo ráða undir sig trúnað hans og 
fjölmenni. Mörður tók vænlega á og veik undir Gissur hinn hvíta og bað tala um á þingi. Mörður átti 


136 


Þorkötlu dóttur Gissurar hvíta. Þeir Mörður og Flosi riðu báðir saman til þings og töluðu alla daga. 


118. kafli 


Njáll mælti til Skarphéðins: "Hverja ráðagerð hafið þér nú fyrir yður bræður og Kári?" 


Skarphéðinn mælti: "Lítt rekjum vér drauma til flestra hluta. En þér til að segja þá munum vér ríða í 
Tungu til Ásgríms Elliða-Grímssonar og þaðan til þings. En hvað ætlar þú um ferð þína faðir?" 


Njáll svaraði: "Ríða mun eg til þings því að það er sómi minn að skiljast eigi við yðvart mál meðan eg 
lifi. Væntir mig þess að margir verpi þar vel orðum á mig og njótið þér mín en gjaldið hvergi." 


Þar var Þórhallur Ásgrímsson fóstri Njáls. Þeir Njálssynir hlógu að honum er hann var í kasti mórendu 
og spurði hve lengi hann ætlaði að hafa það. 


Þórhallur svaraði: "Kastað skal eg því hafa þá er eg á að mæla eftir fóstra minn." 
Njáll mælti: "Þá munt þú best gefast er mest liggur við." 


Þeir búast nú allir heiman þaðan og voru nær þrír tigir manna og riðu þar til er þeir komu til Þjórsár. Þá 
komu þeir eftir frændur Njáls, Þorleifur krákur og Þorgrímur hinn mikli. Þeir voru synir Holta-Þóris og 
buðu lið sitt Njálssonum og atgöngu og þeir þágu það. Ríða þá allir saman yfir Þjórsá og þar til er þeir 
komu á Laxárbakka og æja þar. Þar kom til móts við þá Hjalti Skeggjason og tóku þeir Njáll tal með 
sér og töluðu lengi hljótt. 


Hjalti mælti: "Það mun eg sýna jafnan að eg er ekki myrkur í skapi. Njáll hefir beðið mig liðveislu. 
Hefi eg og í gengið og heitið honum mínu liðsinni. Hefir hann áður selt mér laun og mörgum öðrum í 
heilræðum sínum." 


Hjalti segir Njáli allt um ferðir Flosa. 


Þeir sendu Þórhall fyrir í Tungu að segja Ásgrími að þeir mundu þangað um kveldið. Ásgrímur bjóst 
þegar við og var úti er Njáll reið í tún. Njáll var í blárri kápu og hafði þófahött á höfði og taparöxi í 
hendi. Ásgrímur tók Njál af hesti og bar hann inn og setti hann í hásæti. Síðan gengu þeir i inn allir 
Njálssynir og Kári. Ásgrímur gekk þá út. Hjalti vildi snúa í braut og þótti þar of margt vera. Ásgrímur 
tók í taumana og kvað hann eigi skyldu ná í braut að ríða og lét taka af hestum þeirra og fylgdi Hjalta 
inn og setti hann hjá Njáli en þeir Þorleifur sátu á annan bekk og menn þeirra. 


Ásgrímur settist á stól fyrir Njál og spurði: "Hversu segir þér hugur um mál vor?" 


Njáll svarar: "Heldur þunglega því að mig uggir að hér muni eigi gæfumenn í hlut eiga. En það vildi 
eg vinur að þú sendir eftir öllum þingmönnum þínum og ríð til þings með mér." 


"Það hefi eg ætlað," segir Ásgrímur, "og því mun eg heita þér með að úr yðrum málum mun eg aldrei 
ganga meðan eg fæ nokkura menn að með mér." 


En allir þökkuðu honum þeir er inni voru og kváðu slíkt drengilega mælt. 


Þar voru þeir um nóttina en um daginn eftir kom þar allt lið Ásgríms. Síðan ríða þeir allir saman þar til 
er þeir koma á þing upp og voru áður tjaldaðar búðir þeirra. 


137 


119. kafli 


Flosi var þá kominn á þing og skipaði alla búð sína. Runólfur skipaði Dalverjabúð en Mörður 
Rangæingabúð. Hallur af Síðu var lengst kominn austan en nær ekki annarra manna. Hallur hafði þó 
fjölmennt mjög úr sinni sveit og fór þegar í lið með Flosa og bað hann sáttar og friðar. Hallur var vitur 
maður og góðgjarn. Flosi svaraði öllu vel og tók þó lítið af. Hallur spurði hverjir honum hefðu liðsinni 
heitið. 


Flosi nefndi til Mörð Valgarðsson og kvaðst hafa beðið dóttur hans til handa Starkaði frænda sínum. 


Hallur kvað góðan kost í konunni en segir allt illt við Mörð að eiga "og munt þú það reyna áður þessu 
þingi sé lokið." 


Síðan hættu þeir talinu. 
Það var einnhvern dag að þeir Njáll og Ásgrímur töluðu lengi hljótt. 


Þá spratt Ásgrímur upp og mælti til Njálssona: "Ganga munum vér og leita oss vina að vér verðum eigi 
bornir ofurliði því að þetta mál mun verða sótt með kappi." 


Ásgrímur gekk þá út og næst honum Helgi Njálsson, þá Kári Sölmundarson, þá Grímur Njálsson, þá 
Skarphéðinn, þá Þórhallur Ásgrímsson, þá Þorgrímur hinn mikli, þá Þorleifur krákur. Þeir gengu til 


búðar Gissurar hins hvíta og gengu inn í búðina. Gissur stóð upp í móti þeim og bað þá sitja og drekka. 


Ásgrímur svarar: "Eigi veit þannig við og skal þetta ekki á mutur mæla. Hverrar liðveislu skal eg þar 
von eiga er þú ert frændi?" 


Gissur svaraði: "Það mundi Jórunn systir mín ætla að eg mundi eigi undan skerast að veita þér. Skal og 
svo vera nú og oftar að eitt skal ganga yfir okkur báða." 


Ásgrímur þakkaði honum og gekk í braut síðan. 

Þá spurði Skarphéðinn: "Hvert skal nú ganga?" 

Ásgrímur svarar: "Til búðar Ölfusinga." 

Síðan gengu þeir þangað. Ásgrímur spurði hvort Skafti Þóroddsson væri að búð. Honum var sagt að 
hann var þar. Gengu þeir þá inn í búðina. Skafti sat á pallinum og fagnaði Asgrími. Hann tók því vel. 
Skafti bauð Asgrími að sitja hjá sér. 

Ásgrímur kveðst skamma dvöl eiga mundu "en þó er við þig erindið." 

"Lát heyra það," segir Skafti. 

"Eg vil biðja þig liðsinnis," segir Ásgrímur, "að þú veitir mér lið og mágum mínum." 

"Hitt hafði eg ætlað," segir Skafti, "að ekki skyldu koma vændræði yður í híbýli mín." 


Ásgrímur svarar: "Illa er slíkt mælt að verða mönnum þá síst að liði er mest liggur við." 


"Hver er sá maður," segir Skafti, "er fjórir menn ganga fyrri, mikill maður og fölleitur, Ógæfusamlegur, 
harðlegur og tröllslegur?" 


138 


Hann svarar: "Skarphéðinn heiti eg og hefir þú séð mig jafnan á þingi en vera mun eg því vitrari en þú 
að eg þarf eigi að spyrja þig hvað þú heitir. Þú heitir Skafti Þóroddsson en fyrr kallaðir þú þig 
burstakoll þá er þú hafðir drepið Ketil úr Eldu. Gerðir þú þér þá koll og barst tjöru í höfuð þér. Síðan 
keyptir þú að þrælum að rísta upp jarðarmen og skreiðst þú þar undir um nóttina. Síðan fórst þú til 
Þórólfs Loftssonar á Eyrum og tók hann við þér og bar þig út í mjölsekkjum sínum." 


Eftir það gengu þeir Ásgrímur út. 
Skarphéðinn mælti: "Hvert skulum vér nú ganga?" 
"Til búðar Snorra goða," segir Ásgrímur. 


Síðan gengu þeir til búðar Snorra. Þar var einn maður úti fyrir búðinni. Ásgrímur spurði hvort Snorri 
væri í búð. Sá sagði að hann var þar. Ásgrímur gekk inn í búðina og þeir allir. Snorri sat á palli. 
Ásgrímur gekk fyrir hann og kvaddi hann vel. Snorri tók honum blíðlega og bað hann sitja. 


Ásgrímur kveðst þar mundu eiga skamma dvöl "en þó er við þig erindið." 
Snorri bað hann segja það. 


Ásgrímur mælti: "Eg vildi að þú færir til dóma með mér og veittir mér lið því að þú ert vitur og 
framkvæmdarmaður mikill." 


"Þungt ganga oss nú málaferlin," segir Snorri, "og draga sig margir mjög fram í mót oss og erum vér 
því trauðir að taka vandræði manna í aðra fjórðunga." 


"Vorkunn er það," segir Ásgrímur, "því að þú átt oss ekki varlaunað." 


"Veit eg að þú ert góður drengur," segir Snorri, "og vil eg því heita þér að eg skal hvergi í mót þér vera 
og eigi veita lið óvinum þínum." 


Ásgrímur þakkaði honum. 


Snorri mælti: "Hver er sá maður er fjórir ganga fyrri, fölleitur og skarpleitur og glottir við tönn og hefir 
öxi reidda um öxl?" 


"Héðinn heiti eg," segir hann, "en sumir menn kalla mig Skarphéðinn öllu nafni eða hvað vilt þú fleira 
til mín tala?" 


Snorri mælti: "Það að mér þykir þú maður harðlegur og mikilfenglegur en þó get eg að þrotin sé nú þín 
hin mesta gæfa og skammt get eg eftir þinnar ævi." 


"Vel er það," segir Skarphéðinn, "því að þá skuld eiga allir að gjalda. En þó er þér meiri nauðsyn að 
hefna föður þíns en að spá mér slíkar spár." 


"Margir hafa það mælt áður," segir Snorri, "og mun eg ekki við slíku reiðast." 


Eftir það gengu þeir út og fengu þar enga liðveislu. Þaðan fóru þeir til búðar Skagfirðinga. Þá búð átti 
Hafur hinn auðgi. Hann var son Þorkels Eiríkssonar úr Goðdölum, Geirmundarsonar, Hróaldssonar, 
Eiríkssonar örðigskeggja er felldi Grjótgarð í Sóknadal í Noregi. Móðir Hafurs hét Þórunn og var 
dóttir Ásbjarnar Myrkárskalla Hross-Bjarnarsonar. Þeir Ásgrímur gengu inn í búðina. Hafur sat í miðri 
búðinni og talaði við mann. Ásgrímur gekk að honum og heilsaði á hann. Hafur tók honum vel og 
bauð honum að sitja. 


139 


Ásgrímur mælti: "Hins vildi eg biðja þig að þú veittir mér lið og mágum mínum." 


Hafur svaraði skjótt og kvaðst ekki mundu taka undir vandræði þeirra "en þó vil eg spyrja hver sá er 
hinn fölleiti er fjórir menn ganga fyrr og er svo illilegur sem genginn sé út úr sjávarhömrum." 


Skarphéðinn mælti: "Hirð ekki þú það, mjólki þinn, hver eg er því að eg mun þora þar fram að ganga 
er þú situr fyrir og mundi eg allóhræddur þó að slíkir sveinar væru á götu minni. Er þér og skyldara að 
sækja Svanlaugu systur þína er Eydís járnsaxa og þau Steðjakollur tóku í braut úr híbýlum þínum og 
þorðir þú ekki að að hafa." 


Ásgrímur mælti: "Göngum út. Ekki er hér von liðveislu." 


Síðan gengu þeir til Möðruvellingabúðar og spurðu hvort Guðmundur hinn ríki væri í búð en þeim var 
sagt að hann var þar. Þeir gengu þá inn í búðina. Hásæti var í miðri búðinni og sat þar Guðmundur ríki. 
Ásgrímur gekk fyrir Guðmund og kvaddi hann. Guðmundur tók honum vel og bauð honum að sitja. 


Ásgrímur mælti: "Eigi vil eg sitja en biðja vil eg þig liðsinnis því að þú ert kappsamur og mikill 
höfðingi." 


Guðmundur mælti: "Ekki skal eg í móti þér vera. En ef mér sýnist að veita þér lið þá munum við vel 
mega tala um það síðar" og tók á öllu vel. 


Asgrímur þakkaði honum orð sín. 


Guðmundur mælti: "Maður er sá einn í liði þínu er eg hefi horft á um hríð og líst mér ólíkur flestum 
mönnum þeim er eg hefi séð." 


"Hver er sá?" segir Ásgrímur. 


"Fjórir menn ganga fyrri en hann," segir Guðmundur, "jarpur á hár og föllitaður, mikill vöxtum og 
ernlegur og svo skjótlegur til karlmennsku að heldur vildi eg hans fylgi hafa en tíu annarra. Og er þó 
maðurinn ógæfusamlegur." 


Skarphéðinn mælti: " Veit eg að þú þykist til mín mæla og er eigi einn veg farið ógæfu okkarri. Eg hefi 
ámæli af vígi Höskulds Hvítanessgoða sem vorkunn er en þeir gerðu illmæli um þig Þorkell hákur og 
Þórir Helgason og hefir þú af því hina mestu skapraun." 


Gengu þeir þá út. Skarphéðinn mælti þá. "Hvert skulum vér nú ganga?" 
"Til Ljósvetningabúðar," segir Ásgrímur. 


Þá búð hafði tjaldað Þorkell hákur. Hann var son Þorgeirs goða Tjörvasonar, Þorkelssonar langs, en 
móðir Þorgeirs var Þórunn Þorsteinsdóttir, Sigmundarsonar, Gnúpa-Bárðarsonar. Móðir Þorkels háks 
hét Guðríður. Hún var dóttir Þorkels hins svart úr Hleiðrargarði, Þórissonar snepils, Ketilssonar 
brimils, Örnólfssonar, Björnólfssonar, Grímssonar loðinkinna, Ketilssonar hængs, Hallbjarnarsonar 
hálftrölls. Þorkell hákur hafði verið utan og framið sig í öðrum löndum. Hann hafði drepið spellvirkja 
austur á Jamtaskógi. Síðan fór hann austur í Svíþjóð og fór til lags með Sörkvi karli og herjuðu þeir í 
austurveg. En fyrir austan Bálagarðssíðu átti Þorkell að sækja þeim vatn eitt kveld. Þá mætti hann 
finngálkni og varðist því lengi en svo lauk með þeim að hann drap finngálknið. Þaðan fór hann austur í 
Aðalsýslu. Þar vó hann að flugdreka. Síðan fór hann aftur til Svíþjóðar og þaðan til Noregs og síðan út 
til Íslands. Og lét hann gera þrekvirki þessi yfir lokhvílu sinni og á stóli fyrir hásæti sínu. Hann barðist 
og á Ljósvetningaleið við Guðmund hinn ríka með bræðrum sínum og höfðu Ljósvetningar sigur. 
Gerðu þeir síðan illmæli um Guðmund, Þórir Helgason og Þorkell hákur. Þorkell mælti svo að sá væri 


140 


engi á Íslandi að hann mundi eigi ganga til einvígis við eða á hæl hopa fyrir. Var hann fyrir því 
kallaður Þorkell hákur að hann eirði hvorki í orðum né verkum við hvern sem hann átti. 


120. kafli 


Ásgrímur Elliða-Grímsson og þeir félagar gengu til búðar Þorkels háks. 


Ásgrímur mælti þá til félaga sinna: "Þessa búð á Þorkell hákur, kappi mikill, og væri oss mikið undir 
að vér fengjum liðsinni hans. Skulum vér hér til gæta í alla staði því að hann er einlyndur og 
skapvandur. Vil eg nú biðja þig Skarphéðinn að þú létir ekki til þín taka um tal vort." 


Skarphéðinn glotti við og var svo búinn að hann var í blám kyrtli og í blárendum brókum og uppháva 
svarta skúa á fótum. Hann hafði silfurbelti um sig og öxi þá í hendi er hann hafði drepið Þráin með og 
hann kallaði Rimmugýgi og törgubuklara og silkihlað um höfuð og greitt hárið aftur um eyrun. Hann 
var allra manna hermannlegastur og kenndu því hann allir ósénn. Hann gekk sem honum var skipað og 
hvorki fyrr né síðar. 


Þeir gengu nú inn í búðina og í innanverða. Þorkell sat á miðjum palli og menn hans alla vega út í frá 
honum. Ásgrímur kvaddi hann. Þorkell tók því vel. 


Ásgrímur mælti til hans: "Til þess erum vér hingað komnir að biðja þig liðveislu að þú gangir til dóma 
með oss." 


Þorkell mælti: "Hvað munduð þér þurfa minnar liðveislu við þar sem þér genguð til Guðmundar? Og 
mundi hann heita yður liði sínu." 


"Ekki fengum vér hans liðsinni," segir Ásgrímur. 


Þorkell mælti: "Þá þótti Guðmundi óvinsælt vera málið og mun svo og vera því að slík verk hafa verst 
verið unnin. Og veit eg hvað þér hefir til gengið hingað að fara að þú ætlaðir að eg mundi vera 
óhlutvandari en Guðmundur og mundi eg vilja fylgja að röngu máli." 


Ásgrímur þagnaði þá og þótti þungt fyrir. 


Þorkell mælti: "Hver er sá hinn mikli og hinn feiknlegi er fjórir menn ganga fyrri, fölleitur og 
skarpleitur, ógæfusamlegur og illmannlegur?" 


Skarphéðinn mælti: "Eg heiti Skarphéðinn og er þér skuldlaust að velja mér hæðiyrði, saklausum 
manni. Hefir mig aldrei það hent að eg hafi kúgað föður minn og barist við hann sem þú gerðir við 
þinn föður. Hefir þú og lítt riðið til alþingis eða starfað í þingdeildum og mun þér kringra að hafa 
ljósverk að búi þínu að Öxará í fásinninu. Er þér og nær að stanga úr tönnum þér rassgarnarendann 
merarinnar er þú ást áður en þú riðir til þings og sá smalamaður þinn og undraðist hann er þú gerðir 
slíka fúlmennsku." 


Þá spratt Þorkell upp af mikilli reiði og þreif sax sitt og mælti: "Þetta sax fékk eg í Svíþjóðu og drap eg 
til hinn mesta kappa en síðan vó eg margan mann með. Og þegar er eg næ til þín skal eg reka það í 
gegnum þig og skalt þú það hafa fyrir fáryrði þín." 


Skarphéðinn stóð með reidda öxina og glotti við og mælti: "Þessa öxi hafði eg í hendi þá er eg hljóp 


tólf álna yfir Markarfljót og vó eg Þráin Sigfússon og stóðu þeir átta fyrir og fékk engi þeirra fang á 
mér. Hefi eg og aldrei svo reitt vopn að manni að eigi hafi við komið." 


141 


Síðan hratt hann þeim frá bræðrum sínum og Kára mági sínum og óð fram að Þorkatli. 


Skarphéðinn mælti þá: "Ger þú nú annaðhvort Þorkell hákur að þú slíðra saxið og sest niður eða eg 
keyri öxina í höfuð þér og klýf þig í herðar niður." 


Þorkell slíðraði saxið og sest niður þegar og hafði hvorki orðið á fyrir honum áður né síðan. Þeir 
Ásgrímur gengu þá út. 


Skarphéðinn mælti: "Hvert skulum vér nú ganga?" 
Ásgrímur svaraði: "Heim til búðar vorrar." 
"Þá förum vér bónleiðir til búðar," segir Skarphéðinn. 


Ásgrímur snérist við honum og mælti: "Margstaðar hefir þú heldur verið orðhvass en hér er Þorkell átti 
í hlut að, þykir mér þú það eitt hafa á hann lagið er maklegt er." 


Gengu þeir þá heim til búðar sinnar og sögðu Njáli frá öllu sem gerst. 
Hann mælti: "Búið arki að auðnu til hvers sem draga vill." 


Guðmundur hinn ríki spurði nú hversu farið hafði með þeim Skarphéðni og Þorkatli og mælti svo: 
"Kunnigt mun yður vera hversu farið hefir með oss Ljósvetningum og hefi eg aldrei farið jafnmikla 
skömm né sneypu fyrir þeim sem nú fór Þorkell fyrir Skarphéðni og er þetta allvel orðið." 


Síðan mælti Guðmundur til Einars Þveræings bróður síns: "Þú skalt fara með öllu liði mínu og veita 
Njálssonum þá er dómar fara út en ef þeir þurfa liðs annað sumar þá skal eg sjálfur veita þeim lið." 


Einar játaði þessu og lét segja Ásgrími. 
Ásgrímur mælti: "Ólíkur er Guðmundur flestum mönnum að höfðingsskap." 


Ásgrímur sagði síðan Njáli. 


121. kafli 


Annan dag eftir fundust þeir Ásgrímur og Gissur hinn hvíti, Hjalti Skeggjason og Einar Þveræingur. 
Þar var þá og Mörður Valgarðsson. Hann hafði þá látið af höndum sökina og selt í hendur 
Sigfússonum. 


Þá mælti Ásgrímur: "Þig kveð eg að þessu fyrstan, Gissur hinn hvíti, og Hjalta og Einar, að eg vil 
segja yður hvers efni í eru. Yður mun það kunnigt að Mörður hefir sótt málið. En svo er við vaxið að 


Mörður hefir verið að vígi Höskulds og sært hann því sári er engi var til nefndur. Sýnist mér sem það 
mál muni ónýtt vera fyrir laga sakir." 


"Þá viljum vér það fram bera þegar," segir Hjalti. 
Þórhallur Ásgrímsson mælti: "Það er ekki ráð að eigi fari þetta leynt allt þar til er dómar fara út." 


"Hverju skiptir það?" segir Hjalti. 


142 


Þórhallur svarar: "Ef þeir vita nú það þegar að rangt hafi verið til búið málið þá mega þeir svo bjarga 
sökinni að senda þegar mann heim af þingi og stefna heiman til þings en kveðja búa á þingi og er þá 
rétt sótt málið." 


"Vitur maður ert þú Þórhallur," segja þeir, "og skal þín ráð hafa." 
Eftir þetta gekk hver til sinnar búðar. 


Sigfússynir lýstu sökum að Lögbergi og spurðu að þingfesti og heimilisfangi en föstunáttina skyldu 
fara út dómar til sóknar. Er nú kyrrt þingið þar til. Margir menn leituðu um sættir með þeim og var 
Flosi erfiður en aðrir þó miklu orðfleiri og þótti óvænlega horfa. 


Nú kemur að því sem dómar skyldu út fara föstukveldið. Gekk þá allur þingheimur til dóma. Flosi stóð 
sunnan að Rangæingadómi og lið hans. Þar var með honum Hallur af Síðu og Runólfur úr Dal son Úlfs 
aurgoða og aðrir þeir sem Flosa höfðu liði heitið. En norðan að Rangæingadómi stóðu þeir Ásgrímur 
Elliða-Grímsson og Gissur hvíti, Hjalti Skeggjason og Einar Þveræingur en Njálssynir voru heima við 
búð og Kári og Þorleifur krákur og Þorgrímur hinn mikli. Þeir sátu allir með vopnum og var þeirra 
flokkur óárennilegur. 


Njáll hafði beðið dómendur að ganga í dóminn. Sigfússynir sækja nú málið. Þeir nefndu votta og buðu 
Njálssonum að hlýða til eiðspjalls síns. Síðan unnu þeir eið. Þá sögðu þeir fram sök. Þá létu þeir bera 
lýsingarvætti. Þá buðu þeir búum í setu. Þá buðu þeir til ruðningar um kviðinn. 


Þá stóð upp Þórhallur Ásgrímsson og nefndi votta og varði lýriti kviðburðinn og fann það til að sá 
hafði lýst sökinni er sannir lagalestir voru á og sjálfur var útlagi. 


"Til hvers mælir þú þetta?" segir Flosi. 


Þórhallur svarar: "Mörður Valgarðsson fór til vígs Höskulds með Njálssonum og særði hann því sári er 
engi maður var til nefndur þá er vottar voru nefndir að benjum. Megið þér eigi í móti mæla að ónýtt er 
málið." 


122. kafli 


Njáll stóð þá upp og mælti: "Þess bið eg Hall af Síðu og Flosa og alla Sigfússonu og alla vora menn að 
þér gangið eigi í braut og heyrið mál mitt." 


Þeir gerðu svo. 


"Hann mælti þá: "Svo sýnist mér sem mál þetta sé komið í ónýtt efni og er það að líkindum því að af 
illum rótum hefir upp runnið. Vil eg yður það kunnigt gera að eg unni meira Höskuldi en sonum 
mínum og þá er eg spurði að hann var veginn þótti mér slökkt hið sætasta ljós augna minn og heldur 
vildi eg misst hafa allra sona minna, og lifði hann. Nú bið eg þess Hall af Síðu og Runólf úr Dal, 
Gissur hvíta og Einar Þveræing og Hafur hinn spaka að eg nái að sættast á víg þetta fyrir hönd sona 
minna og vil eg að geri um þeir er best eru til fallnir." 


Þeir Gissur og Einar og Hafur töluðu langt erindi sínu sinni hver þeirra og báðu Flosa sættast og hétu 
honum sinni vináttu í mót. Flosi svaraði þá öllu vel og hét þó eigi. 


Hallur af Síðu mælti þá til Flosa: "Vilt þú nú efna orð þín og veita mér bæn mína er þú hést að veita 
mér þá er eg kom utan Þorgrími syni Digur-Ketils frænda þínum þá er hann hafði vegið Halla hinn 
rauða?" 


143 


Flosi mælti: "Veita vil eg þér mágur því að þú munt þess eins biðja að mín sæmd sé þá meiri en áður." 


Hallur mælti: "Þá vil eg að þú sættist skjótt og látir góða menn gera um og kaupir þú þér svo vináttu 
hinna bestu manna." 


Flosi mælti: "Það vil eg yður kunnigt gera að eg vil gera fyrir orð Halls mágs míns og annarra hinna 
bestu drengja að hér geri um sex menn af hvorra hendi löglega til nefndir. Þykir mér Njáll maklegur 
vera að eg unni honum þessa." 


Njáll þakkaði honum og þeim öllum og aðrir þeir er hjá voru og kváðu Flosa vel fara. 


Flosi mælti: "Nú vil eg nefna mína gerðarmenn. Nefni eg fyrstan Hall mág minn og Össur frá Breiðá, 
Surt Ásbjarnarson úr Kirkjubæ, Móðólf Ketilsson" - hann bjó þá í Ásum - "Hafur hinn spaka og 
Runólf úr Dal og mun það einmælt að þessir séu best til fallnir af öllum mínum mönnum." 


Bað hann nú Njál nefna sína gerðarmenn. 


Njáll stóð þá upp og mælti: "Til þess nefni eg fyrstan Ásgrím Elliða-Grímsson og Hjalta Skeggjason, 
Gissur hvíta og Einar Þveræing, Snorra goða og Guðmund hinn ríka." 

Síðan tókust þeir í hendur, Njáll og Flosi og Sigfússynir, og handsalaði Njáll fyrir alla sonu sína og 
Kára mág sinn það sem þessir tólf menn dæmdu. Og mátti svo að kveða að allur þingheimur yrði þessu 


feginn. Voru þá sendir menn eftir Snorra og Guðmundi því að þeir voru í búðum sínum. Var þá mælt 
að dómendur skyldu sitja í lögréttu en allir aðrir gengju í braut. 


123. kafli 


Snorri goði mælti svo: "Nú erum vér hér tólf dómendur er málum þessum er til skotið. Vil eg nú biðja 
yður alla að vér höfum enga trega í málum þessum svo að þeir megi eigi sáttir verða." 


Guðmundur mælti: "Viljið þér nokkuð héraðssektir gera eða utanferðir?" 


"Engar," segir Snorri, "því að það hefir oft eigi efnst og hafa menn fyrir það drepnir verið og orðið 
ósáttir. En gera vil eg fésætt svo mikla að engi maður hafi dýrri verið hér á landi en Höskuldur." 


Hans orð mæltust vel fyrir. Síðan töluðu þeir um og urðu eigi á sáttir hver fyrst skyldi upp kveða 
hversu mikil fésekt vera skyldi. Og kom svo að þeir hlutuðu um og hlaut Snorri upp að kveða. 


Snorri mælti: "Ekki mun eg lengur yfir þessu sitja. Mun eg nú segja yður hvað mitt ákvæði er, að eg 
vil Höskuld bæta láta þrennum manngjöldum en það eru sex hundruð silfurs. Skuluð þér nú að gera ef 
yður þykir of mikið eða of lítið." 


Þeir svöruðu að þeir skyldu hvergi að gera. 
"Það skal og fylgja," sagði hann, "að hér skal allt féið upp gjaldast á þinginu." 


Þá mælti Gissur hvíti: "Þetta þykir mér varla vera mega því að þeir munu hér lítinn einn hlut hafa að 
gjalda fyrir sig." 


Guðmundur hinn ríki mælti: "Eg veit hvað Snorri vill. Það vill hann að vér gefum til allir gerðarmenn 
slíkt sem vor er drengskapur til og mun þar þá margur eftir gera." 


144 


Hallur af Síðu þakkaði honum og kveðst gjarna vilja til gefa sem sá er mest gæfi. Játuðu því þá allir 
gerðarmenn. Eftir það gengu þeir í braut og réðu það með sér að Hallur skyldi segja upp gerðina að 
Lögbergi. 


Eftir það var hringt og gengu allir menn til Lögbergs. 


Hallur af Síðu stóð upp og mælti: "Mál þessi, er vér höfum gert um, höfum vér orðið vel á sáttir og 
höfum gert sex hundruð silfurs. Skulum vér gjalda upp helminginn gerðarmenn og skal hér allt upp 
gjaldast á þinginu. En það er bænarstaður minn til allrar alþýðu að nokkurn hlut gefi til fyrir guðs 
sakir." 


Því svöruðu allir vel. Nefndi Hallur þá votta að gerðinni að hana skyldi engi rjúfa mega. Njáll þakkaði 
þeim gerðina. Skarphéðinn stóð hjá og þagði og glotti við. Gengu menn þá frá Lögbergi og til búða 
sinna. 


En gerðarmenn báru saman í bóndakirkjugarði fé það sem þeir höfðu heitið til að leggja. Njálssynir 
seldu fram fé það er þeir höfðu og svo Kári og var það hundrað silfurs. Njáll tók þá fé það er hann 
hafði og var það annað hundrað silfurs. Síðan var fé þetta borið allt saman í Lögréttu og gáfu menn þá 
svo mikið til að engan pening vantaði á. Njáll tók þá silkislæður og bóta og lagði á hrúguna ofan. 


Síðan mælti Hallur til Njáls að hann skyldi ganga eftir sonum sínum "en eg mun ganga eftir Flosa og 
veiti nú hvorir öðrum tryggðir." 


Njáll gekk þá heim til búðar sinnar og mælti til sona sinna: "Nú er málum vorum komið í gott efni. Vér 
erum nú menn sáttir en fé allt komið í einn stað. Skulu nú hvorirtveggju ganga til og veita öðrum grið 
og tryggðir. Vil eg þess nú biðja yður sonu mína að þér spillið í engu um." 


Skarphéðinn strauk um ennið og glotti við. Ganga þeir nú allir til Lögréttu. 


Hallur gekk til móts við Flosa og mælti: "Gakk þú nú til Lögréttu því að nú er féið allt vel af hendi 
goldið og saman komið í einn stað." 


Flosi bað þá Sigfússonu ganga til með sér. Gengu þeir þá út allir. Þeir gengu austan að Lögréttu. Njáll 
gekk vestan að Lögréttu og synir hans. Skarphéðinn gekk á meðalpallinn og stóð þar. 


Flosi gekk í Lögréttu að hyggja að fénu og mælti: "Þetta fé er bæði mikið og gott og vel af höndum 
greitt sem von er að." 


Síðan tók hann upp slæðurnar og spurði hver þær mundi hafa til gefið en engi svaraði honum. Í annað 
sinn veifði hann slæðunum og spurði hver til mundi hafa gefið og hló að og svaraði honum engi." 


Flosi mælti þá: "Hvort er að engi yðvar veit hver þenna búning hefir átt eða þorið þér eigi að segja 
mér?" 


Skarphéðinn mælti: "Hvað ætlar þú hver til hafi gefið?" 


Flosi mælti: "Ef þú vilt það vita þá mun eg það segja þér hvað eg ætla. Það ætla eg að til hafi gefið 
faðir þinn, karl hinn skegglausi, því að margir vita eigi er hann sjá hvort hann er heldur kona eða 
karlmaður." 


Skarphéðinn mælti: "Slíkt er illa mælt að sneiða honum afgömlum er engi hefir áður til orðið dugandi 
maður. Megið þér og það vita að hann er karlmaður því að hann hefir sonu átt við konu sinni. Hafa fáir 
vorir frændur legið óbættir hjá garði vorum svo að vér höfum eigi hefnt." 


145 


Síðan tók Skarphéðinn til sín slæðurnar en kastaði brókum blám til Flosa og kvað hann þeirra meir 
þurfa." 


Flosi mælti: "Hví mun eg þeirra meir þurfa?" 


Skarphéðinn svarar: "Því þá ef þú ert brúður Svínfellsáss sem sagt er hverja hina níundu nótt og geri 
hann þig að konu." 


Flosi hratt þá fénu og kveðst þá engan pening hafa skyldu af, kvað þá vera skyldu annaðhvort að 
Höskuldur skyldi vera ógildur ella skildu þeir hefna hans. 


Vildi þá Flosi engi grið selja og engi taka og mælti til Sigfússona: "Göngum vér nú heim. Eitt skal yfir 
oss líða alla." 


Síðan gengu þeir heim til búðar. 

Hallur mælti: "Helsti miklir ógæfumenn eiga hér í hlut að." 

Þeir Njáll og synir hans gengu heim til búðar. 

Njáll mælti: "Nú kemur það fram sem mér sagði löngu hugur um að oss mundu þungt falla þessi mál." 
"Eigi er það," segir Skarphéðinn, "því að þeir mega aldrei sækja oss að landslögum." 

"Þá mun það fram koma," segir Njáll, "er öllum mun verst gegna." 

Þeir menn töluðu um er gefið höfðu féið að þeir mundu í braut taka. 


Guðmundur hinn ríki mælti þá: "Þá skömm kýs eg mér eigi til handa að taka það aftur er eg gef hvorki 
hér né annars staðar." 


"Vel er þetta mælt," sögðu þeir. 
Vildi þá og engi í braut taka. 


Snorri goði mælti: "Það er mitt ráð að Gissur hinn hvíti og Hjalti Skeggjason varðveiti fé þetta til 


LÆRI 


annars alþingis. Segir mér svo hugur um að eigi muni langt líða áður til muni þurfa að taka þessa fjár. 


Hjalti tók og varðveitti helming fjárins en Gissur sumt. Gengu menn þá heim til búða sinna. 


124. kafli 


Flosi stefndi öllum sínum mönnum upp í Almannagjá og gekk þangað sjálfur. Þá voru þar komnir allir 
hans menn og voru það tíu tigir manna. 


Flosi mælti til Sigfússona: "Hversu veiti eg yður þess að málum að yður sé skapfelldlegast?" 
Gunnar Lambason mælti: "Ekki líkar oss fyrr en þeir bræður eru allir drepnir, Njálssynir." 


Flosi mælti: "Því vil eg heita Sigfússonum að skiljast eigi fyrr við þetta mál en aðrir hvorir hníga fyrir 
öðrum. Vil eg og það vita hvort nokkur er sá hér að oss vilji eigi veita að þessu máli." 


146 


En allir kváðust þeim veita vilja. 
Flosi mælti: "Gangi nú allir til mín og sverji eiða að engi skerist úr þessu máli." 
Gengu þá allir til Flosa og sóru honum eiða. 


Flosi mælti: "Vér skulum og allir hafa handtak að því að sá skal hver hafa fyrirgert fé og fjörvi er úr 
þessu máli gengur fyrr en yfir lýkur. 


Þessir voru höfðingjar með Flosa: Kolur son Þorsteins breiðmaga, bróðurson Halls af Síðu, Hróaldur 
Össurarson frá Breiðá, Össur Önundarson töskubaks, Þorsteinn hinn fagri Geirleifsson, Glúmur 
Hildisson hins gamla, Móðólfur Ketilsson, Þórir son Þórðar illuga úr Mörtungu, frændur Flosa 
Kolbeinn og Egill, Ketill Sigfússon og Mörður bróðir hans, Þorkell og Lambi, Grani Gunnarsson, 
Gunnar Lambason og Sigurður bróðir hans, Ingjaldur frá Keldum, Hróar Hámundarson. 


Flosi mælti til Sigfússona: "Takið þér yður nú höfðingja þann er yður þykir best til fallinn því að 
einhver mun fyrir þurfa að vera málinu." 


Ketill úr Mörk svaraði: "Ef undir oss bræður skal koma kjörið þá munum vér það skjótt kjósa að þú 
sért fyrir. Heldur þar margt til þess. Þú ert maður ættstór og höfðingi mikill, harðdrægur og vitur. 
Virðum vér og svo að þú setjist fyrir vora nauðsyn í málið." 


Flosi mælti: "Það er líkast að eg játist undir þetta sem bæn yður stendur til. Mun eg nú og ákveða 
hverja aðferð vér skulum hafa. Og er það mitt ráð að hver maður ríði heim af þingi og sjái um bú sitt í 
sumar meðan töður manna eru undir. Eg mun og heim ríða og vera heima í sumar. En drottinsdag, 
þann er átta víkur eru til vetrar, þá mun eg láta syngja mér messu heima og ríða síðan vestur yfir 
Lómagnúpssand. Hver vor skal hafa tvo hesta. Ekki mun eg lið auka úr því sem nú hefir til eiða gengið 
því að vér höfum það ærið margt ef oss kemur það vel að haldi. Eg mun ríða drottinsdaginn og svo 
nóttina með. En annan dag vikunnar mun eg kominn á Þríhyrningshálsa fyrir miðjan aftan. Skuluð þér 
þá þar allir komnir er eiðsvarar eruð við þetta mál. En ef nokkur er sá þá eigi þar kominn er í mál þessi 
hefir gengið þá skal engu fyrir týna nema lífinu ef vér megum ráða." 


Ketill mælti: "Hversu má það saman fara að þú ríðir drottinsdag heiman en komir annan dag vikunnar 
á Þríhyrningshálsa?" 


Flosi mælti: "Eg mun ríða upp úr Skaftártungu og fyrir norðan Eyjafjallajökul og ofan í Goðaland og 
mun þetta endast ef eg ríð hvatlega. Mun eg nú og segja yður alla mína fyrirætlan að þá er vér komum 
þar saman skulum vér ríða til Bergþórshvols með öllu liðinu og sækja Njálssonu með eldi og járni og 
ganga eigi fyrr frá en þeir eru allir dauðir. Skuluð þér þessi ráðagerð leyna því að líf vort allra liggur 
við. Munum vér nú láta taka hesta vora og ríða heim. 


Gengu þeir þá allir til búða sinna. 


Síðan lét Flosi söðla hesta sína og biðu engra manna og ríða síðan heim. Flosi vildi eigi finna Hall mág 
sinn því að hann þóttist vita að Hallur mundi letja allra stórvirkja. 


Njáll reið heim af þingi og synir hans og voru þeir heima allir um sumarið. Njáll spurði Kára mág sinn 
hvort hann mundi nokkuð ríða austur til Dyrhólma til bús síns. 


Kári svaraði: "Ekki skal eg austur ríða því að eitt skal ganga yfir mig og sonu þína." 


147 


Njáll þakkaði honum og kvað slíks að honum von. Þar var jafnan nær þrem tigum vígra karla með 
húskörlum. 


Það var einu hverju sinni að Hróðný Höskuldsdóttir, móðir Höskulds Njálssonar, kom til Keldna. 
Ingjaldur bróðir hennar fagnaði henni vel. Hún tók ekki kveðju hans en bað hann þó ganga út með sér. 
Ingjaldur gerði svo að hann gekk út með henni og gengu úr garði bæði saman. Síðan þreif hún til hans 
og settust þau niður bæði. 


Hróðný mælti: "Hvort er það satt að þú hefir svarið eið að fara að Njáli og drepa hann og sonu hans?" 
Hann svaraði: "Satt er það." 

"Allmikill níðingur ert þú," segir hún, "þar sem Njáll hefir þrisvar leyst þig úr skógi." 

"Svo er nú þó komið," segir Ingjaldur, "að líf mitt liggur við ef eg geri eigi þetta." 


"Eigi mun það," segir hún, "lifa munt þú allt að einu og heita góður maður ef þú svíkur eigi þann er þú 
átt bestur að vera." 


Hún tók þá línhúfu úr pússi sínu alblóðga og raufótta og mælti: "Þessa húfu hafði Höskuldur Njálsson 
og systurson þinn á höfði sér þá er þeir vógu hann. Þykir mér þér því verr fara að veita þeim er þaðan 
standa að." 


Ingjaldur svarar: "Svo mun nú og fara að eg mun eigi vera í móti Njáli hvað sem á bak kemur. En þó 
veit eg að þeir munu að mér snúa vandræðum." 


Hróðný mælti: "Þá mátt þú nú mikið lið veita Njáli og sonum hans ef þú segir honum þessa ráðagerð 
alla." 


"Það mun eg eigi gera," segir Ingjaldur, "því að þá er eg hvers manns níðingur ef eg segi það er þeir 
trúðu mér til. En það er karlmannlegt bragð að skiljast við þetta mál þar sem eg veit vísrar hefndar 
von. En seg það Njáli og sonum hans að þeir séu varir um sig þetta sumar allt því að það er þeim 
heilræði og hafi margt manna." 


Síðan fór hún til Bergþórshvols og sagði Njáli þessa viðræðu alla. 


Njáll þakkaði henni og kvað hana vel hafa gert "því að honum mundi helst misgert í vera að fara að 
mér allra manna." 


Hún fór þá heim en Njáll sagði þetta sonum sínum. 


Kerling var sú að Bergþórshvoli er Sæunn hét. Hún var fróð að mörgu og framsýn en þá var hún 
gömul mjög og kölluðu Njálssynir hana gamalæra er hún mælti margt en þó gekk það flest eftir. Það 
var einn dag að hún þreif lurk í hönd sér og gekk upp um hús eftir og að arfasátu einni er þar stóð. Hún 
laust arfasátuna og bað hana aldrei þrífst svo vesöl sem hún var. Skarphéðinn hló að og spurði hví hún 
abbaðist upp á arfasátuna. 


Kerlingin mælti: "Þessi arfasáta mun vera tekin og kveiktur við eldur þá er Njáll bóndi er inni 
brenndur og Bergþóra fóstra mín. Og berið þér hana á vatn," segir hún, "eða brennið hana upp sem 
skjótast." 


148 


"Eigi munum vér það gera," segir Skarphéðinn, "því að fást mun annað til eldkveikna ef þess verður 
auðið þó að hún sé eigi." 


Kerling klifaði allt sumarið um arfasátuna að inn skyldi bera en þó fórst það fyrir ávallt. 


125. kafli 


Að Reykjum á Skeiðum bjó Runólfur Þorsteinsson. Hildiglúmur hét son hans. Hann gekk út 
drottinsdagsnótt þá er tólf vikur voru til vetrar. Hann heyrði brest mikinn svo að honum þótti skjálfa 
bæði jörð og himinn. Síðan leit hann í vesturáttina. Hann þóttist sjá þangað hring og eldslit á og í 
hringinum mann á grám hesti. Hann bar skjótt yfir og fór hann hart. Hann hafði logandi eldbrand í 
hendi. Hann reið svo nær honum að hann mátti gjörla sjá hann. Hann var svartur sem bik. Hann kvað 
vísu þessa með mikilli raust: 


Eg ríð hesti 
hélugbarða, 

úrigtoppa, 

ills valdanda. 

Eldr er í endum, 

eitr er í miðju. 

Svo er um Flosa ráð 
sem fari kefli 

og svo er um Flosa ráð 
sem fari kefli. 


Þá þótti honum hann skjóta brandinum austur til fjallanna fyrir sig og þótti honum hlaupa upp eldur 
mikill í móti svo að hann þóttist ekki sjá til fjallanna fyrir. Honum sýndist sjá maður ríða austur undir 
eldinn og hvarf þar. Síðan gekk hann inn og til rúms síns og fékk langt óvit og rétti þó við úr því. Hann 
mundi allt það er fyrir hann hafði borið og sagði föður sínum en hann bað hann segja Hjalta 
Skeggjasyni. Hann fór og sagði Hjalta. 


"Þú hefir séð gandreið," segir Hjalti, "og er það jafnan fyrir stórtíðindum." 


126. kafli 


Flosi bjó sig austan þá er tveir mánuðir voru til vetrar og stefndi til sín öllum sínum mönnum þeim er 
honum höfðu liði og ferð heitið. Hver þeirra hafði tvo hesta og góð vopn. Þeir komu allir til Svínafells 
og voru þar um nóttina. Flosi lét snemma veita sér tíðir drottinsdaginn en síðan gekk hann til borðs. 
Hann sagði fyrir öllum heimamönnum sínum hvað hvergi skyldi starfa meðan hann væri í brautu. 
Síðan gekk hann til hesta sinna. 


Þeir Flosi riðu vestur á sand. Flosi bað þá fyrst ekki allákaft ríða og kvað þó hinn veg lúka mundu. 
Hann bað alla bíða ef nokkur þyrfti að dveljast. Þeir riðu vestur til Skógahverfis og komu í Kirkjubæ. 
Flosi bað alla menn koma til kirkju og biðjast fyrir. Menn gerðu svo. 


Síðan stigu þeir á hesta sína og riðu upp á fjall og svo til Fiskivatna og riðu nokkuru fyrir vestan vötnin 
og stefndu svo vestur á sandinn. Létu þeir þá Eyjafjallajökul á vinstri hönd sér og svo ofan í Goðaland 
og svo til Markarfljóts og komu um nónskeið annan dag vikunnar á Þríhyrningshálsa og biðu til miðs 
aftans. 


149 


Komu þar þá allir nema Ingjaldur frá Keldum. Sigfússynir töldu á hann mjög en Flosi bað þá ekki 


FÆR 


ámæla Ingjaldi meðan hann væri eigi hjá "en þó skulum vér gjalda honum síðar." 


127. kafli 


Nú er þar til máls að taka að Bergþórshvoli að þeir Grímur og Helgi fóru til Hóla, þar voru þeim 
fóstruð börn, og sögðu það föður sínum að þeir mundu ekki heim um kveldið. 


Þeir voru í Hólum allan daginn. Þar komu konum fátækar og kváðust komnar að langt. Þeir bræður 
spurðu þær tíðinda. Þær kváðust engi kunna tíðindi að segja "en segja kunnum vér nýlundu nokkura." 


Þeir spurðu hverja nýlundu þær segðu og báðu þær eigi leyna. Þær sögðu svo vera skyldu. 


"Vér komum að ofan úr Fljótshlíð og sáum vér Sigfússonu alla ríða með alvæpni og stefnu þeir upp á 
Þríhyrningshálsa og voru fimmtán í flokki. Vér sáum og Grana Gunnarsson og Gunnar Lambason og 
voru þeir fimm saman. Þeir stefndu hina sömu leið. Og kalla má að nú sé allt á för og á flaug um 
héraðið." 


Helgi Njálsson mælti: "Þá mun Flosi kominn austan og munu þeir allir komnir til móts við hann og 
skulum við Grímur vera þar sem Skarphéðinn er." 


Grímur kvað svo vera skyldu og fóru þeir heim. 


Þenna aftan hinn sama mælti Bergþóra til hjóna sinna: "Nú skuluð þér kjósa yður mat í kveld að hver 
hafi það er mest fýsir til því að þenna aftan mun eg bera síðast mat fyrir hjón mín." 


"Það skyldi eigi vera," sögðu þeir er hjá voru. 

"Það mun þó vera," segir hún, "og má eg miklu fleira af segja ef eg vil og mun það til merkja að þeir 
Grímur og Helgi munu heim koma í kveld áður menn eru mettir. Og ef þetta gengur eftir þá mun svo 
fara fleira sem eg segi." 


Síðan bar hún mat á borð. 


Njáll mælti: "Undarlega sýnist mér nú. Ég þykist sjá um alla stofuna og þykir mér sem undan séu 
gaflveggirnir báðir en blóð eitt allt borðið og maturinn." 


Öllum fannst þá mikið um öðrum en Skarphéðni. Hann bað menn ekki syrgja né láta öðrum 
herfilegum látum svo að menn mættu orð á því gera "mun oss vandara gert en öðrum að vér berum oss 
vel og er það jafnt að vonum." 


Þeir Grímur og Helgi komu heim áður borð voru ofan tekin og brá mönnum mjög við það. Njáll spurði 


hví þeir færu svo hverft en þeir sögðu slíkt sem þeir höfðu frétt. Njáll bað engan mann til svefns fara 
og vera vara um sig. 


128. kafli 


Nú er þar til að taka er Flosi er. 


150 


Hann mælti: "Nú munum vér ríða til Bergþórshvols og koma þar fyrir náttmál." 


Þeir gera nú svo. Dalur var í hvolinum og riðu þeir þangað og bundu þar hesta sína og dvöldust þar til 
þess er mjög leið á kveldið. 


Flosi mælti: "Nú skulum vér ganga heim að bænum og ganga þröngt og fara seint og sjá hvað þeir taki 
til ráðs." 


Njáll stóð úti og synir hans og Kári og allir heimamenn og skipuðust fyrir á hlaðinu og var það nær 
þrír tigir manna. 


Flosi nam staðar og mælti: "Nú skulum vér að hyggja hvað þeir taka til ráðs því að mér líst svo ef þeir 
standa úti fyrir sem vér munum þá aldrei sótta geta." 


"Þá er vor för ill," segir Grani Gunnarsson, "ef vér skulum eigi þora að að sækja." 


"Það skal og eigi vera," segir Flosi, "og skulum vér að ganga þó að þeir standi úti. En það afhroð 
munum vér gjalda að margur mun eigi kunna frá að segja hvorir sigrast." 


Njáll mælti til sinna manna: "Hvað sjáið þér til hversu mikið lið þeir hafa?" 


"Þeir hafa bæði mikið lið og harðsnúið," segir Skarphéðinn, "en því nema þeir þó nú stað að þeir ætla 
að þeim muni illa sækjast að vinna oss." 


"Það mun ekki vera," segir Njáll, "og vil eg að menn gangi inn því að illa sóttist þeim Gunnar að 
Hlíðarenda og var hann einn fyrir. Eru hér hús rammleg sem þar voru og munu þeir eigi sótt geta." 


"Þetta er ekki þann veg að skilja," segir Skarphéðinn. "Gunnar sóttu heim þeir höfðingjar er svo voru 
vel að sér að heldur vildu frá hverfa en brenna hann inni. En þessir munu þegar sækja oss með eldi er 
þeir mega eigi annan veg því að þeir munu allt til vinna að yfir taki við oss. Munu þeir það ætla sem 
eigi er ólíklegt að það sé þeirra bani ef oss dregur undan. Eg er og þess ófús að láta svæla mig inni sem 
melrakka í greni." 


Njáll mælti: "Nú mun sem oftar að þér munuð bera mig ráðum, synir mínir, og virða mig engis. En þá 
er þér voruð yngri gerðuð þér það eigi og fór yðvart ráð þá betur fram." 


Helgi mælti: "Gerum vér sem faðir vor vill. Það mun oss best gegna." 


"Eigi veit eg það víst," segir Skarphéðinn, "því að hann er nú feigur. En vel má eg gera það til skaps 
föður míns að brenna inni með honum því að eg hræðist ekki dauða minn." 


Hann mælti þá við Kára: "Fylgjumst vér vel mágur svo að engi vor skilji við annan." 


"Það hefi eg ætlað," segir Kári, "en ef annars verður auðið þá mun það verða fram að koma og mun 
ekki mega við því gera." 


"Hefn þú vor," segir Skarphéðinn, "en vér skulum þín ef vér lifum eftir." 
Kári kvað svo vera skyldu. Gengu þeir þá inn allir og skipuðust í dyrnar. 
Flosi mælti: "Nú eru þeir feigir er þeir hafa inn gengið. Skulum vér nú heim ganga sem skjótast og 


skipast sem þykkvast fyrir dyrin og geyma þess að engi komist í braut hvorki Kári né Njálssynir því að 
það er vor bani." 


151 


Þeir Flosi komu nú heim og skipuðust umhverfis húsin ef nokkurar væru laundyr á. Flosi gekk framan 
að húsunum og hans menn. Hróaldur Össurarson hljóp að þar sem Skarphéðinn var fyrir og lagði til 
hans. Skarphéðinn hjó spjótið af skafti fyrir honum og hljóp að honum og hjó til hans og kom öxin 
ofan í skjöldinn og bar að Hróaldi þegar allan skjöldinn en hyrnan sú hin fremri tók andlitið og féll 
hann á bak aftur og þegar dauður. 


Kári mælti: "Lítt dró enn undan við þig Skarphéðinn og ert þú vor fræknastur." 
"Eigi veit eg það víst," segir Skarphéðinn og brá við grönum og glotti að. 


Þeir Kári og Grímur og Helgi lögðu út mörgum spjótum og særðu marga menn en þeir Flosi gátu ekki 
að gert. 


Flosi mælti: "Vér höfum fengið mikinn skaða á mönnum vorum. Eru margir sárir en sá veginn er vér 
mundum síst til kjósa. Nú er það séð að vér fáum þá aldrei með vopnum sótta. Er sá nú margur er eigi 
gengur jafnskörulega að sem létu en þó eggjuðu mest. Mæli eg þetta mest til Grana Gunnarssonar og 
Gunnars Lambasonar er sér létu verst eira. En þó munum vér nú verða að gera annað ráð fyrir oss. Eru 
nú tveir kostir til og er hvorgi góður. Sá annar að hverfa frá og er það vor bani, hinn annar að bera að 
eld og brenna þá inni og er það stór ábyrgðarhlutur fyrir guði er vér erum menn kristnir sjálfir. En þó 
munum vér það bragðs taka." 


129. kafli 


Þeir tóku nú eld og gerðu bál mikið fyrir dyrunum. 
Þá mælti Skarphéðinn: "Eld kveikið þér nú sveinar eða hvort skal nú búa til seyðis?" 
Grani Gunnarsson svaraði: "Svo skal það vera og skalt þú eigi þurfa heitara að baka." 


Skarphéðinn mælti: "Því launar þú mér sem þú ert maður til er eg hefndi föður þíns og virðir það meira 
er þér er óskyldara." 


Þá báru konur sýru í eldinn og slökktu niður fyrir þeim. Sumar báru vatn eða hland. 


Kolur Þorsteinsson mælti til Flosa: "Ráð kemur mér í hug. Eg hefi séð loft í skálanum á þvertrjám og 
skulum vér þar inn bera eldinn og kveikja við arfasátu þá er hér stendur fyrir ofan húsin." 


Síðan tóku þeir arfasátuna og báru þar inn eldinn. Fundu þeir eigi fyrr, er inni voru, en logaði ofan 
allur skálinn. Gerðu þeir Flosi þá stór bál fyrir öllum dyrum. Tók þá kvennaliðið illa að þola það er 
inni var. 


Njáll mælti til þeirra: "Verðið vel við og mælið eigi æðru því að él eitt mun vera og skyldi langt til 
annars slíks. Trúið þér og því að guð er miskunnsamur og mun hann oss eigi láta brenna bæði þessa 
heims og annars." 


Slíkar fortölur hafði hann fyrir þeim og aðrar hraustlegri. 


Nú taka öll húsin að loga. Þá gekk Njáll til dyra og mælti: "Hvort er Flosi svo nær að hann megi heyra 
mál mitt?" 


152 


Flosi kvaðst heyra mega. 
Njáll mælti: " Vilt þú nokkuð taka sættum við sonu mína eða leyfa nokkurum mönnum útgöngu?" 


Flosi svarar: "Eigi vil eg taka sættum við sonu þína og skal nú yfir lúka með oss og eigi frá ganga fyrr 
en þeir eru allir dauðir. En lofa vil eg útgöngu konum og börnum og húskörlum." 


Njáll gekk þá inn og mælti við fólkið: "Út skulu þeir nú allir ganga er leyft er. Og gakk þú út Þórhalla 
Ásgrímsdóttir og allur lýður með þér sá er lofað er." 


Þórhalla mælti: "Annar verður nú skilnaður okkar Helga en eg ætlaði um hríð en þó skal eg eggja 
föður minn og bræður að þeir hefni þessa mannskaða er hér er ger." 


Njáll mælti: "Vel mun þér fara því að þú ert góð kona." 
Síðan gekk hún út og margt lið með henni. 


Ástríður af Djúpárbakka mælti við Helga Njálsson: "Gakk þú út með mér og mun eg kasta yfir þig 
kvenskikkju og falda þig með höfuðdúki." 


Hann taldist undan fyrst en þó gerði hann þetta fyrir bæn þeirra. Ástríður vafði höfuðdúki að höfði 
Helga en Þórhildur kona Skarphéðins lagði yfir hann skikkjuna og gekk hann út á meðal þeirra. Og þá 
gekk út Þorgerður Njálsdóttir og Helga systir hennar og margt annað fólk. 


En er Helgi kom út þá mælti Flosi: "Sú er há kona og mikil um herðar er þar fer. Takið og haldið 
henni." 


En er Helgi heyrði þetta kastaði hann skikkjunni. Hann hafði haft sverð brugðið undir hendi sér og hjó 
til manns og kom í skjöldinn og af sporðinn og fótinn af manninum. Þá kom Flosi að og hjó á hálsinn 
Helga svo að þegar tók af höfuðið. 


Flosi gekk þá að dyrum og mælti að Njáll skyldi ganga til máls við hann og svo Bergþóra. Þau gerðu 
svo. 


Flosi mælti: "Útgöngu vil eg bjóða þér Njáll bóndi því að þú brennur ómaklegur inni." 


Njáll mælti: "Eigi vil eg út ganga því eg er maður gamall og er eg lítt til búinn að hefna sona minna en 
eg vil eigi lifa við skömm." 


Flosi mælti þá til Bergþóru: "Gakk þú út húsfreyja því að eg vil þig fyrir engan mun inni brenna." 


Bergþóra mælti: "Eg var ung gefin Njáli og hefi eg því heitið honum að eitt skyldi ganga yfir okkur 
bæði." 


Síðan gengu þau inn bæði. 
Bergþóra mælti: "Hvað skulum við nú til ráða taka?" 
"Ganga munum við til hvílu okkarrar," segir Njáll, "og leggjast niður, hefi eg lengi værugjarn verið." 


Hún mælti þá við sveininn Þórð Kárason: "Þig skal bera út og skalt þú eigi inni brenna." 


153 


"Hinu hefir þú mér heitið amma," segir sveinninn, "að við skyldum aldrei skilja meðan eg vildi hjá þér 
vera. En mér þykir miklu betra að deyja með ykkur Njáli en lifa eftir." 


Hún bar þá sveininn til hvílunnar. 


Njáll mælti við bryta sinn: "Nú skalt þú sjá hvar við leggjumst niður og hversu eg bý um okkur því að 
eg ætla héðan hvergi að hrærast hvort sem mér angrar reykur eða bruni. Mátt þú nú nær geta hvar 
beina okkarra er að leita." 


Hann sagði að svo skyldi vera. Þar hafði slátrað verið uxa einum og lá þar húðin. Njáll mælti við 
brytann að hann skyldi breiða yfir þau húðina og hann hét því. Þau leggjast nú niður bæði í rúmið og 
leggja sveininn í millum sín. Þá signdu þau sig og sveininn og fálu önd sína guði á hendi og mæltu það 
síðast svo að menn heyrðu. Þá tók brytinn húðina og breiddi yfir þau og gekk út síðan. Ketill úr Mörk 
tók í mót honum og kippti honum út. Hann spurði vandlega að Njáli mági sínum en brytinn sagði allt 
hið sanna. 


Ketill mælti: "Mikill harmur er að oss kveðinn er vér skulum svo mikla ógæfu saman eiga." 
Skarphéðinn hafði séð er faðir hans hafði niður lagst og hversu hann hafði um sig búið. 
Hann mælti þá: "Snemma fer faðir vor í rekkju og er það sem von er. Hann er maður gamall." 


Þá tóku þeir Skarphéðinn og Kári og Grímur brandana jafnskjótt sem ofan duttu og skutu út á þá og 
gekk því um hríð. Þá skutu þeir spjótum inn að þeim en þeir tóku öll á lofti og sendu út aftur. 


Flosi bað þá hætta að skjóta "því að oss munu öll vopnaskipti þungt ganga við þá. Megið þér nú vel 
bíða þess er eldurinn vinnur þá." 


Þeir gera nú svo. Þá féllu ofan stórviðirnir úr ræfrinu. 
Skarphéðinn mælti þá: "Nú mun faðir minn dauður vera og hefir hvorki heyrt til hans styn né hósta." 
Þeir gengu þá í skálaendann. Þar var fallið ofan þvertréið og var brunnið mjög í miðju. 


Kári mælti til Skarphéðins: "Hlaup þú hér út og mun eg beina að mér þér en eg mun hlaupa þegar eftir 
og munum við þá báðir í braut komast ef við breytum svo því að hingað leggur allan reykinn." 


Skarphéðinn mælti: "Þú skalt hlaupa fyrri en eg mun þegar á hæla þér." 
"Ekki er það ráð," segir Kári, "því að eg má vel komast annars staðar út þó að hér gangi eigi." 
"Eigi vil eg það," segir Skarphéðinn, "hlaup þú út fyrri en eg mun þegar eftir." 


Kári mælti: "Það er hverjum manni boðið að leita sér lífs meðan kostur er og skal eg og svo gera. En 
þó mun nú sá skilnaður með okkur verða að við munum aldrei sjást síðan því að ef eg hleyp út úr 
eldinum þá mun eg eigi hafa skap til að hlaupa inn aftur í eldinn til þín og mun þá sína leið fara hvor 
okkar." 


"Það hlægir mig," segir Skarphéðinn, "ef þú kemst í braut mágur að þú munt hefna vor." 


Þá tók Kári einn setstokk logandi í hönd sér og hleypur út eftir þvertrénu. Slöngvir hann þá stokkinum 
út af þekjunni og féll hann ofan að þeim er úti voru fyrir. Þeir hljópu þá undan. Þá loguðu klæðin öll á 
Kára og svo hárið. Hann steypir sér þá út af þekjunni og stiklar svo með reykinum. 


154 


Þá mælti einn maður er þar var næstur: "Hvort hljóp þar maður út af þekjunni?" 
"Fjarri fór það," sagði annar, "og kastaði Skarphéðinn þar eldistokki að oss." 
Síðan grunuðu þeir það ekki. 


Kári hljóp til þess er hann kom að læk einum og kastaði sér í ofan og slökkti á sér eldinn. Þaðan hljóp 
hann með reykinum í gróf nokkura og hvíldi sig og er það síðan kölluð Káragrót. 


130. kafli 


Nú er að segja frá Skarphéðni að hann hleypur út á þvertréið þegar eftir Kára. En er hann kom þar er 
mest var brunnið þvertréið þá brast niður undir honum. Skarphéðinn kom fótum undir sig og réð þegar 
til í annað sinn og rennur upp vegginn. Þá reið að honum brúnásinn og hrataði hann inn aftur. 


Skarphéðinn mælti þá: "Séð er nú hversu vera vill." 
Gekk hann þá fram með hliðvegginum. 


Gunnar Lambason hljóp upp á vegginn og sér Skarphéðinn. Hann mælti svo: "Hvort grætur þú nú 
Skarphéðinn?" 


"Eigi er það," segir Skarphéðinn, "en hitt er satt að súrnar í augunum. En hvort er sem mér sýnist, 
hlærð þú?" 


"Svo er víst," segir Gunnar, "og hefi eg aldrei fyrr hlegið síðan þú vóst Þráin á Markarfljóti." 
Skarphéðinn mælti: "Þá er þér hér nú minjagripurinn." 


Tók hann þá jaxl úr pússi sínum er hann hafði höggvið úr Þráni og kastaði til Gunnars og kom í augað 
svo að þegar lá úti á kinninni. Féll Gunnar þá ofan af þekjunni. 


Skarphéðinn gekk þá til Gríms bróður síns. Héldust þeir þá í hendur og tróðu eldinn. En er þeir komu í 
miðjan skálann þá féll Grímur dauður niður. Skarphéðinn gekk þá til enda hússins. Þá varð brestur 
mikill. Reið þá ofan öll þekjan. Varð Skarphéðinn þá þar í millum og gaflhlaðsins. Mátti hann þaðan 
hvergi hrærast. 


Þeir Flosi voru við eldana þar til er morgnað var mjög. Þá kom þar maður einn ríðandi að þeim. 


Flosi spurði þann að nafni en hann nefndist Geirmundur og kveðst vera frændi Sigfússona "þér hafið 
mikið stórvirki unnið," segir hann. 


Flosi svarar: "Bæði munu menn þetta kalla stórvirki og illvirki. En þó má nú ekki að hafa." 
"Hversu margt hefir hér fyrirmanna látist?" segir Geirmundur. 


Flosi svarar: "Hér hefir látist Njáll og Bergþóra og synir þeirra allir, Þórður Kárason og Kári 
Sölmundarson, Þórður leysingi. En þá vitum vér ógjörla um fleiri menn þá er oss eru ókunnari." 


Geirmundur mælti: "Dauðan segir þú þann nú er vér höfum hjalað við í morgun." 


155 


"Hver er sá?" segir Flosi. 


"Kára Sölmundarson fundum við Bárður búi minn," segir Geirmundur, "og fékk Bárður honum hest 
sinn og var brunnið af honum hárið og svo klæðin." 


"Hafði hann nokkuð vopna?" segir Flosi. 


"Hafði hann sverðið Fjörsváfni," segir Geirmundur, "og var blánaður annar eggteinninn og sögðum við 
Bárður að dignað mundi hafa en hann svaraði því að hann skyldi herða í blóði Sigfússona eða annarra 
brennumanna." 


Flosi mælti: "Hvað sagði hann til Skarphéðins?" 


Geirmundur svarar: "Á lífi sagði hann þá Grím báða þá er þeir skildu en þó kvað hann þá nú mundu 
dauða." 


Flosi mælti: "Sagt hefir þú oss þá sögu er oss mun eigi setugrið bjóða því að sá maður hefir nú á braut 
komist er næst gengur Gunnari að Hlíðarenda um alla hluti. Skuluð þér það nú og hugsa Sigfússynir og 
aðrir vorir menn að svo mikið eftirmál mun hér verða um brennu þessa að margan mun það gera 
höfuðlausan en sumir munu ganga frá öllu fénu. Grunar mig nú það að engi yðvar Sigfússona þori að 
sitja í búi sínu og er það rétt að vonum. Vil eg nú bjóða yður öllum austur til mín og láta eitt ganga yfir 
oss alla." 


Þeir þökkuðu honum boð sitt og kváðust það þiggja mundu. 
Þá kvað Móðólfur Ketilsson vísu: 


Stafr lifir einn, þar er inni 
unnfúrs viðir brunnu, 

synir ollu því snjallir 
Sigfúss, Níals húsa. 

Nú er, Gollnis sonr, goldinn, 
gekk eldr of sjöt rekka, 

ljós brann hyr í húsum, 
Höskulds bani hins röskva. 


"Öðru nokkuru munum vér hælast mega," segir Flosi, "en því er Njáll hefir inni brunnið því að það er 
engi frami." 


Flosi gekk þá upp á gaflhlaðið og Glúmur Hildisson og nokkurir menn aðrir. 
Þá mælti Glúmur: "Hvort mun Skarphéðinn nú dauður?" 
En aðrir sögðu hann fyrir löngu dauðan mundu vera. 


Þar gaus upp stundum eldurinn en stundum slokknaði niður. Þeir heyrðu þá niðri í eldinum fyrir sér að 
kveðin var vísa: 


Mundit mellu kindar 
miðjungs brúar Iðja 
Gunnr um geira sennu 
galdrs bráregni halda, 
er hræstykkins hlakka 


156 


hraustr síns vinir mínu 

tryggvi eg óð og eggjar 

undgengin spjör dundu. 
Grani Gunnarsson mælti: "Hvort mun Skarphéðinn hafa kveðið vísu þessa lífs eða dauður?" 
"Engum getum mun eg um það leiða," segir Flosi. 


"Leita viljum vér," segir Grani, "Skarphéðins eða annarra manna þeirra sem hér hafa inni brunnið." 


"Eigi skal það," segir Flosi, "og eru slíkt heimskir menn sem þú ert þar sem menn munu safna liði um 
allt héraðið. Mun sá allur einn er nú á dvalar og hinn er þá mun verða svo hræddur að eigi mun vita 
hvert hlaupa skal og er það mitt ráð að vér ríðum allir í braut sem skjótast." 


Flosi gekk þá skyndilega til hesta sinna og allir hans menn. 

Flosi mælti til Geirmundar: "Hvort mun Ingjaldur heim að Keldum?" 
Geirmundur kveðst ætla að hann mundi heima vera. 

"Þar er sá maður," segir Flosi, "er rofið hefir eiða við oss og allan trúnað." 


Flosi mælti þá til Sigfússona: "Hvern kost viljið þér nú gera Ingjaldi? Hvort viljið þér gefa honum upp 
eða skulum vér nú fara að honum og drepa hann?" 


Þeir svöruðu allir að þeir vildu nú fara að honum og drepa hann. 

Þá hljóp Flosi á hest sinn og allir þeir og riðu í braut. Flosi reið fyrir og stefndi upp til Rangár og upp 
með ánni. Þá sá hann mann ríða ofan öðrum megin árinnar. Hann kenndi að þar var Ingjaldur frá 
Keldum. Flosi kallar á hann. Ingjaldur nam þá staðar og sneri við fram að ánni. 

Flosi mælti til hans: "Þú hefir rofið eiða við oss og hefir þú fyrirgert fé og fjörvi. Eru hér nú 
Sigfússynir og vilja gjarna drepa þig. En mér þykir þú við vant um kominn og mun eg gefa þér líf ef 


þú vilt selja mér sjálfdæmi." 


Ingjaldur svarar: "Fyrr skal eg nú ríða til móts við Kára en selja þér sjálfdæmi. En eg vil því svara 
Sigfússonum að eg skal eigi hræddari við þá en þeir eru við mig." 


"Bíð þú þá," segir Flosi, "ef þú ert eigi ragur því að eg skal senda þér sending." 
"Bíða skal eg víst," segir Ingjaldur. 


Þorsteinn Kolbeinsson bróðurson Flosa reið fram hjá honum og hafði spjót í hendi. Hann var 
röskvastur maður með Flosa einhver og mest verður. Flosi þreif af honum spjótið og skaut til Ingjalds 
og kom á hina vinstri hliðina og í gegnum skjöldinn fyrir neðan mundriðann og klofnaði hann allur í 
sundur. En spjótið hljóp í fótinn fyrir ofan knéskelina og svo í söðulfjölina og nam þar staðar. 


Flosi mælti þá til Ingjalds: "Hvort kom á þig?" 


"Á mig kom víst," segir Ingjaldur, "og kalla eg þetta skeinu en ekki sár." 


157 


Ingjaldur kippti þá spjótinu úr sárinu og mælti til Flosa: "Bíð þú nú ef þú ert eigi blauður." 


Hann skaut þá spjótinu aftur yfir ána. Flosi sér að spjótið stefnir á hann miðjan. Hopar hann þá 
hestinum undan en spjótið fló fyrir framan brjóst Flosa og missti hans. Spjótið kom á Þorstein miðjan 
og féll hann þegar dauður af hestinum. Ingjaldur hleypir nú í skóginn og náðu þeir honum ekki. 


Flosi mælti þá til sinna manna: "Nú höfum vér fengið mikinn mannskaða. Megum vér nú og vita er 
þetta hefir að borist hvert heillaleysi vér höfum. Er það nú mitt ráð að vér ríðum á Þríhyrningshálsa. 
Megum vér þaðan sjá mannareiðir um allt héraðið því að þeir munu nú hafa sem mestan liðssafnað og 
munu þeir ætla að vér höfum riðið austur til Fljótshlíðar af Þríhyrningshálsum. Og munu þeir þá ætla 
að vér ríðum austur á fjall og svo austur til héraða. Mun þangað eftir ríða eftir mestur hluti liðsins en 
sumir munu ríða hið fremra austur til Seljalandsmúla og mun þeim þó þykja þangað vor minni von. En 
eg mun nú gera ráð fyrir oss og er það mitt ráð að vér ríðum upp í fjallið Þríhyrning og bíðum þar til 
þess er þrjár sólir eru af himni." 


Þeir gera nú svo að þeir ríða upp í fjallið og í dal einn er síðan er kallaður Flosadalur. Sjá þeir nú 
þaðan allra manna ferðir um héraðið. 


131. kafli 


Nú er að segja frá Kára að hann fór úr gróf þeirri er hann hafði hvílt sig og þar til er hann mætti Bárði 
og fóru svo orð með þeim sem Geirmundur hafði sagt. Reið Kári þaðan til Marðar Valgarðssonar og 
sagði honum tíðindin. Hann harmaði mjög. Kári kvað þá annað karlmannlegra en gráta þá dauða og 
bað hann heldur safna liði og koma öllu til Holtsvaðs. 


Síðan reið Kári í Þjórsárdal til Hjalta Skeggjasonar. Og þá er hann kom upp með Þjórsá sér hann mann 
ríða eftir sér hvatlega. Kári beið mannsins og kennir að þar var Ingjaldur frá Keldum. Hann sér að 
hann var alblóðugur um lærið. Kári spurði Ingjald hver hann hefði særðan en hann sagði. 


"Hvar fundust þið?" segir Kári. 

"Við Rangá," segir Ingjaldur, "og skaut hann yfir ána til mín." 

"Gerðir þú nokkuð í móti?" segir Kári. 

"Aftur skaut eg spjótinu," segir Ingjaldur, "og sögðu þeir að maður yrði fyrir og væri sá þegar dauður." 
"Vissir þú eigi," segir Kári, "hver fyrir varð?" 

"Líkt þótti mér vera Þorsteini bróðursyni Flosa," segir Ingjaldur. 

"Njót þú heill handa," segir Kári. 

Síðan riðu þeir báðir saman til móts við Hjalta Skeggjason og sögðu honum tíðindin. 


Hann tók illa á verkum þessum og kvað hina mestu nauðsyn að ríða eftir þeim og drepa þá alla. Síðan 
safnaði hann liði og kveður upp almenning. Ríða þeir Kári nú við þetta lið til móts við Mörð 
Valgarðsson og fundust þeir við Holtsvað. Var Mörður þar fyrir með allmiklu liði. Þá skiptu þeir 
leitinni. Riðu sumir hið fremra austur til Seljalandsmúla en sumir upp til Fljótshlíðar en sumir hið efra 
um Þríhyrningshálsa og svo ofan í Goðaland. Þá riðu þeir norður allt til sands en sumir til Fiskivatna 
og hurfu þar aftur. Sumir riðu austur í Holt hið fremra og sögðu Þorgeiri tíðindin og spurðu þeir hann 
hvort þeir Flosi hefðu þar ekki um riðið. 


158 


Þorgeir mælti: "Þann veg er þó að eg sé ekki mikill höfðingi þá mun Flosi þó annað ráð taka en ríða 
fyrir augu mér þar sem hann hefir drepið Njál föðurbróðir minn og sonu hans bræðrunga mína. Og er 
yður engi annar á ger en snúa aftur því að þér munuð hafa leitað langt um skammt fram. En segið það 
Kára að hann ríði hingað til mín og veri hér með mér ef hann vill. En þó að hann vilji eigi austur 
hingað þá mun eg annast um bú hans að Dyrhólmum ef hann vill. Segið honum og það að eg mun 
veita honum slíkt er eg má og ríða til alþingis með honum. Mun hann og vita það að vér bræður erum 
aðilar um eftirmálið. Ætlum vér og svo að ganga málinu að sektir skuli verða ef vér megum ráða og 
síðan mannhefndir. En eg fer af því hvergi nú með yður að eg veit að ekki mun gera og munu þeir nú 
vera sem varastir um sig." 


Ríða þeir nú aftur og fundust allir að Hofi og töluðu þar um með sér að þeir hefðu svívirðing af fengið 
er þeir höfðu eigi fundið þá. Mörður kvað það ekki vera. Þá eggjuðu margir að fara skyldi til 
Fljótshlíðar og taka upp bú þeirra allra er að þessum verkum höfðu verið en þó var því vikið til 
atkvæða Marðar. Hann kvað það vera hið mesta óráð. Þeir spurðu hví hann mælti það. 


"Því," segir hann, "ef bú þeirra standa þá munu þeir vitja þeirra og kvenna sinna og mun þá þar mega 
veiða á, er stundir líða. Skuluð þér nú ekki efa yður að eg skal trúr Kára í öllum ráðum því að eg á fyrir 


sjálfan mig að svara." 


Hjalti bað hann svo gera sem hann hét. Þá bauð Hjalti Kára til sín. Hann kvaðst þangað mundu fyrst 
ríða. þeir sögðu og hvað Þorgeir hafði boðið honum en hann lést þess boðs síðar neyta skyldu en kvað 
sér vel hug um segja ef slíkir væru margir. Dreifðu þeir þá öllu liðinu. 


Þeir Flosi sáu öll tíðindi þar sem þeir voru í fjallinu. 
Flosi mælti: "Nú skulum vér taka hesta vora og ríða í braut því að nú mun oss það vel hlýða." 
Þeir Sigfússynir spurðu hvort þeim myndi duga að koma til búa sinna og segja fyrir. 


"Það mun Mörður ætla," segir Flosi, "að þér munuð vitja kvenna yðvarra og er það geta mín að það sé 
ráð hans að standa skuli bú yður órænt. Og er það mitt ráð að engi vor skiljist nú við annan og ríði allir 
austur með mér." 


Tóku þeir það þá til ráðs allir. Riðu þeir þá í braut og fyrir norðan jökul og svo uns þeir komu til 
Svínafells. Flosi sendi þegar menn að draga að föng svo að engan hlut skyldi skorta. 


Flosi hældist aldrei um verk þessi enda fann engi maður hræðslu á honum. Og var hann heima allan 
veturinn fram um jól. 


132. kafli 


Kári bað Hjalta fara að leita beina Njáls "því að því munu allir trúa er þú segir frá og þér sýnist." 
Hjalti kvaðst það gjarna gera vilja að flytja bein Njáls til kirkju. 


Síðan riðu þeir þaðan fimmtán menn. Þeir riðu austur yfir Þjórsá og kvöddu þar upp menn með sér til 
þess er þeir höfðu hundrað manna með nábúum Njáls. Þeir komu til Bergþórshvols að hádegi dags. 


Hjalti spurði Kára hvar Njáll mundi undir liggja en Kári vísaði þeim til og var þar mikilli ösku af að 
moka. Þar fundu þeir undir húðina og var sem hún væri skorpnuð við eld. Þeir tóku upp húðina og 
voru þau bæði óbrunnin undir. Allir lofuðu guð fyrir það og þótti stór jartegn í vera. Síðan var tekinn 
sveinninn er legið hafði í millum þeirra og var af honum brunninn fingurinn einn er hann hafði rétt upp 


159 


undan húðinni. Njáll var út borinn og svo Bergþóra. Síðan gengu til allir menn að sjá líkami þeirra. 
Hjalti mælti: "Hversu sýnast yður líkamir þessir?" 
Þeir svöruðu: "Þinna atkvæða viljum vér að bíða." 


Hjalti mælti: "Ekki mun mér um þetta einarðarfátt verða. Líkami Bergþóru þykir mér að líkindum og 
þó vel. En líkami Njáls og ásjóna sýnist mér svo bjartur að eg hefi engis dauðs manns líkama séð 
Jafnbjartan." 


Allir sögðu að svo var. Þá leituðu þeir Skarphéðins. Þar vísuðu heimamenn til sem þeir Flosi heyrðu 
að vísan var kveðin og var þar þekjan fallin að gaflinum og þar mælti Hjalti að til skyldi grafa. Síðan 
gerðu þeir svo og fundu þar líkama Skarphéðins og hafði hann staðið upp við gaflhlaðið og voru 
brunnir fætur af honum mjög svo neðan til knjá en allt var annað óbrunnið á honum. Hann hafði bitið á 
kampinum. Augu hans voru opin og óþrútin. Hann hafði rekið öxina í gaflhlaðið svo fast að gengið 
hafði allt upp á miðjan fetann og var hún ekki af því dignuð. Síðan var hann út borinn og öxin. 


Hjalti tók upp öxina og mælti: "Þetta er fágætt vopn og munu fáir bera mega." 
Kári mælti: "Sé eg mann til hver bera skal öxina." 

"Hver er sá?" segir Hjalti. 

"Þorgeir skorargeir," segir Kári, "sá er eg ætla nú mestan mann í þeirri ætt vera." 


Þá var Skarphéðinn færður af klæðum því að þau voru ekki brunnin. Hann hafði lagið hendur sínar í 
kross og á ofan hina hægri. Díla fundu þeir á honum í millum herðanna en annan á bringunni og var 
hvortveggi brenndur í kross og ætluðu menn að hann mundi sig sjálfur brennt hafa. Allir menn mæltu 
það að betra þætti hjá Skarphéðni dauðum en þeir ætluðu því að engi maður hræddist hann. 


Þeir leituðu Gríms og fundu bein hans í miðjum skálanum. Þeir fundu þar gegnt honum undir 
hliðvegginum Þórð leysingja en í vefjastofunni fundu þeir Sæunni kerlingu og þrjá menn aðra. Alls 
fundu þeir þar bein af ellefu mönnum. Fluttu þeir nú líkin til kirkju. 


Þá reið Hjalti heim og Kári með honum. 


Blástur kom í fótinn Ingjaldi. Fór hann þá til Hjalta og græddi hann Ingjald og var hann þó jafnan 
haltur síðan. 


Kári reið í Tungu til Ásgríms Elliða-Grímssonar. Þá var Þórhalla heim komin og hafði hún þá sagt 
áður tíðindin. Ásgrímur tók við Kára báðum höndum og bað að hann skyldi vera þar öll þau misseri. 
Kári kvað svo vera skyldu. Ásgrímur bauð því öllu liði til sín er að Bergþórshvoli hafði verið. 


Kári segir að það var vel boðið "og skal þetta þiggja fyrir þeirra hönd." 
Var þá flutt þangað allt liðið. 


Þórhalli Ásgrímssyni brá svo við er honum var sagt að Njáll fóstri hans var dauður og hann hafði inni 
brunnið að hann þrútnaði allur og blóðbogi stóð úr hvorritvegsju hlustinni og varð eigi stöðvað og féll 
hann í óvit og þá stöðvaðist. 


160 


Eftir það stóð hann upp og kvað sér lítilmannlega verða "en það mundi eg vilja að eg hefndi þessa á 
þeim nokkurum er hann brenndu inni er nú hefir mig hent." 


En aðrir sögðu að engi mundi honum þetta virða til skammar en hann kvaðst ekki taka mega af því 
hvað mælt væri. 


Ásgrímur spurði Kára hvers trausts hann mundi eiga von af þeim fyrir austan ár. Kári segir að Mörður 
Valgarðsson og Hjalti Skeggjason mundu veita honum slíkan styrk sem þeir mættu og Þorgeir 
skorargeir og þeir allir bræður. Ásgrímur sagði það mikinn afla. 


"Hvern styrk skulum vér af þér hafa?" segir Kári. 
"Allan þann sem eg má veita," segir Ásgrímur, "og skal eg líf á leggja." 
"Ger þú svo," segir Kári. 


Ásgrímur mælti: "Eg hefi og komið Gissuri hvíta í málið og spurði eg hann að ráðum hversu með 
skyldi fara." 


"Það er vel," segir Kári, "eða hvað lagði hann til?" 


Ásgrímur svarar: "Það lagði hann til að vér skyldum öllu kyrru fyrir halda til vors en ríða þá austur og 
búa mál til á hendur Flosa um víg Helga og kveðja búa heiman og lýsa á þingi brennumálum og kveðja 
þar hinu sömu búa í dóm. Eg spurði og Gissur hver sækja skyldi vígsmálið en hann sagði að Mörður 
skyldi sækja hvort sem honum þætti gott eða illt "skal hann því þungast af hafa að honum hafa öll 
málin verst farið hér til. Kári skal og síreiður jafnan er hann finnur Mörð og mun hann slíkt til draga 
og forsjá mín í annan stað," sagði Gissur." 


Kári mælti þá: "Þínum ráðum munum vér fram fara meðan þeirra er kostur og þú vilt fyrir vera." 


Svo er að segja frá Kára að hann mátti ekki sofa um nætur. Ásgrímur vaknaði eina nótt og heyrði að 
Kári vakti. 


Asgrímur mælti: "Hvort verður ekki svefnsamt á næturnar?" 
Kári kvað þá vísu: 


Kemrat, Ullr, um alla, 
álmsíma, mér grímu, 
beðhlíðar man eg beiði 
bauga, svefn á augu, 
síð brandviðir brenndu 
böðvar nausts á hausti, 
eg er að mínu meini 
minnigr, Níal inni. 


Engra manna gat Kári jafnoft sem Njáls og Skarphéðins. Aldrei ámælti hann óvinum sínum og aldrei 
heitaðist hann við þá. 


161 


133. kafli 


Eina nótt bar svo til að Svínafelli að Flosi lét illa í svefni. Glúmur Hildisson vakti hann og var lengi 
áður en hann gæti vakið hann. Flosi mælti þá: "Kallið mér Ketil úr Mörk." 


Ketill kom þangað. 
Flosi mælti: "Segja vil eg þér draum minn." 
"Það má vel," segir Ketill. 


"Mig dreymdi það," segir Flosi, "að eg þóttist staddur að Lómagnúpi og ganga út og sjá upp til 
gnúpsins. Og opnaðist hann og gekk maður út úr gnúpinum og var í geithéðni og hafði járnstaf í hendi. 
Hann fór kallandi og kallaði á menn mína, suma fyrr en suma síðar, og nefndi þá á nafn. Hann kallaði 
fyrstan Grím hinn rauða frænda minn og Árna Kolsson. Þá þótti mér undarlega við bregða. Mér þótti 
hann þá kalla Eyjólf Bölverksson og Ljót son Halls af Síðu og nokkura sex menn. Þá þagði hann stund 
nokkura. Síðan kallaði hann fimm menn af voru liði og voru þar Sigfússynir, bræður þínir. Þá kallaði 
hann aðra fimm menn og var þar Lambi og Móðólfur og Glúmur. Þá kallaði hann þrjá menn. Síðast 
kallaði hann Gunnar Lambason og Kol Þorsteinsson. Eftir það gekk hann að mér. Eg spurði hann 
tíðinda. Hann lést kunna að segja tíðindin. Þá spurði eg hann að nafni en hann nefndist Járngrímur. Eg 
spurði hvert hann skyldi fara. Hann kvaðst fara skyldu til alþingis. "Hvað skalt þú þar gera?" sagði eg. 
Hann svaraði: "Fyrst skal eg ryðja kviðu en þá dóma en þá vígvöll fyrir vegöndum." Síðan kvað hann 
þetta: 


Höggorma mun hefjast 
herði-Þundr á landi. 

Sjá munu menn á moldu 
margar heila borgir. 

Nú vex blárra brodda 
beystisullr í fjöllum. 
Koma mun sumra seggja 
sveita dögg á leggi. 


Hann laust niður stafnum og varð brestur mikill. Gekk hann þá inn í fjallið en mér bauð ótta. Vil eg nú 
að þú segir hvað þú ætlar draum minn vera." 


"Það er hugboð mitt," segir Ketill, "að þeir muni allir feigir er kallaðir voru. Sýnist mér það ráð að 
þenna draum segjum við engum manni að svo búnu." 


Flosi kvað svo vera skyldu. 
Nú líður veturinn þar til er lokið var jólum. 


Flosi mælti þá til sinna manna: "Nú ætla eg að vér skulum fara heiman því að mér þykir sem vér 
munum eigi setugrið hafa mega. Skulum vér nú fara í liðsbón. Mun nú það sannast sem eg sagði yður 
að vér mundum mörgum fyrir kné ganga verða áður en lokið er þessum málum." 


162 


134. kafli 


Síðan bjuggust þeir heiman allir. Flosi var í leistabrókum því að hann ætlaði að ganga. Vissi hann að 
þá mundi öðrum minna fyrir þykja að ganga. Þeir fóru heiman á Hnappavöll en annan aftan til Breiðár 
en frá Breiðá til Kálfafells, þaðan í Bjarnanes í Hornafjörð, þaðan til Stafafells í Lón en þá til Þvottár 
til Síðu-Halls. Flosi átti Steinvöru dóttur hans. Hallur tók við þeim allvel. 


Flosi mælti til Halls: "Biðja vil eg þig mágur að þú ríðir til þings með mér með alla þingmenn þína." 


Hallur svaraði: "Nú er svo orðið sem mælt er að skamma stund verður hönd höggi fegin. Og er sá nú 
allur einn í þínu liði er nú hefur eigi höfuðs og hinn er þá eggjaði hins versta verks er eigi var fram 
komið. En liðveislu mína er skylt að eg leggi til alla slíka sem eg má." 


Flosi mælti: "Hvað leggur þú nú til ráðs með mér þar sem nú er komið?" 


Hann svarar: "Fara skalt þú allt norður til Vopnafjarðar og biðja alla höfðingja liðsinnis og munt þú þó 
þurfa þeirra allra áður en þingi sé lokið." 


Flosi dvaldist þar þrjár nætur og hvíldi sig og fór þaðan austur til Geitahellna og svo til Berufjarðar. 
Þar voru þeir um nótt. Þaðan fóru þeir austur til Breiðdals í Heydali. Þar bjó Hallbjörn hinn sterki. 
Hann átti Oddnýju, systur Sörla Brodd-Helgasonar, og hafði Flosi þar góðar viðtökur. Hallbjörn spurði 
margs úr brennunni en Flosi sagði honum frá öllu gjörla. Hallbjörn spurði hversu langt Flosi ætlaði 
norður í fjörðuna. Hann kvaðst fara ætla til Vopnafjarðar. Flosi tók þá fésjóð af belti sér og kvaðst 
vildu gefa Hallbirni. 


Hann tók við fénu en kveðst þó ekki gjafar eiga að Flosa "en þó vil eg vita hverju þú vilt að eg launi 


þér." 


"Ekki þarf eg fjár," segir Flosi, "en það vildi eg að þú riðir til þings með mér og veittir að málum 
mínum. En þó á eg hvorki að telja til við þig mægðir né frændsemi." 


Hallbjörn mælti: "Því mun eg heita þér að ríða til þings með þér og veita þér að málum sem eg mundi 
bróður mínum." 


Flosi þakkaði honum. 


Þaðan fóru þeir Breiðdalsheiði og svo á Hrafnkelsstaði. Þar bjó Hrafnkell Þórisson, Hrafnkelssonar, 
Hrafnssonar. Flosi hafði þar góðar viðtökur og leitaði hann eftir um þingreið við Hrafnkel og liðveislu. 
Hrafnkell fór lengi undan en þó kom þar að hann hét að Þórir son hans mundi ríða við alla þingmenn 
þeirra og vera í slíkri liðveislu sem samþingisgoðar hans. 


Flosi þakkaði honum og fór í braut og á Bersastaði. Þar bjó Hólmsteinn Spak-Bersason og tók hann 
allvel við Flosa. Flosi bað hann liðveislu. Hólmsteinn kvað hann löngu hafa laun selt um liðveislu. 


Þaðan fóru þeir á Valþjófsstaði. Þar bjó Sörli Brodd-Helgason, bróðir Bjarna Brodd-Helgasonar. Hann 
átti Þórdísi dóttur Guðmundar hins ríka á Möðruvöllum. Þeir höfðu það góðar viðtökur. En um 
morguninn vakti Flosi til við Sörla að hann mundi ríða til Alþingis með honum og bauð honum fé til. 


"Eigi veit eg það," segir Sörli, "meðan eg veit eigi hvaðan Guðmundur hinn ríki stendur að, mágur 
minn, því að eg ætla honum að veita hvaðan sem hann stendur að." 


163 


Flosi mælti: "Finn eg það á svörum þínum að þú hefir kvonríki." 
Flosi stóð þá upp og bað taka klæði þeirra og vopn. Fóru þeir þá í braut og fengu þar enga liðveislu. 


Þeir fóru fyrir neðan Lagarfljót og yfir heiði til Njarðvíkur. Þar bjuggu bræður tveir, Þorkell fullspakur 
og Þorvaldur. Þeir voru synir Ketils þryms Þiðrandasonar hins spaka, Ketilssonar þryms, Þórissonar 
þiðranda. Móðir þeirra Þorkels fullspaks og Þorvalds var Yngveldur Þorkelsdóttir fullspaks. Flosi 
hafði þar góðar viðtökur. Hann sagði þeim bræðrum deili á um erindi sín og bað þá liðveislu en þeir 
synjuðu áður en hann gaf þeim þrjár merkur silfurs hvorum þeirra til liðveislu. Þá játuðu þeir að veita 
Flosa. 


Yngveldur móðir þeirra var hjá stödd er þeir hétu alþingisreiðinni og grét. 
Þorkell mælti: "Hví grætur þú móðir?" 


Hún svarar: "Mig dreymdi að Þorvaldur bróðir þinn væri í rauðum kyrtli og þótti mér svo þröngur vera 
sem saumaður væri að honum. Mér þótti hann og vera í rauðum hosum undir og vafið að vondum 
dreglum. Mér þótti illt á að sjá er eg vissi að honum var svo óhægt en eg mátti ekki að gera." 


Þeir hlógu að og kváðu vera loklausu og sögðu geip hennar ekki skyldu standa fyrir þingreiðum sínum. 


Flosi þakkaði þeim vel og fór þaðan til Vopnafjarðar og komu til Hofs. Þar bjó þá Bjarni 
Brodd-Helgason Þorgilssonar, Þorsteinssonar hins hvíta, Ölvissonar, Eyvaldssonar, Öxna-Þórissonar. 
Móðir Bjarna var Halla Lýtingsdóttir. Móðir Brodd-Helga var Ásvör dóttir Þóris Graut-Atlasonar, 
Þórissonar þiðranda. Bjarni Brodd-Helgason átti Rannveigu Þorgeirsdóttur, Eiríkssonar úr Goðdölum, 
Geirmundarsonar, Hróaldssonar, Eiríkssonar örðigskeggja. 


Bjarni tók við Flosa báðum höndum. Flosi bauð Bjarna fé til liðveislu. 


Bjarni mælti: " Aldrei hefi eg selt karlmennsku mína við fémútu eða liðveislu. En nú er þú þarft liðs 
mun eg gera þér um vinveitt og ríða til þings með þér og veita þér sem eg mundi bróður mínum." 


"Þá snýrðu öllum vanda á hendur mér," segir Flosi, "en þó var mér slíks að þér von." 


Þaðan fóru þeir Flosi til Krossavíkur. Þar bjó Þorkell Geitisson. Þorkell var vinur Flosa mikill áður. 
Flosi sagði honum erindi sitt. Þorkell kvað það skylt vera að hann veitti honum slíkt er hann væri til 
fær og skiljast eigi við hans mál. Þorkell gaf Flosa góðar gjafar að skilnaði. 


Þá fór Flosi norðan úr Vopnafirði og upp í Fljótsdalshérað og gisti að Hólmsteins Spak-Bersasonar. 
Flosi sagði honum að allir hefðu vel staðið undir hans nauðsyn og erindi nema Sörli Brodd-Helgason. 
Hólmsteinn kvað það til þess bera að hann væri engi ofstopamaður. Hólmsteinn gaf Flosa góðar gjafar. 
Flosi fór upp Fljótsdal og þaðan suður á fjall um Öxarhraun og ofan Sviðinhornadal og út með 
Álftafirði fyrir vestan og lauk Flosi eigi ferð fyrr en hann kom til Þvottár til Halls mágs síns. Þar var 
Flosi hálfan mánuð og menn hans og hvíldu sig. 


Flosi spurði Hall hvað hann legði til ráðs með honum, hversu hann skyldi nú með fara eða breyta 
högum sínum. 


Hallur mælti: "Það ræð eg að þú sért heima við bú þitt og Sigfússynir en þeir sendi menn til að skipa til 
búa sinna en þér farið heim að sinni. En þá er þér ríðið til þings, ríðið allir saman og dreifið ekki flokki 
yðrum. Fari þá Sigfússynir að hitta konur sínar. Eg mun og ríða til þings og Ljótur sonur minn með 
alla þingmenn okkra og veita þér slíkt lið sem eg má mér við koma." 


164 


Flosi þakkaði honum. Hallur gaf honum góðar gjafar að skilnaði. 


Flosi fór þá frá Þvottá og er ekki um hans ferð að tala fyrr en hann kemur heim til Svínafells. Er hann 
þá heima það er eftir var vetrarins og sumarið allt til þings framan. 


135. kafli 


Nú er þar til máls að taka að Kári Sölmundarson og Þórhallur Ásgrímsson riðu einhvern dag til 
Mosfells að finna Gissur hvíta. Hann tók við þeim báðum höndum og voru þeir þar mjög langa hríð. 


Það var einu hverju sinni þá er þeir Gissur töluðu um brennu Njáls að Gissur kvað það allmikla giftu er 
Kári hafði í braut komist. 


Þá varð Kára vísa á munni: 


Hjálmskassa fór hvessir, 
herðimeiðr, af reiði 

út úr elris sveita 

ófús Níals húsa 

þá er eld-Gunnar inni 
óðrunnar þar brunnu. 

Menn nemi mál sem eg inni 
mín, harmsakir tínum. 


Þá mælti Gissur: "Vorkunn er það er þér sé minnisamt og skulum við nú ekki um tala fleira að sinni." 
Kári sagði að hann ætlaði þá heim að ríða. 


Gissur mælti: "Eg mun nú gera mér dælt um ráðagerð við þig. Þú skalt eigi heim ríða en þó skalt þú í 
braut ríða og austur undir Eyjafjöll að finna Þorgeir skorargeir og Þorleif krák. Þeir skulu ríða austan 
með þér því að þeir eru aðiljar sakanna. Með þeim skal ríða Þorgrímur hinn mikli bróðir þeirra. Þér 
skuluð ríða til Marðar Valgarðssonar. Skalt þú segja honum orð mín til að hann taki við vígsmáli eftir 
Helga Njálsson á hendur Flosa. En ef hann mælir nokkuru orði í móti þessu þá skalt þú gera þig sem 
reiðastan og lát sem þú munir hafa öxi í höfði honum. Þú skalt og í annan stað segja á reiði mína ef 
hann lætur illa að komast. Þar með skalt þú segja að eg mun láta sækja Þorkötlu dóttur mína og láta 
hana fara heim til mín en það mun hann eigi þola því að hann ann henni sem augum í höfði sér." 


Kári þakkaði honum sína ráðagerð. Ekki talaði Kári um liðveislu við hann því að hann ætlaði að það 
mundi honum fara vinveittlega sem annað. 


Kári reið þaðan austur yfir ár og svo til Fljótshlíðar og austur yfir Markarfljót og svo til 
Seljalandsmúla. Þeir ríða austur í Holt. Þorgeir tók við þeim með hinni mestu blíðu. Hann sagði þeim 
um ferðir Flosa og hversu mikið lið hann hafði þegið í Austfjörðum. Kári sagði að það var vorkunn að 
hann bæði sér liðs svo mörgu sem hann mundi svara eiga. 


Þorgeir mælti: "Því betur er þeim fer öllum verr af." 
Kári segir Þorgeiri tillögur Gissurar. 


Síðan riðu þeir austan á Rangárvöllu til Marðar Valgarðssonar. Hann tók vel við þeim. Kári sagði 
honum orðsending Gissurar mágs hans. Hann tók seinlega undir það og kvað meira að sækja Flosa 
einn en tíu aðra. 


165 


Kári mælti: "Jafnt fer þér þetta sem hann ætlaði því að þér eru allir hlutir illa gefnir. Þú ert bæði 
hræddur og huglaus enda skal það á bak koma sem þér er maklegt að Þorkatla skal fara heim til föður 
síns." 


Hún bjóst þegar og kvaðst þess fyrir löngu búin að skildi með þeim Merði. Mörður skipti þá skjótt 
skapi sínu og svo orðum og bað af sér reiði og tók þegar við málinu. 


Kári mælti þá: "Nú hefir þú tekið við málinu og sæk nú óhræddur því að líf þitt liggur við." 
Mörður kvaðst allan hug skyldu á leggja að gera þetta vel og drengilega. 
Eftir það stefndi Mörður til sín níu búum. Þeir voru allir vettvangsbúar. 


Mörður tók þá í hönd Þorgeiri og nefndi votta tvo "í það vætti að Þorgeir Þórisson selur mér vígsök á 
hendur Flosa Þórðarsyni að sækja um víg Helga Njálssonar með sóknargögnum þeim öllum er sökinni 
eiga að fylgja. Selur þú mér sök þessa að sækja og að sættast á, svo allra gagna að njóta sem eg sé 
réttur aðili. Selur þú með lögum en eg tek með lögum." 


Í annað sinn nefndi Mörður sér votta "í það vætti," segir hann, "að eg lýsi lögmætu frumhlaupi á hönd 
Flosa Þórðarsyni er hann veitti Helga Njálssyni heilundar sár eða holundar eða mergundar það er að 
ben gerðist en Helgi fékk bana af. Lýsi eg fyrir búum fimm" - og nefndi hann þá alla - "lýsi eg 
löglýsing. Lýsi eg handseldri sök Þorgeirs Þórissonar." 


Í öðru sinni nefndi hann votta "í það vætti að eg lýsi heilundarsári eða holundar eða mergundar á hönd 
Flosa Þórðarsyni, því sári er að ben gerðist en Helgi fékk bana af á þeim vettvangi er Flosi Þórðarson 
hljóp til Helga Njálssonar lögmætu frumhlaupi áður. Lýsi eg fyrir búum fimm" - síðan nefndi hann þá 
alla - "lýsi eg löglýsing. Lýsi eg handseldri sök Þorgeirs Þórissonar." 


Þá nefndi Mörður sér votta hið þriðja sinn "í það vætti," segir hann, "að eg kveð vettvangsbúa þá alla 
níu" - og nefndi þá alla á nafn - "alþingisreiðar og búakviðar að bera um það hvort Flosi Þórðarson 
hljóp lögmætu frumhlaupi til Helga Njálssonar á þeim vettvangi er Flosi Þórðarson veitti Helga 
Njálssyni heilundarsár eða holundar eða mergundar það er að ben gerðist en Helgi fékk bana af. Kveð 
eg yður þeirra orða allra er yður skylda lög til um að bera og eg vil yður að dómi beitt hafa og þessu 
máli eiga að fylgja. Kveð eg yður lögkvöð svo að þér heyrið á sjálfir. Kveð eg um handselt mál 
Þorgeirs Þórissonar." 


Mörður nefndi sér votta "í það vætti," segir hann, "að eg kveð vettvangsbúa þessa níu alþingisreiðar og 
búakvíðar að bera um það hvort Flosi Þórðarson særði Helga Njálsson heilundarsári eða mergundar 
eða holundar, því sári er að ben gerðist en Helgi fékk bana af á þeim vettvangi er Flosi Þórðarson hljóp 
til Helga Njálssonar áður lögmætu frumhlaupi. Kveð eg yður þeirra orða allra er yður skylda lög til um 
að bera og eg vil yður að dómi beitt hafa og þessu máli eiga að fylgja. Kveð eg yður svo að þér heyrið 
á sjálfir. Kveð eg yður um handselt mál Þorgeirs Þórssonar." 


Þá mælti Mörður: "Nú er hér mál til búið sem þér beiddust. Vil eg nú biðja þig Þorgeir skorargeir að 
þú komir til mín er þú ríður til þings og ríðum við þá báðir saman með hvorntveggja flokkinn og 
höldum okkur sem best saman því að flokkur minn skal þegar búinn til öndverðs þings og skal eg yður 
í öllum hlutum trúr vera." 


Þeir tóku því öllu vel og var þetta bundið svardögum að engi skyldi við annan skilja fyrr en Kári vildi 
og hver þeirra skyldi leggja sitt líf við annars líf. Skildu þeir nú með vináttu og mæltu mót með sér á 


þingi. 


166 


Reið þá Þorgeir austur aftur en Kári reið vestur yfir ár þar til er hann kom í Tungu til Ásgríms. 
Ásgrímur tók við honum ágæta vel. Kári sagði Ásgrími alla ráðagerð Gissurar hvíta og 
málatilbúnaðinn. 


"Slíks var mér að honum von," segir Ásgrímur, "að honum mundi vel fara enda hefir hann það nú 
sýnt." 


"Ásgrímur mælti: "Hvað spyrðu austan frá Flosa?" 


Kári svarar: "Hann fór allt austur í Vopnafjörð og hafa nálega allir höfðingjar heitið honum liðveislu 
og alþingisreið. Þeir vænta sér og liðs af Reykdælum og Ljósvetningum og Öxfirðingum." 


Þeir töluðu þar margt um. Líða nú stundir allt framan til alþingis. 


Þórhallur Ásgrímsson tók fótarmein svo mikið að fóturinn fyrir ofan ökkla var svo digur og þrútinn 
sem konulær og mátti hann ekki ganga nema við staf. Hann var mikill maður vexti og rammur að afli, 
dökkur á hár og svo á skinnslit, vel orðstilltur og þó skapbráður. Hann var hinn þriðji maður mestur 
lögmaður á Íslandi. 


Nú kemur að því að er menn skyldu heiman ríða til þings. 


Ásgrímur mælti til Kára: "Þú skalt ríða til öndverðs þings og tjalda búðir vorar og með þér Þórhallur 
son minn því að þú munt best og hóglegast með hann fara er hann er fótlami en vér munum hans mest 
þurfa á þessu þingi. Með ykkur skulu ríða tuttugu menn aðrir." 


Eftir það var búin ferð þeirra og riðu þeir síðan til þings og tjölduðu búðir og bjuggust vel um. 


136. kafli 


Flosi reið austan og þeir tíu tigir manna er að brennu höfðu verið með honum. Þeir riðu þar til er þeir 
komu til Fljótshlíðar. Skipuðu þá Sigfússynir til búa sinna og dvöldust þar um daginn en um kveldið 
riðu þeir vestur yfir Þjórsá og sváfu þar um nóttina. En um morguninn snemma tóku þeir hesta sína og 
riðu fram á leið. 


Flosi mælti til manna sinna: "Nú munum vér ríða í Tungu til Ásgríms Elliða-Grímssonar til dagverðar 
og troða illsakar við hann." 


Þeir kváðu það vel gert. Þeir ríða nú þar til er þeir eiga skammt í Tungu. 
Ásgrímur stóð úti og nokkurir menn með honum. Þeir sjá þegar flokkinn er mátti heiman. 
Menn Ásgríms mæltu: "Þar mun vera Þorgeir skorargeir." 


Ásgrímur mælti: "Ekki in heldur ætla eg það því að þessir menn fara með hlátri og gapi en frændur 
Njáls, slíkir sem Þorgeir er, munu eigi hlægja fyrr en nokkuð er hefnt brennunnar. Og mun eg geta 
annars til og má vera að yður þyki það ólíklegt. Það er ætlun mín að vera muni Flosi og brennumenn 
með honum og munu þeir ætla að troða illsakar við oss og skulum vér nú inn ganga allir." 


Þeir gera nú svo. Ásgrímur lét sópa hús og tjalda og setja borð og bera mat á. Hann lét setja forsæti 
með endilöngum bekkjum um alla stofuna. 


167 


Flosi reið í túnið og bað menn stíga af hestum og ganga inn. Þeir gerðu svo. Þeir Flosi komu í stofuna. 
Ásgrímur sat á palli. Flosi leit á bekkina og sá að allt var reiðubúið það er menn þurftu að hafa. 


Ásgrímur kvaddi þá ekki en mælti til Flosa: "Því eru borð sett að heimull er matur þeim er hafa þurfa." 


Flosi sté undir borð og allir menn hans en lögðu vopn sín upp að þili. Þeir sátu á forsætum er eigi 
máttu uppi sitja á bekkjunum en fjórir menn stóðu með vopnum fyrir framan þar sem Flosi sat meðan 
þeir mötuðust. Ásgrímur þagði um matmálið og var svo rauður á að sjá sem blóð. En er þeir voru 
mettir báru konur af borðum en sumar báru innar handlaugar. Flosi fór að engu óðara en hann væri 
heima. Bolöx lá í pallshorninu. Ásgrímur þreif hana tveim höndum og hljóp upp á pallsstokkinn og hjó 
til höfuðs Flosa. Glúmur Hildisson gat séð tilræðið og hljóp upp þegar og gat tekið öxina fyrir framan 
hendur Ásgrími og sneri þegar egginni að Ásgrími því að Glúmur var rammur að afli. Þá hljópu upp 
miklu fleiri menn og vildu ráða á Ásgrím en Flosi kvað engan mann skyldu Ásgrími mein gera "því að 
vér höfum gert honum ofraun en hann gerði það eina að er hann átti og sýndi hann það að hann var 
ofurhugi." 


Flosi mælti til Ásgríms: "Hér munum vér nú skiljast heilir og finnast á þingi og taka þar til óspilltra 
mála." 


"Svo mun vera," segir Ásgrímur, "og mundi eg það vilja, um það er þessu þingi er lokið, að þér færuð 
lægra." 


Flosi svaraði engu. Gengu þeir þá út og stigu á hesta sína og riðu í braut. 


Þeir riðu þar til er þeir komu til Laugarvatns og voru þar um nóttina. En um morguninn riðu þeir fram 
á Beitivöllu og áðu þar. Þar riðu að þeim flokkar margir. Var þar Hallur af Síðu og allir Austfirðingar. 
Flosi fagnaði þeim allvel og sagði þeim frá ferðum sínum og viðskiptum þeirra Ásgríms. Margir 
lofuðu þetta og sögðu slíkt rösklega gert vera. 


Þá mælti Hallur: "Þetta líst mér annan veg en yður því að þetta þykir mér óviturlegt bragð. Mundu þeir 
þó muna harmsakar sínar þó að þeir væru eigi af nýju á minntir en þeim mönnum allvant um er svo 
leita annarra manna þunglega." 


Fannst það á Halli að honum þótti þetta mjög ofgert. 


Þeir riðu þaðan allir saman þar til er þeir komu á Völlu hina efri og fylktu þar liði sínu og riðu síðan á 
þing ofan. Flosi hafði látið tjalda Byrgisbúð áður hann riði til þings en Austfirðingar riðu til sinna 
búða. 


137. kafli 


Nú er þar frá að segja að Þorgeir skorargeir reið austan með miklu líði. Voru þeir bræður hans með 
honum, Þorleifur krákur og Þorgrímur hinn mikli. Þeir riðu þar til er þeir komu til Hofs til Marðar 
Valgarðssonar og biðu þar til þess er hann var búinn. Mörður hafði safnað hverjum manni er vopnfær 
var og fundu þeir það eina á að hann var hinn öruggasti í öllu. 


Riðu þeir nú þar til er þeir komu vestur yfir ár. Þá biðu þeir Hjalta Skeggjasonar. Hann kom þá er þeir 
höfðu skamma stund beðið. Fögnuðu þeir honum vel og riðu síðan allir saman til þess er þeir komu til 
Reykja í Biskupstungu og biðu þeir þar Ásgríms Elliða-Grímssonar og kom hann þar til móts við þá. 


168 


Riðu þeir þá vestur yfir Brúará. Ásgrímur segir þeim þá allt sem farið hafði með þeim Flosa. 
Þorgeir mælti: "Það mundi eg vilja að vér reyndum karlmennsku þeirra áður lyki þinginu." 


Riðu þeir allt þar til er þeir komu á Beitivöllu. Kom þar til móts við þá Gissur hinn hvíti með allmikið 
fjölmenni. Tóku þeir þá tal langt með sér. Riðu þeir þá á Völlu hina efri og fylktu þeir þar öllu liði sínu 
og riðu svo á þing ofan. 


Flosi og menn hans hljópu til vopna allir og var þá við sjálft að þeir mundu berjast en þeir Ásgrímur og 
þeirra sveit gerðust ekki til þess og riðu til búða sinna. Var nú kyrrt þann dag svo að þeir áttust ekki 
við. 


Þar voru komnir höfðingjar úr öllum fjórðungum á landinu og hafði aldrei verið þing jafnfjölmennt 
áður svo að menn myndu. 


138. kafli 


Eyjólfur hét maður. Hann var Bölverksson, Eyjólfssonar hins grá úr Otradal, Þórðarsonar gellis, 
Óleifssonar feilans. Móðir Eyjólfs hins grá var Hróðný dóttir Miðfjarðar-Skeggja Skinna-Bjarnarsonar, 
Skútaðar-Skeggjasonar. Eyjólfur Bölverksson var virðingamaður mikill og allra manna lögkænastur 
svo að hann var hinn þriðji maður mestur lögmaður á Íslandi. Hann var allra manna fríðastur sýnum, 
mikill og sterkur og hið besta höfðingjaefni. Hann var fégjarn sem aðrir frændur hans. 


Flosi gekk einn dag til búðar Bjarna Brodd-Helgasonar. Bjarni tók við honum báðum höndum og 
settist Flosi niður hjá honum. Þeir töluðust margt við. 


Flosi mælti til Bjarna: "Hvað skulum vér nú til ráða taka?" 


Bjarni svaraði: Eg ætla nú úr vöndu að ráða en það sýnist mér þó ráðlegast að biðja sér liðs því að þeir 
draga afla að yður. Eg vil og spyrja þig Flosi hvort nokkur er allmikill lögmaður í líði yðru því að yður 
eru tveir kostir til. Annar er sá að biðja sætta og er sá allgóður, hinn er annar að verja mál með lögum 
ef varnir verða til þó að það þyki með kappið að gengið. Þykir mér því þann verða upp að taka að þér 
hafið áður með ofstopa að farið og samir nú eigi að þér minnkið yður." 


Flosi mælti: "Þar er þú spurðir eftir um lögmenn þá mun eg þér því skjótt svara að sá er engi í vorum 
flokki og engis veit eg von nema Þorkels Geitissonar frænda þíns." 


Bjarni mælti: "Ekki munum við hann telja. Þó að hann sé lögvitur þá er hann þá forsjáll mjög. Þarf það 
engi maður að ætla að hafa hann að skotspæni en fylgja mun hann þér sem sá annar er best fylgir því 
að hann er ofurhugi. En eg mun segja þér að það verður þess manns bani er vörn færir fram fyrir 
brennumálið en eg ann eigi þess Þorkatli frænda mínum. Munum við því verða að leita annars staðar 


FÆR 


á. 
Flosi kveðst eigi vita skyn á hverjir lögmenn væru mestir. 


Bjarni mælti: "Eyjólfur heitir maður og er Bölverksson. Hann er mestur lögmaður í 
Vestfirðingafjórðungi og mun honum þurfa að gefa til fé mikið ef honum skal verða komið í málið en 
þó munum vér ekki að því fara. Vér skulum og ganga með vopnum til allra lögskila og vera sem 
varastir um oss en ráða eigi á þá nema vér eigum hendur vorar að verja. Mun eg nú ganga með þér og 
fara í líðsbónina því að mér þykir sem nú muni eigi mega kyrru fyrir halda." 


169 


Síðan gengu þeir út úr búðinni og til þeirra Öxfirðinga. Talaði Bjarni þá við Lýting og Blæng og Hróa 
Arnsteinsson og fékk hann skjótt af þeim slíkt er hann beiddi. 


Þá fóru þeir til fundar við Kol son Víga-Skútu og Eyvind Þorkelsson Áskelssonar goða og báðu þá 
liðveislu en þeir fóru lengi undan en þó kom svo að þeir tóku til þrjár merkur silfurs og gengu þá í 
málið með þeim. 


Þá gengu þeir til Ljósvetningabúðar og dvöldust þar nokkura hríð. Flosi beiddi Ljósvetninga liðveislu 
en þeir voru erfiðir og torsóttir. 


Flosi mælti þá með mikilli reiði: "Illa er yður farið. Þér eruð ágjarnir heima í héraði og ranglátir en 
viljið mönnum ekki að líði verða á þingum þó að menn krefji yður. Það mun og lagið mjög til ámælis 
við yður og að brigslum haft við yður á þingum ef þér munið eigi hrakningar þær er Skarphéðinn 
hrakti yður Ljósvetninga." 


Í annan stað hafði hann við þá hljóðmæli og bauð þeim fé til liðveislu og lokkaði þá svo með 
fagurmælum. Þar kom að þeir hétu liðveislu og gerðu þeir sig þá svo örugga að þeir kváðust berjast 
skyldu með Flosa þó að þess þyrfti við. 


Bjarni mælti þá til Flosa: "Vel er þér farið. Þú ert höfðingi mikill og röskur maður og einarður og sker 
lítt af manni." 


Síðan fóru þeir í braut og vestur yfir Öxará og svo til Hlaðbúðar. Þeir sáu margt manna úti fyrir 
búðinni. Þar var einn maður sá er hafði skarlatsskikkju á herðum sér og gullhlað um höfuð og öxi 
silfurrekna í hendi. 


Bjarni mælti: "Hér ber vel til. Hér er hann nú Eyjólfur Bölverksson ef þú vilt finna hann Flosi." 


Síðan gengu þeir til móts við Eyjólf og kvöddu hann. Eyjólfur kenndi þegar Bjarna og tók honum vel. 
Bjarni tók í hönd Eyjólfi og leiddi hann upp í Almannagjá. Menn þeirra Bjarna og Flosa gengu eftir. 
Menn Eyjólfs gengu og með honum. Þeir báðu þá vera uppi á gjárbakkanum og sjást þaðan um. 


Þeir Flosi gengu þar til er þeir koma þar er gatan liggur ofan af hinni efri gjánni. Flosi kvað þar gott að 
sitja og mega víða sjá. Þeir settust þá niður. Þeir voru þar fjórir menn saman og eigi fleiri. 


Bjarni mælti þá til Eyjólfs: "Þig erum vér komnir að finna, vinur, því að vér þurfum mjög þinnar 
liðveislu í alla staði." 


Eyjólfur mælti: "Hér er nú gott mannval á þinginu og mun yður lítið fyrir að finna þá menn er yður er 
miklu meiri styrkur að en hér sem eg er." 


Bjarni mælti: "Það er ekki svo. Þú hefir marga þá hluti er engi er þér meiri maður hér á þinginu. Það 
fyrst að þú ert ættaður svo vel sem allir þeir menn eru komnir eru frá Ragnari Loðbrók. Hafa og 
foreldrar þínir jafnan í stórmælum staðið víða á þingum og heima í héraði og höfðu jafnan hinn meira 
hlut. Þykir oss því líklegt til að þú munir vera sigursæll í málunum." 


Eyjólfur mælti: "Vel mælir þú Bjarni en lítið ætla eg að eg muni í eiga." 


Flosi mælti þá: "Ekki þarf hér að munda til þess er oss er í hug. Liðveislu viljum vér þig biðja Eyjólfur 
að þú veitir að málum vorum og gangir að dómum með oss og takir varnir ef verða og færir fram fyrir 
vora hönd og veitir oss um alla hluti á þingi þessu þá er til kunna falla." 


170 


Eyjólfur spratt upp reiður og sagði svo að engi maður þarf sér það að ætla að hafa hann að 
ginningarfífli eða forhleypi fyrir sér ef hann dregur ekki til." 


"Eg sé nú og," segir hann, "hvað yður hefir til gengið fagurmælis þess er þér höfðuð við mig." 


Hallbjörn hinn sterki þreif til hans og setti hann niður hjá sér í millum þeirra Bjarna og mælti: "Eigi 
fellur tré við hið fyrsta högg, vinur, og sit hér fyrst hjá oss." 


Flosi dró þá gullhring af hendi sér og mælti: "Þenna hring vil eg gefa þér Eyjólfur til vináttu og 
liðveislu og sýna þér svo að eg vil eigi ginna þig. Er þér fyrir því best að þiggja hringinn að engi er hér 
sá á þingi að eg hafi þvílíka gjöf gefið." 


Hringurinn var svo góður og mikill og vel ger að hann tók tólf hundruð mórend. Hallbjörn dró á hönd 
Eyjólfi hringinn. 


Eyjólfur mælti: "Það er nú líkara að eg þiggi hringinn svo vel sem þér fer. Munt þú og til þess ætla 
mega að eg mun taka við vörn og gera að slíkt er þarf." 


Bjarni mælti: "Nú fer hvorumtveggja ykkrum vel. Eru menn hér nú vel til fallnir að vera vottarnir, þar 
sem við Hallbjörn erum, að þú takir við málinu. 


Stóð þá Eyjólfur upp og svo Flosi og tókust í hendur. Tók Eyjólfur þá varnargögn öll af Flosa og svo 
ef sakar nokkurar gerðust af vörninni því að það er oft annars máls vörn er annars er sókn. Þá tók hann 
þau öll sóknargögn er þessum sökum áttu að fylgja hvort sem sækja skyldi í fjórðungsdóm eða 
fimmtardóm. Flosi seldi að lögum en Eyjólfur tók að lögum. 


Hann mælti þá til Flosa og Bjarna: "Nú hefi eg hér tekið við máli sem þér beidduð. Nú vil eg þó að þér 
leynið þessu fyrst. En ef málið kemur í fimmtardóm þá skuluð þér það mest varast að segja að þér 
hafið fé gefið til líðveislunnar." 

Flosi stóð þá upp og svo Bjarni og allir þeir. Gengu þeir Flosi og Bjarni hvor til sinnar búðar en 
Eyjólfur gekk til búðar Snorra goða og settist niður hjá honum. Þeir töluðust við margt. Snorri goði 
þreif til handarinnar Eyjólfi og fletti upp af erminni og sér að hann hafði gullhring mikinn á hendi. 
Snorri goði mælti: "Hvort er þessi hringur keyptur eða gefinn?" 


Eyjólfi fannst um fátt og varð orðfall. 


Snorri mælti: "Eg skil gjörla að þú munt að gjöf þegið hafa og skyldi þessi hringur eigi verða þér að 
höfuðbana." 


Eyjólfur spratt upp og gekk í braut og vildi ekki um tala. 


Snorri mælti er hann sá að Eyjólfur stóð skyndilega upp: "Það er líkara um það er þessu þingi er lokið 
að þú vitir hvað þú hefir þegið." 


Gekk Eyjólfur þá til búðar sinnar. 


171 


139. kafli 


Nú er þar til máls að taka að Ásgrímur Elliða-Grímsson er og Kári Sölmundarson að þeir fundust allir 
saman og Gissur hvíti og Hjalti Skeggjason og Þorgeir skorargeir og Mörður Valgarðsson. 


Ásgrímur tók þá til orða: "Ekki þarf þetta í hljóðmæli að færa því að þeir einir menn eru hér nú við er 
hver veit annars trúnað. Vil eg nú spyrja yður ef þér vitið nokkuð til ráðagerðar þeirra Flosa. Sýnist 
mér sem vér munum verða að gera ráð vort í annan stað." 


Gissur hvíti svarar: "Snorri goði sendi mann til mín og lét segja mér að Flosi hafði þegið mikið lið af 
Norðlendingum en Eyjólfur Bölverksson frændi hans hafði þegið gullhring af nokkurum og fór 
leynilega með. Og kvað Snorri það ætlan sína að Eyjólfur Bölverksson mundi ætlaður vera til að færa 
fram lögvarnir í málinu og mundi hringurinn til þess gefinn vera." 


Þeir urðu allir á það sáttir að það mundi svo vera. 


Gissur mælti þá til þeirra: "Nú hefir Mörður Valgarðsson mágur minn tekið við málinu því er öllum 
mun torveldast þykja, að sækja Flosa. Vil eg nú að þér skiptið öðrum sóknum með yður því að nú mun 
brátt verða að lýsa sökum að Lögbergi. Vér munum og þurfa að biðja oss liðs." 


Ásgrímur svarar: "Svo skal nú og vera en biðja viljum vér þig að þú sért í liðsbóninni með oss." 
Gissur kvaðst það mundu til leggja. 


Síðan valdi Gissur með sér alla hina vitrustu menn af liði þeirra. Þar var Hjalti Skeggjason og 
Ásgrímur og Kári, Þorgeir skorargeir. 


Þá mælti Gissur: "Nú munum vér fyrst ganga til búðar Skafta Þóroddssonar." 


Síðan gengu þeir til Ölfusingabúðar. Gissur hvíti gekk fyrstur, þá Hjalti, þá Kári, þá Ásgrímur, þá 
Þorgeir skorargeir, þá bræður hans. Þeir gengu inn í búðina. Skafti sat á palli. Og er hann sá Gissur 
hvíta stóð hann upp í mót honum og fagnaði honum vel og öllum þeim og bað Gissur sitja hjá sér. 
Hann gerir nú svo. 


Gissur mælti þá til Ásgríms: "Nú skalt þú vekja til um liðsbón við Skafta en eg mun þá til leggja slíkt 
er mér sýnist." 


Ásgrímur mælti: "Til þess erum vér hingað komnir Skafti að sækja að þér traust og liðsinni." 
Skafti mælti: "Torsóttur þótti yður eg næstum vera er eg vildi ekki taka undir vandræði yður." 


Gissur mælti: "Nú er annan veg til farið. Nú er að mæla eftir Njál bónda og Bergþóru húsfreyju er 
bæði voru saklaus inni brennd og eftir þrjá sonu Njáls og marga aðra góða menn. Og munt þú aldrei 
það vilja gera að verða mönnum eigi að liði og veita frændum þínum og mágum." 


Skafti svarar: "Það var mér þá í hug er Skarphéðinn mælti við mig að eg hefði sjálfur borið tjöru í 
höfuð mér og skorið á mig jarðarmen og hann kvað mig orðinn svo hræddan að Þórólfur Loftsson af 
Eyrum bæri mig á skip út í mjölkýlum sínum og flytti mig svo til Íslands, að eg mundi eigi eftir hann 
mæla." 


172 


Gissur mælti: "Ekki er nú á slíkt að minnast því að sá er nú dauður er þetta mælti og munt þú vilja 
veita mér þó að þú viljir eigi gera fyrir sakir annarra manna." 


Skafti svarar: "Þetta mál kemur ekki til þín nema þú viljir vasast í með þeim." 


Gissur reiddist þá mjög og mælti: "Ólíkur ert þú þínum föður. Þó að hann þætti nokkuð blandinn varð 
hann þá mönnum jafnan að liði er menn þurftu hans mest." 


Skafti mælti: " Vér erum óskaplíkir. Þið þykist hafa staðið í stórræðum. Þú Gissur hvíti, þá er þú sóttir 
Gunnar að Hlíðarenda en Ásgrímur af því er hann drap Gauk fóstbróður sinn." 


Ásgrímur svarar: "Fár bregður hinu betra ef hann veit hið verra. En það munu margir mæla að eigi 
dræpi eg Gauk fyrr en mér væri nauður á. Er það nokkur vorkunn að þú verðir oss eigi að liði en hitt er 
vorkunnarlaust að þú bregðir oss brigslum. Mundi eg það vilja um það er þessu þingi er lokið að þú 
fengir af þessum málum hina mestu óvirðing og bætti þér engi þá skömm." 


Þeir Gissur stóðu þá upp allir og gengu út og svo til búðar Snorra goða og gengu inn í búðina. Snorri 
sat á palli í búðinni. Hann kenndi þegar mennina og stóð upp í móti þeim og bað þá alla vel komna og 
gaf þeim rúm að sitja hjá sér. Síðan spurðust þeir almæltra tíðinda. 


Ásgrímur mælti til Snorra: "Til þess erum við Gissur frændi minn komnir hingað að biðja þig 
liðveislu." 


Snorri goði svarar: "Það mælir þú þar er þér heldur vorkunn til, að mæla eftir mága þína slíka sem þú 
áttir. Þágum vér mörg ráð þægileg af Njáli þó að nú muni það fáir. Enda veit eg eigi hverrar liðveislu 
þér þykist mest þurfa." 


Ásgrímur svarar: "Mest þurfum vér ef vér berjumst hér á þinginu." 


Snorri mælti: "Svo er og að mikið liggur yður þá við. Er það og líkast að þér sækið með kappi enda 
munu þeir svo verja. Og munu hvorigir gera öðrum rétt. Munuð þér þá eigi þola þeim og ráða á þá. Er 
þá og sá einn til því að þeir vilja þá gjalda yður skömm fyrir mannskaða en svívirðing fyrir frændalát." 


Fannst það á að hann hvatti þá fram í öllu. 


Gissur hvíti mælti þá: "Vel mælir þú Snorri og fer þér þá best jafnan og höfðinglegast er mest liggur 
við." 


Ásgrímur mælti: "Það vil eg vita hvað þú vilt þá veita oss ef svo fer sem þú segir." 


Snorri mælti: "Gera skal eg þér vináttubragð það er yður sæmd skal öll við liggja. En ekki mun eg til 
dóma ganga. En ef þér berjist á þingi þá ráðið þér því aðeins á þá nema þér séuð allir sem öruggastir 
því að miklir kappar eru til móts. En ef þér verðið forviða munuð þér láta slá hingað til móts við oss 
því að eg mun þá hafa fylkt liði mínu hér fyrir og vera við búinn að veita yður. En ef hinn veg fer að 
þeir hrökkvi fyrir þá er það ætlan mín að þeir muni ætla að renna til vígis í Almannagjá en ef þeir 
komast þangað þá fáið þér þá aldrei sótta. Mun eg það á hendur takast að fylkja þar fyrir liði mínu og 
verja þeim vígið en ekki munum vér eftir ganga hvort sem þeir hörfa með ánni norður eða suður. Og 
þá er þér hafið vegið í lið þeirra svo nokkuð mjög að mér þyki þér mega halda upp fébótum svo að þér 
haldið goðorðum yðrum og héraðsvistum mun eg til hlaupa með menn mína alla og skilja yður. Skuluð 
þér þá gera það fyrir mín orð að hætta bardaganum ef eg geri þetta sem nú hefi eg heitið." 


173 


Gissur þakkaði honum vel og kvað þetta í allra þeirra nauðsyn mælt vera. Gengu þeir þá út allir. 
Gissur mælti: "Hvert skulum vér nú ganga?" 
"Til Möðruvellingabúðar," sagði Ásgrímur. 


Fóru þeir þá þangað. 


140. kafli 


Og er þeir komu í búðina þá sáu þeir hvar Guðmundur hinn ríki sat og talaði við Einar Konalsson 
fóstra sinn. Hann var vitur maður. Gengu þeir þá fyrir Guðmund. Hann tók þeim vel og lét ryðja fyrir 
þeim búðina að þeir skyldu allir sitja mega. Spurðust þeir þá tíðinda. 


Ásgrímur mælti: "Ekki þarf þetta á mutur að mæla. Til þess erum vér hér komnir að biðja þig öruggrar 
liðveislu." 


Guðmundur svarar: "Hvort hafið þér nokkura höfðingja fundið áður?" 


Þeir svöruðu að þeir höfðu fundið Skafta Þóroddsson og Snorra goða og sögðu honum allt af hljóði 
hversu hvorum þeirra fór. 


Þá mælti Guðmundur: "Næstum fór mér til yðvar lítilmannlega er eg var yður erfiður. Skal eg nú því 
skemur draga fyrir yður er þá var eg torsóttari. Og skal eg nú ganga til dóma með yður með alla 
þingmenn mína og veita yður um allt á þingi þessu og berjast með yður þó að þess þurfi við og leggja 
mitt líf við yðvart líf. Eg mun og því launa Skafta að Þorsteinn holmunnur son hans skal vera í 
bardaganum með oss því að hann mun eigi treystast öðru en gera sem eg vil þar sem hann á Jódísi 
dóttur mína. Mun Skafti þá til fara að skilja oss." 


Þeir þökkuðu honum vel og töluðu lengi síðan svo að ekki heyrðu það aðrir menn. 


Guðmundur bað þá ekki ganga fyrir kné fleirum höfðingjum. Kvað hann það vera lítilmannlegt "og 
munum vér nú á hætta með þetta líð sem nú höfum vér. Þér skuluð ganga með vopnum til allra 
lögskila en berjast þó eigi svo búið." 


Gengu þeir þá út allir og heim til búða sinna. Var þetta fyrst á fárra manna viti. Líður nú svo þingið. 


141. kafli 


Það var einn dag að menn gengu til Lögbergs og var svo skipað höfðingjum að Ásgrímur 
Elliða-Grímsson og Gissur hvíti, Guðmundur hinn ríki og Snorri goði voru uppi hjá Lögbergi en 
Austfirðingar stóðu niðri fyrir. Mörður Valgarðsson stóð hjá Gissuri hvíta mági sínum. Mörður var 
allra manna málsnjallastur. Gissur mælti þá að hann skyldi lýsa vígsökinni og bað hann mæla svo hátt 
að vel mætti heyrast. 


Mörður nefndi sér votta. "Nefni eg í það vætti," segir hann, "að eg lýsi lögmætu frumhlaupi á hönd 
Flosa Þórðarsyni er hann hljóp til Helga Njálssonar á þeim vettvangi er Flosi Þórðarson hljóp til Helga 
Njálssonar og veitti honum holundarsár eða heilundarsár eða mergundarsár það er að ben gerðist en 
Helgi fékk bana af. Tel eg hann eiga að verða um sök þá mann sekan, skógarmann óalanda, óferjanda, 
Óráðanda öllum bjargráðum. Tel eg sekt fé hans allt, hálft mér en hálft fjórðungsmönnum þeim er 
sektarfé eiga að taka eftir hann að lögum. Lýsi eg vígsök þessi til fjórðungsdóms þess er sökin á í að 


174 


koma að lögum. Lýsi eg löglýsing. Lýsi eg í heyranda hljóði að Lögbergi. Lýsi eg nú til sóknar í sumar 
og til sektar fullrar á hönd Flosa Þórðarsyni. Lýsi eg handseldri sök Þorgeirs Þórissonar." 


Að Lögbergi var ger mikill rómur að því að honum mæltist vel og skörulega. 


Mörður tók til máls í annað sinn. "Nefni eg yður í það vætti," segir hann, "að eg lýsi sök á hönd Flosa 
Þórðarsyni um það er hann særði Helga Njálsson holundarsári eða heilundarsári eða mergundarsári, 
því sári er að ben gerðist, en Helgi fékk bana af á þeim vettvangi er Flosi Þórðarson hljóp til Helga 
Njálssonar lögmætu frumhlaupi áður. Tel eg þig, Flosi, eiga að verða um sök þá mann sekan, 
skógarmann óalanda, óferjanda, óráðanda öllum bjargráðum. Tel eg sekt fé þitt allt, hálft mér en hálft 
fjórðungsmönnum þeim er sektarfé eiga að taka eftir þig að lögum. Lýsi eg sök þessi til fjórðungsdóms 
þess er sökin á í að koma að lögum. Lýsi eg löglýsing. Lýsi eg í heyranda hljóði að Lögbergi. Lýsi eg 
nú til sóknar í sumar og sektar fullrar á hönd Flosa Þórðarsyni. Lýsi eg handseldri sök Þorgeirs 
Þórissonar." 


Síðan settist Mörður niður. Flosi gaf gott hljóð til og mælti ekki orð meðan. 


Þorgeir skorargeir stóð upp og nefndi sér votta: "Nefni eg í það vætti að eg lýsi sök á hönd Glúmi 
Hildissyni um það er hann tók eld og kveikti og bar í hús inn að Bergþórshvoli þá er þeir brenndu inni 
Njál Þorgeirsson og Bergþóru Skarphéðinsdóttur og þá menn alla er þar brunnu inni. Tel eg hann eiga 
að verða um sök þá mann sekan, skógarmann óalanda, óferjanda, óráðanda öllum bjargráðum. Tel eg 
sekt fé hans allt, hálft mér en hálft fjórðungsmönnum þeim er sektarfé eiga að taka eftir hann að 
lögum. Lýsi eg sök þessi til fjórðungsdóms þess er sökin á í að koma að lögum. Lýsi eg löglýsing. 
Lýsi eg í heyranda hljóði að Lögbergi. Lýsi eg nú til sóknar í sumar og til sektar fullrar á hönd Glúmi 
Hildissyni." 


Kári Sölmundarson sótti Kol Þorsteinsson og Gunnar Lambason og Grana Gunnarsson og var það mál 
manna að honum mæltist furðulega vel. Þorleifur krákur sótti Sigfússonu alla en Þorgrímur hinn mikli 
bróðir hans sótti Móðólf Ketilsson og Lamba Sigurðarson og Hróar Hámundarson, bróður Leiðólfs 
hins sterka. Ásgrímur Elliða-Grímsson sótti Leiðólf og Þorstein Geirleifsson, Árna Kolsson og Grím 
hinn rauða og mæltist þeim öllum vel. Síðan lýstu aðrir menn sökum sínum og var það lengi dags að 
því gekk. Fóru menn þá heim til búða sinna. 


Eyjólfur Bölverksson gekk til búðar með Flosa. Þeir gengu austur um búðina. 

Flosi mælti til Eyjólfs: "Hvort sérð þú nokkura vörn í málum þessum?" 

"Enga," segir Eyjólfur. 

"Hvað er nú til ráðs?" segir Flosi. 

"Nú er úr vöndu að ráða," segir Eyjólfur, "en þó mun eg til leggja nokkur ráð enn með yður. Nú skalt 
þú selja af höndum goðorð þitt og í hendur Þorgeiri bróður þínum en þú segist í þing með Áskatli goða 
Þorketilssyni norðan úr Reykjardal. En ef þeir vita þetta eigi þá má vera að þeim verði að þessu mein 
því að þeir munu sækja í Austfirðingadóm en þeir ættu í Norðlendingadóm að sækja og mun þeim 


þetta yfir sjást. Og er fimmtarsdómsmál á þeim ef þeir sækja í annan dóm en vera á. Skulum vér það 
mál þá upp taka og þó að síðasta kosti." 


Flosi mælti: "Vera má að oss sé nú launaður hringurinn." 


175 


"Eigi veit eg það," segir Eyjólfur, "en veita skal eg yður til laga svo að það sé mál manna að eigi sé 
von framar. Skalt þú nú senda eftir Áskatli en Þorgeir skal nú þegar koma til þín og einn maður með 
honum." 


Litlu síðar kom Þorgeir þar og tók við goðorðinu. Þá kom þar og Áskell. Sagðist Flosi þá í þing með 
honum. Var þetta nú ekki á fleiri manna vitorði en þeirra. 


142. kafli 


Nú líður þar til er dómar skulu út fara. Bjuggu þeir sig þá til hvorirtveggju og vopnuðust. Þeir gerðu 
hvorirtveggju herkuml á hjálmum sínum. 


Þórhallur Ásgrímsson mælti: "Farið þér nú faðir minn að engu allæstir og gerið nú allt sem réttast. En 
ef nokkuð vandast í fyrir yður látið mig vita sem skjótast og skal eg þá gefa ráð til með yður." 


Þeir Ásgrímur litu til hans og var andlit hans sem í blóð sæi en stórt hagl hraut úr augum honum. Hann 
bað færa sér spjót sitt. Það hafði Skarphéðinn gefið honum og var hin mesta gersemi. 


Ásgrímur mælti er þeir gengu í braut: "Eigi var Þórhalli frænda gott í hug er hann var eftir í búðinni og 
eigi veit eg hvað hann tekur til. Nú skulum vér ganga til með Merði Valgarðssyni," sagði Ásgrímur, 
"og láta fyrst sem ekki sé annað því að meiri er veiður í Flosa en í mörgum öðrum." 


Ásgrímur sendi þá mann til Gissurar hvíta og Hjalta Skeggjasonar og Guðmundar ríka. Þeir komu nú 
allir saman og gengu þegar til Austfirðingadóms. Þeir gengu sunnan að dóminum. Þeir Flosi og allir 
Austfirðingar með honum gengu norðan að dóminum. Þar voru og Reykdalir og Öxfirðingar og 
Ljósvetningar með Flosa. Þar var og Eyjólfur Bölverksson. 


Flosi laut að Eyjólfi og mælti: "Hér fer vænt að og kann vera að eigi fari fjarri því sem þú gast til." 
"Lát þú hljótt yfir því," segir Eyjólfur. "Koma mun þar er vér munum þurfa þess að neyta." 


Mörður Valgarðsson nefndi sér votta og bauð til hlutfalla öllum þeim mönnum er skóggangssakar áttu 
að sækja í dóminn, hver sína sök skyldi fyrstur fram segja eða hver þar næst eða hver síðast. Bauð 
hann lögboði að dómi svo að dómendur heyrðu. Þá voru hlutaðar framsögur og hlaut hann fyrst fram 
að segja sína sök. 


Mörður Valgarðsson nefndi sér votta í annað sinn. "Nefni eg í það vætti," sagði hann, "að eg tek 
miskviðu alla úr máli mínu hvort sem mér verður ofmælt eða vanmælt. Vil eg eiga rétting allra orða 
minna uns eg kem máli mínu til réttra laga. Nefni eg mér þessa votta eða þeim öðrum er neyta eða 
njóta þurfa þessa vættis." 


Mörður Valgarðsson nefndi sér votta. "Nefni eg í það vætti," sagði hann, "að eg býð Flosa Þórðarsyni 
eða þeim manni öðrum en handselda lögvörn hefir fyrir hann að hlýða til eiðspjalls míns og til 
framsögu sakar minnar og til sóknargagna þeirra allra er eg hygg fram að færa á hendur honum. Býð 
eg lögboði að dómi svo að dómendur heyra um dóm þveran." 


Mörður Valgarðsson mælti: "Nefni eg í það vætti," sagði hann, "að eg vinn eið að bók, lögeið, og segi 
eg það guði að eg skal svo sök þessa sækja sem eg veit sannast og réttast og helst að lögum og öll 
lögmæt skil af hendi inna meðan eg er að þessu máli." 


176 


Síðan kvað hann svo að orði: "Þórodd nefndi eg í vætti, annan Þorbjörn nefndi eg í það vætti að eg 
lýsti lögmætu frumhlaupi á hönd Flosa Þórðarsyni á þeim vettvangi er Flosi Þórðarson hljóp lögmætu 
frumhlaupi til Helga Njálssonar þá er Flosi Þórðarson særði Helga Njálsson holundarsári eða heilundar 
eða mergundar því er að ben gerðist en Helgi fékk bana af. Taldi eg hann eiga að verða um sök þá 
mann sekan, skógarmann óalanda, óferjanda, óráðanda öllum bjargráðum. Taldi eg sekt fé hans allt, 
hálft mér en hálft fjórðungsmönnum þeim er sektarfé eiga að taka eftir hann að lögum. Lýsti eg til 
fjórðungsdóms þess sem sökin á í að koma að lögum. Lýsti eg löglýsing. Lýst eg í heyranda hljóði að 
Lögbergi. Lýsti eg nú til sóknar í sumar og til sektar fullrar á hönd Flosa Þórðarsyni. Lýsti eg 
handseldri sök Þorgeirs Þórissonar. Hafði eg þau orð öll í lýsingu minni sem nú hafði eg í framsögu 
sakar minnar. Segi eg svo skapaða skóggangssök þessa fram í Austfirðingadóm yfir höfði Jóni sem eg 
kvað að þá er eg lýsti." 


Mörður mælti: "Þórodd nefndi eg í vætti, annan Þorbjörn nefndi eg í það vætti að eg lýsti sök á hönd 
Flosa Þórðarsyni um það er hann særði Helga Njálsson holundarsári eða heilundar eða mergundar því 
sári er að ben gerðist en Helgi fékk bana af á þeim vettvangi er Flosi Þórðarson hljóp til Helga 
Njálssonar áður lögmætu frumhlaupi. Taldi eg hann eiga að verða um sök þá mann sekan, skógarmann 
Óalanda, óferjanda, óráðanda öllum bjargráðum. Taldi eg sekt fé hans allt, hálft mér en hálft 
fjórðungsmönnum þeim er sektarfé eiga að taka eftir hann að lögum. Lýsti eg til fjórðungsdóms þess 
er sökin á í að koma að lögum. Lýsti eg löglýsing. Lýst eg í heyranda hljóði að Lögbergi. Lýsti eg nú 
til sóknar í sumar og til sektar fullrar á hönd Flosa Þórðarsyni. Lýsti eg handseldri sök Þorgeirs 
Þórissonar. Hafði eg þau orð öll í lýsingu minni sem nú hefi eg í framsögu sakar minnar. Segi eg svo 
skapaða skóggangssök þessa fram í Austfirðingadóm yfir höfði Jóni sem eg kvað að þá er eg lýsti." 


Lýsingarvottar Marðar gengu þá að dómi og kváðu svo að orði að annar taldi vætti fram en báðir guldu 
samkvæði "að Mörður nefndi sér Þórodd í vætti en annan mig en eg heiti Þorbjörn" - síðan nefndi hann 
föður sinn - "Mörður nefndi okkur í það vætti að hann lýsti lögmætu frumhlaupi á hönd Flosa 
Þórðarsyni er hann hljóp til Helga Njálssonar á þeim vettvangi er Flosi Þórðarson veitti Helga 
Njálsson holundarsár eða heilundar eða mergundar það er að ben gerðist en Helgi fékk bana af. Taldi 
hann Flosa eiga að verða um sök þá mann sekan, skógarmann óalanda, óferjanda, Óráðanda öllum 
bjargráðum. Taldi hann sekt fé hans allt, hálft sér en hálft fjórðungsmönnum þeim er sektarfé eiga að 
taka eftir hann að lögum. Lýsti hann til fjórðungsdóms þess er sökin átti í að koma að lögum. Lýsti 
hann löglýsing. Lýst hann í heyranda hljóði að Lögbergi. Lýsti hann nú til sóknar í sumar og til sektar 
fullrar á hönd Flosa Þórðarsyni. Lýsti hann handseldri sök Þorgeirs Þórissonar. Hafði hann þau orð öll 
í lýsingu sinni sem hann hafði í framsögu sakar sinnar og við höfum í vættisburð okkrum. Höfum við 
nú rétt borið vætti okkart og verðum báðir á eitt sáttir. Berum við svo skapað lýsingarvætti þetta fram í 
Austfirðingadóm yfir höfði Jóni sem Mörður kvað að þá er hann lýsti." 


Í annað sinn sögðu þeir fram í dóm lýsingarvætti og höfðu sár fyrr en frumhlaup síðar og höfðu öll orð 
önnur hin sömu sem fyrr og báru svo skapað lýsingarvætti þetta fram í Austfirðingadóm sem Mörður 
kvað að þá er hann lýsti. 


Sakartökuvottar Marðar gengu þá að dómi og taldi annar vætti fram en báðir guldu samkvæði og 
kváðu svo að orði að þeir Mörður Valgarðsson og Þorgeir Þórisson nefndu þá í það vætti að Þorgeir 
Þórisson seldi vígsök í hendur Merði Valgarðssyni á hendur Flosa Þórðarsyni um víg Helga Njálssonar 
"seldi hann honum sök þá með sóknargögnum öllum þeim er sökinni áttu að fylgja. Seldi hann honum 
að sækja og að sættast á og svo allra gagna að njóta sem hann væri réttur aðili. Seldi Þorgeir með 
lögum en Mörður tók með lögum." 


Báru þeir svo skapað sakartökuvætti þetta fram í Austfirðingadóm yfir höfði Jóni sem þeir Þorgeir og 
Mörður nefndu þá votta að. Alla votta létu þeir eiða sverja áður en vætti bæru og svo dómendur. 


177 


Mörður Valgarðsson nefndi sér votta "í það vætti," sagði hann, "að eg býð búum þeim níu, er eg 
kvaddi um sök þessa er eg höfðaði á hönd Flosa Þórðarsyni, til setu vestur á árbakka og til ruðningar 
um kvið þann. Býð eg lögboði að dómi svo að dómendur heyra." 


Mörður Valgarðsson nefndi sér votta í annað sinn. "Nefni eg yður í það vætti," sagði hann, "að eg býð 
Flosa Þórðarsyni eða þeim manni öðrum er handselda lögvörn hefir fyrir hann til ruðningar um kvið 
þann er eg hefi saman settan vestur á árbakka. Býð eg lögboði að dómi svo að dómendur heyra um 
dóm þveran." 


Enn nefndi Mörður sér votta "í það vætti," sagði hann, "að nú eru frumgögn öll fram komin þau er 
sökinni eiga að fylgja: boðið til eiðspjalls, unninn eiður, sögð fram sök, borið lýsingarvætti, borið 
sakartökuvætti, boðið búum í setu, boðið til ruðningar um kvið. Nefni eg mér þessa votta að gögnum 
þessum sem nú eru fram komin og svo að því að eg vil eigi vera sókn horfinn þó að eg gangi frá dómi 
gagna að leita eða annarra erinda." 


Þeir Flosi gengu nú þangað til sem búarnir sátu. 


Flosi mælti til þeirra: "Það munu Sigfússynir vita hversu réttir vettvangsbúar þessir eru er hér eru 
kvaddir." 


Ketill úr Mörk svarar: "Hér er sá búi er hélt Merði Valgarðssyni undir skírn en annar er þrímenningur 
hans að frændsemi." 


Töldu þeir þá frændsemina og sönnuðu með eiði. Eyjólfur nefnir sér votta að kviðurinn skyldi standa 
fyrst þar til er ruddur væri. 


Í annað sinn nefndi Eyjólfur sér votta "í það vætti," sagði hann, "að eg ryð þessa menn báða úr 
kviðinum'" - og nefndi þá á nafn og svo feður þeirra - "fyrir þá sök að annar þeirra er þrímenningur 
Marðar að frændsemi en annar að guðsifjum þeim er kviðu eiga að ryðja að lögum. Eruð þið fyrir laga 
sakir ónýttir í kviðinum því að nú er rétt lögruðning til ykkar komin. Ryð eg ykkur úr að alþingismáli 
réttu og allsherjar lögum. Ryð eg handseldu máli Flosa Þórðarsonar." 


Nú mælti öll alþýða og kváðu ónýtt málið fyrir Merði. Urðu þá allir á það sáttir að þá væri framar vörn 
en sókn. 


Ásgrímur mælti þá við Mörð: "Eigi er enn þeirra allt þó að þeir þykist nú hafa fast fram gengið og skal 
nú fara að finna Þórhall son minn og vita hvað hann leggi til." 


Þá var sendur skilríkur maður til Þórhalls og sagði sá honum vandlega frá hvar þá var komið máli, að 
þeir Flosi þóttust ónýtt hafa kviðinn. 


Þórhallur mælti: "Það skal eg að gera að yður skal þetta ekki að sakarspelli verða. Og seg þeim að þeir 
trúi ekki þó að lögvillur séu gervar fyrir þeim því að vitringinum Eyjólfi hefir nú yfir sést. Skalt þú nú 
ganga til þeirra sem hvatlegast og seg að Mörður Valgarðsson gangi að dómi og nefni sér votta að 
ónýtt er lögruðning þeirra" og sagði hann þá fyrir greinilega allt hversu þeir skyldu með fara. 


Sendimaður fór og sagði þeim tillögur Þórhalls. 


Mörður Valgarðsson gekk þá að dóminum og nefndi sér votta "í það vætti," sagði hann, "að eg ónýti 
lögruðning Eyjólfs Bölverkssonar. Finn eg það til að hann ruddi eigi við aðilja frumsakar heldur við 
þann er með sök fór. Nefni eg mér þessa votta eða þeim er njóta þurfa þessa vættis." 


178 


Síðan bar hann vættið í dóm. Nú gekk hann þar til er búarnir sátu og bað þá niður setjast er upp höfðu 
staðið og kvað þá rétta vera í kviðinum. Mæltu þá allir að Þórhallur hefði mikið að gert og þótti þá 
öllum framar sókn en vörn. 


Flosi mælti þá við Eyjólf: "Ætlar þú þetta lög vera?" 


"Það ætla eg víst," segir Eyjólfur, "og hefir oss að vísu yfir sést. En þó skulum vér þetta þreyta meir 
með oss." 


Eyjólfur nefndi sér þá votta "í það vætti," sagði hann, "að eg ryð þessa tvo menn úr kviðinum' - og 
nefndi þá báða á nafn - "fyrir þá sök að þið eruð búðsetumenn en eigi bændur. Ann eg ykkur eigi að 
sitja í kviðinum því að nú er rétt lögruðning til ykkar komin. Ryð eg ykkur úr kviðinum að 
alþingismáli réttu og allsherjar lögum." 


Kvað Eyjólfur sér nú mjög á óvart koma ef þetta mætti rengja. 


Meæltu þá allir að þá væri vörn framar en sókn. Lofuðu nú allir mjög Eyjólf og kölluðu engan mann 
mundu þurfa að reyna við hann lögkæni. 


Mörður Valgarðsson og Ásgrímur Elliða-Grímsson sendu nú mann til Þórhalls að segja honum hvar þá 
var komið. En er Þórhallur heyrði þetta spurði hann hvað þeir ættu sér góss. Sendimaður sagði að 
annar þeirra bjó við málnytu "og hefir bæði kýr og ær að búi en annar á þriðjung í landi því er þeir búa 
á og fæðir sig sjálfur og hafa þeir eina eldstó og hinn, er landið leigir, og einn smalamann." 


Þórhallur mælti: "Enn mun þeim fara sem fyrr að þeim mun hafa yfir sést og skal eg þetta allskjótt 
rengja fyrir þeim og svo þó að Eyjólfur hefði hér alldigur orð um að rétt væri." 


Þórhallur sagði nú sendimanni allt sem greinilegast hversu þeir skyldu með fara. 

Kom sendimaður aftur og sagði Merði og Ásgrími ráð þau er Þórhallur hafði til lagið. 

Mörður gekk þá að dómi og nefndi sér votta "í það vætti," sagði hann "að eg ónýti lögruðning Eyjólfs 
Bölverkssonar fyrir það er hann ruddi þá menn úr kviðinum er að réttu eiga í að vera. Er sá hver réttur 


í búakviði er hann á þrjú hundruð í landi og þaðan af meira þó að hann hafi enga málnytu. Hinn er og 
réttur í búakvið er hann býr við málnytu þó að hann eigi eigi land." 


Lét hann þá koma vættið í dóminn. Gekk hann nú þangað að er búarnir voru og bað þá niður setjast og 
kvað þá rétta í búakviðinum. 


Þá varð óp mikið og kall og mæltu þá allir að mjög væri hrakið málið fyrir þeim Flosa og Eyjólfi og 
urðu nú á það sáttir að sókn væri framar en vörn. 


Flosi mælti til Eyjólfs: "Mun þetta rétt vera?" 
Eyjólfur lést eigi til þess hafa vitsmuni að vita það víst. 


Sendu þeir þá mann til Skafta lögsögumanns að spyrja hann eftir hvort rétt væri. Hann sendi þeim þau 
orð aftur að þetta væru að vísu lög þó að fáir kynnu. Var þetta sagt þeim Flosa. 


Eyjólfur Bölverksson spurði nú Sigfússonu að um aðra búa þá er kvaddir voru. Þeir kváðu vera þá 
fjóra er rangkvaddir voru "því að þeir sitja heima er nærri voru." 


179 


Eyjólfur nefnir sér þá votta að hann ryður þá alla fjóra menn úr kviðinum og mælti réttum 
ruðningarmálum. 


Síðan mælti hann til búanna: "Þér eruð skyldir til að gera hvorumtveggjum lög. Nú skuluð þér ganga 
að dómi þá er þér eruð kvaddir og nefna yður votta að þér látið það standa fyrir kviðburði yðrum að 
þér eruð fimm beiddir búakviðar en þér eigið níu að bera. Mun Þórhallur þá öllum málum fram koma 
ef hann bergur þessu við." 


Fannst það nú á í öllu að þeir Flosi og Eyjólfur hældust. 
Gerðist nú rómur mikill að því að eytt væri vígsmálinu og nú væri vörn framar en sókn. 


Ásgrímur mælti til Marðar: "Eigi vita þeir enn hverju þeir hælast fyrr en Þórhallur er fundinn son 
minn. Sagði Njáll mér svo að hann hefði svo kennt Þórhalli lög að hann mundi mestur lögmaður vera á 
Íslandi þó að reyna þyrfti." 


Var þá maður sendur til Þórhalls að segja honum hvar þá var komið og hól þeirra Flosa og orðróm 
alþýðu að þá væri eytt vígsmálinu fyrir þeim Merði. 


"Vel er það," segir Þórhallur, "en enga fá þeir enn virðing af þessu. Skalt þú nú fara og segja Merði að 
hann nefni votta og vinni eið að því að meiri hlutur er rétt kvaddur. Skal hann þá láta koma vættið í 
dóm og bergur hann þá frumsökinni en sekur er hann þrem mörkum fyrir hvern þann er hann hefir 
rangt kvatt og má það ekki sækja á þessu þingi." 


Sendimaður fór nú aftur og sagði þeim Merði allt sem gerst frá orðum Þórhalls. 


Mörður gekk að dómi og nefndi sér votta og vann eið að því að meiri hlutur var rétt kvaddur búanna. 
Kvaðst hann þá hafa borgið frumsökinni "skulu óvinir vorir af öðru hafa metnað en því að vér höfum 
hér mikið rangt í gert." 


Var þá rómur mikill að því ger að Mörður gengi vel fram í málinu en töldu Flosa og hans menn fara 
með lögvillur einar og rangindi. 


Flosi spurði Eyjólf hvort þetta mundi rétt vera en hann lést það eigi víst vita og sagði lögsögumann úr 
því skyldu leysa. 


Fór þá Þorkell Geitisson af þeirra hendi og sagði lögsögumanni hvar komið var og spurði hvort þetta 
væri rétt er Mörður hafði mælt. 


Skafti svarar: "Fleiri eru nú allmiklir lögmenn en eg ætlaði. En þér til að segja þá er þetta svo rétt í alla 
staði að hér má ekki í móti mæla. En það ætlaði eg að eg einn mundi nú kunna þessa lagarétting nú er 
Njáll er dauður því hann einn vissi eg kunna." 


Þorkell gekk þá aftur til þeirra Flosa og Eyjólfs og sagði þeim að þetta voru lög. 


Mörður Valgarðsson gekk þá að dómi og nefndi sér votta "í það vætti," sagði hann, "að eg beiði búa 
þá, er eg kvaddi um sök þá er eg höfðaði á hönd Flosa Þórðarsyni, framburðar um kvið að bera 
annaðtveggja af eða á. Beiði eg lögbeiðingu að dómi svo að dómendur heyra um dóm þveran." 


Búar Marðar gengu þá að dómi. Taldi einn fram kviðinn en allir guldu samkvæði og kvað svo að orði: 
"Mörður Valgarðsson kvaddi oss kviðar þegna níu en vér stöndum hér nú þegnar fimm en fjórir eru úr 
ruddir. Hefir nú vottorð komið fyrir þá fjóra er bera áttu með oss. Skylda nú til lög að bera fram 
kviðinn. Vorum vér kvaddir að bera um það hvort Flosi Þórðarson hljóp lögmætu frumhlaupi til Helga 


180 


Njálssonar á þeim vettvangi er Flosi Þórðarson særði Helga Njálsson holundarsári eða heilundar eða 
mergundar því er að ben gerðist en Helgi fékk bana af. Kvaddi hann oss þeirra orða allra er oss skylda 
lög til um að skilja og hann vildi oss að dómi beitt hafa og þessu máli áttu að fylgja. Kvaddi hann 
lögkvöð. Kvaddi hann svo að vér heyrðum á. Kvaddi hann um handselt mál Þorgeirs Þórissonar. 
Höfum vér nú allir eiða unnið og réttan kvið vorn og orðið á eitt sáttir, berum á Flosa Þórðarson 


kviðinn og berum hann sannan að sökinni. Berum vér svo skapaðan níu búa kvið þenna fram í 
Austfirðingadóm yfir höfði Jóni sem Mörður kvaddi oss að. Er sá kviður vor allra." sögðu þeir. 


Í annað sinn báru þeir kviðinn og báru um sár fyrr en um frumhlaup síðar en öll önnur orð báru þeir 
sem fyrr. Báru þeir á Flosa kviðinn og báru hann sannan að sökinni. 


Mörður Valgarðsson gekk að dómi og nefndi sér votta að búar þeir, er hann hafði kvadda um sök þá er 
hann höfðaði á hönd Flosa Þórðarsyni, höfðu borið á hann kviðinn og borið hann sannan að sökinni. 
Nefndi hann sér þessa votta eða þeim er neyta eða njóta þyrftu þessa vættis. 


Í annað sinn nefndi Mörður sér votta "nefni eg í það vætti," sagði hann, "að eg býð Flosa Þórðarsyni 
eða þeim manni öðrum, er handselda lögvörn hefir fyrir hann, að taka til varna fyrir sök þá er eg 
höfðaði á hönd honum því að nú eru öll sóknargögn fram komin þau er sökinni eiga að fylgja að 
lögum, borin vætti öll og búakviður og nefndir vottar að kviðburði og öllum gögnum þeim er fram eru 
komin. En ef nokkur hlutur gerist sá í lögvörn þeirra er eg þurfi til sóknar að hafa þá kýs eg sókn undir 
mig. Býð eg lögboði að dómi svo að dómendur heyra." 


"Það hlægir mig nú Eyjólfur," sagði Flosi, "í hug mér að þeim mun í brún bregða og ofarlega kleyja þá 
er þú berð fram vörnina." 


143. kafli 


Eyjólfur Bölverksson gekk þá að dómi og nefndi sér votta "í það vætti," sagði hann, "að sú er lögvörn 
máls þessa að þér hafið sótt málið í Austfirðingadóm er sækja átti í Norðlendingadóm því að Flosi 
hefir sagst í þing með Áskatli goða. Eru hér nú hvorirtveggju vottarnir þeir er við voru og það munu 
bera að Flosi seldi áður af hendi goðorð sitt Þorgeiri bróður sínum en síðan sagðist hann í þing með 
Áskatli goða. Nefni eg mér þessa votta eða þeim öðrum er neyta eða njóta þurfa þess vættis." 


Í annað sinn nefndi Eyjólfur sér votta "nefni eg í það vætti," sagði hann, "að eg býð Merði, er sök hefir 
að sækja, eða sakaraðilja að hlýða til eiðspjalls míns og til framsögu varnar þeirrar er eg mun fram 
bera og til allra gagna þeirra sem eg mun fram bera. Býð eg lögboði að dómi svo að dómendur heyra 


gm 


a. 


Eyjólfur nefndi sér enn votta "nefni eg í það vætti," sagði hann, "að eg vinn eið að bók, lögeið, og segi 
eg það guði að eg skal svo mál þetta verja sem eg veit réttast og sannast og helst að lögum og öll 
lögmæt skil af hendi inna þau er undir mig koma meðan eg er á þessu þingi." 


Eyjólfur mælti: "Pessa tvo menn nefni eg í vætti að eg færi fram lögvörn þessa að mál þetta var sótt í 
annan fjórðungsdóm en vera átti. Tel eg fyrir það ónýtta sök þeirra. Segi eg svo skapaða vörn þessa 
fram í Austfirðingadóm." 


Síðan lét hann bera fram vætti þau öll er vörninni áttu að fylgja. Síðan nefndi hann votta að öllum 
varnargögnum að nú voru öll fram komin. 


181 


Eyjólfur nefndi sér enn votta "nefni eg í það vætti," sagði hann, "að eg ver goðalýriti dómöndum að 
dæma sök þeirra Marðar því að nú er lögvörn fram komin í dóminn. Ver eg lýriti, goðalýriti, lagalýriti, 
efalausu lýriti, fullu og föstu svo sem eg á að verja að alþingismáli réttu og allsherjar lögum." 


Síðan lét hann dæma vörnina. Þeir Ásgrímur létu sækja um brennumálin og gengu þau fram. 


144. kafli 


Nú sendu þeir Ásgrímur mann til Þórhalls og létu segja honum í hvert óefni komið var. 


"Of fjarri var eg þó nú," kvað Þórhallur, "því að enn mundi þetta mál eigi þann veg farið hafa ef eg 
hefði við verið. Sé eg nú aðferð þeirra að þeir munu ætla að stefna yður í fimmtardóm fyrir 
þingsafglöpun. Þeir munu og ætla að vefengja brennumálin og láta eigi dæma mega því að nú er sú 
aðför þeirra að þeir munu engis ills svífast. Skalt þú nú ganga til þeirra sem skjótast og segja þeim að 
Mörður stefni þeim báðum, Flosa og Eyjólfi, um það er þeir hafa fé borið í dóminn og láta varða 
fjörbaugsgarð. Þá skal hann stefna þeim annarri stefnu um það er þeir báru vætti þau er eigi áttu máli 
að skipta með þeim og gerðu í því þingsafglöpun. Seg þeim að eg segi svo ef tvær fjörbaugssakar eru á 
hendi einum manni að þann skal dæma skógarmann. Skuluð þér af því búa fyrri til yðvart mál að þá 
skuluð þér og fyrri sækja og dæma." 


Nú fór sendimaðurinn í braut og sagði þeim Merði og Ásgrími. Síðan gengu þeir til Lögbergs. 


Mörður Valgarðsson nefndi sér votta "nefni eg í það vætti," sagði hann, "að eg stefni Flosa Þórðarsyni 
um það er hann gaf fé til líðs sér hér á þinginu Eyjólfi Bölverkssyni. Tel eg hann eiga að verða um sök 
þá mann sekan, fjörbaugsmann, því aðeins ferjanda né festum helganda nema fjörbaugur eða 
aðalfestur komi fram að féránsdómi, en alsekan skógarmann ellegar. Tel eg sekt fé hans allt, hálft mér 
en hálft fjórðungsmönnum þeim er sektarfé eiga að taka eftir hann að lögum. Stefni eg máli þessu til 
fimmtardóms sem málið á í að koma að lögum. Stefni eg nú til sóknar og til sektar fullrar. Stefni eg 
lögstefnu. Stefni eg í heyranda hljóði að Lögbergi." 


Slíkrar stefnu stefndi hann Eyjólfi Bölverkssyni um það er hann hafði þegið féið. Stefndi hann og 
þeirri sök í fimmtardóm. Í annað sinn stefndi hann Flosa og Eyjólfi um þá sök er þeir báru vætti þau á 
þingi er eigi áttu máli að skipta með mönnum að lögum og gerðu í því þigsafglöpun. Lét hann og það 
varða þeim fjörbaugsgarð. Gengu þeir þá í braut og til lögréttu. Þar var þá fimmtardómurinn settur. 


Þá er þeir Ásgrímur og Mörður voru í braut gengnir þá urðu dómendur ekki ásáttir hversu dæma skyldi 
því að þeir vildu sumir dæma með Flosa en sumir með Merði og Ásgrími. Urðu þeir Flosi og Eyjólfur 
þá að vefengja dóminn. Dvaldist þeim þar að því meðan stefnurnar höfðu verið. 


Litlu síðar var þeim sagt Flosa og Eyjólfi að þeim var stefnt að Lögbergi í fimmtardóm tveim stefnum 
hvorum þeirra. 


Eyjólfur mælti þá: "Illu heilli höfum vér hér dvalist er þeir hafa fyrri orðið að bragði að stefna en vér. 
Hefir hér nú fram komið slægð Þórhalls og er hann engum manni líkur að viti sínu. Eiga þeir nú fyrri 
að sækja í dóm sín mál. Lá þeim þar og allt við. En þó skulum vér nú ganga til Lögbergs og búa mál til 
á hendur þeim þá að oss komi það fyrir lítið." 


Fóru þeir þá til Lögbergs og stefndi Eyjólfur þeim um þingsafglöpun. Síðan gengu þeir til 
fimmtardómsins. 


182 


Þá er þeir Mörður og Ásgrímur komu til fimmtardómsins þá nefndi Mörður sér votta og bauð að hlýða 
til eiðspjalls síns og til framsögu sakar sinnar og til sóknargagna þeirra allra er hann hugði fram að 
bera á hendur þeim Flosa og Eyjólfi. Bauð hann lögboði að dómi svo að dómendur heyrðu um dóm 
þveran. Í fimmtardómi skyldi og sönnunarmenn fylgja eiðum og skyldu þeir og eiða vinna. 


Mörður nefndi sér votta "nefni eg í það vætti," sagði hann, "að eg vinn fimmtardómseið. Bið eg svo 
guð hjálpa mér í þvísa ljósi og í öðru að eg skal svo sök þessa sækja sem eg veit réttast og sannast og 
helst að lögum. Og hygg eg Flosa sannan að sök þessi vera ef efni eru að því og eg hefka fé borið í 
dóm þenna til liðs mér um sök þessa og eg munka bera. Eg hefka fé fundið og eg munka finna hvorki 
til laga né til ólaga." 


Sönnunarmenn Marðar gengu þá tveir að dómi og nefndu sér votta "í það vætti að við vinnum eið að 
bók, lögeið. Biðjum við svo guð hjálpa okkur í þvísa ljósi og í öðru að við leggjum það undir þegnskap 
okkarn að við hyggjum að Mörður muni svo sækja sök þessa sem hann veit réttast og sannast og helst 
að lögum og hann hefurat fé borið í dóm þenna um sök þessa til liðs sér og hann munat bera og hann 
hefurat fé fundið og hann munat finna hvorki til laga né til ólaga." 


Mörður hafði kvadda Þingvallarbúa níu til sakarinnar. Síðan nefndi Mörður sér votta og sagði fram 
þær fjórar sakar er hann hafði til búnar á hendur þeim Flosa og Eyjólfi og hafði Mörður þau öll orð í 
framsögu sakar sinnar sem hann hafði í stefnum sínum. Sagði hann svo skapaðar fjörbaugssakar þessar 
fram í fimmtardóm sem hann kvað að þá er hann stefndi. 


Mörður nefndi sér votta og bauð búum þeim níu í setu vestur á árbakka. Mörður nefndi sér votta og 
bauð þeim Flosa og Eyjólfi að ryðja kviðinn. Þeir gengu til að ryðja kvið og hugðu að og gátu hvergi 
rengdan, gengu frá við svo búið og undu illa við. Mörður nefndi sér votta og beiddi búa þá níu 
framburðar um kviðinn er hann hafði áður kvadda, að bera annað tveggja af eða á. Búar Marðar gengu 
þá að dómi og taldi einn fram kviðinn en allir guldu samkvæði. Þeir höfðu allir unnið fimmtardómseið 
og báru Flosa sannan að sökinni og báru á hann kviðinn. Báru þeir svo skapaðan fram kviðinn í 
fimmtardóm yfir höfði þeim manni er Mörður hafði sök sína fram sagt. Síðan báru þeir kviðu þá alla er 
þeir voru skyldir að bera til allra saka og fór það löglega fram. 


Eyjólfur Bölverksson og þeir Flosi sátu um að rengja og gátu ekki að gert. 


Mörður Valgarðsson nefndi sér votta. "Nefni eg í það vætti að búar þessir níu, er eg kvaddi til saka 
þessa er eg höfðaði á hendur Flosa Þórðarsyni og Eyjólfi Bölverkssyni, hafa borið á kviðinn og borið 
þá sanna að sökum." 


Nefndi hann sér þessa votta. Í annað sinn nefndi hann sér votta "nefni eg í það vætti," sagði hann, "að 
eg býð Flosa Þórðarsyni eða þeim manni öðrum er handselda lögvörn hefir fyrir hann að taka til varna 
því að nú eru fram komin sóknargögn öll, boðið til eiðspjalls, unninn eiður, sögð fram sök, borið 


stefnuvætti, boðið búum í setu, boðið til ruðningar um kviðinn, borinn kviður, nefndir vottar að 
kviðburði." 


Nefndi hann sér þessa votta að gögnum þeim sem fram voru komin. 


Þá stóð sá upp er sökin hafði yfir höfði verið fram sögð og reifði málið. Hann reifði það fyrst er 
Mörður bauð að hlýða til eiðspjalls síns og til framsögu sakar og til sóknargagna allra. Þá reifði hann 
það því næst er Mörður vann eið og sönnunarmenn hans. Þá reifði hann það er Mörður sagði fram sök 
og kvað svo að orði að hann hafði þau orð öll í reifingu sinni er Mörður hafði áður í framsögu sakar 
sinnar og hann hafði í stefnu sinni "og hann sagði svo skapaða sökina fram í fimmtardóm sem hann 
kvað að þá er hann stefndi." 


183 


Þá reifði hann það er þeir báru stefnuvætti og taldi þá öll orð þau er hann hafði áður í stefnu sinni og 
þeir höfðu í vættisburði sínum "og nú hefi eg," sagði hann, "í reifingu minni. Og þeir báru svo 
skapaðan kviðinn fram í fimmtardóm sem hann kvað þá að er hann stefndi." 


Síðan reifði hann það er Mörður bauð búum í setu. Þá reifði hann það því næst er hann bauð Flosa að 
ryðja kviðinn "eða þeim manni er handselda lögvörn hefir fyrir hann." Þá reifði hann það er búar 
gengu að dómi og báru á kviðinn og báru Flosa sannan að sökinni "báru þeir svo skapaðan níu búa 
kvið þenna fram í fimmtardóm." 


Þá reifði hann það er Mörður nefndi votta að því er kviðurinn var á borinn. Þá reifði hann það er 
Mörður nefndi votta að gögnum og bauð til varnar. 


Mörður Valgarðsson nefndi sér votta "nefni eg í það vætti," segði hann, "að eg banna Flosa Þórðarsyni 
eða þeim manni öðrum er handselda lögvörn hefir fyrir hann að taka til varna því að nú eru öll 
sóknargögn fram komin þau er sökinni eiga að fylgja að reifðu máli og svo bornum gögnum." 


Síðan reifði reifingarmaður þetta vottorð. Mörður nefndi sér votta og beiddi dómendur að dæma um 
mál þetta. 


Þá mælti Gissur hvíti: "Fleira munt þú Mörður eiga að gera því að eigi munu fernar tylftir dæma eiga." 
Flosi mælti nú við Eyjólf: "Hvað er nú til ráða?" 


Eyjólfur svarar: "Nú er úr vöndu að ráða en þó skulum vér nú bíða því að eg get að nú geri þeir rangt í 
sókninni því að Mörður beiddi þegar dóms á málinu. En þeir eiga að nefna úr dóminum sex menn. 
Síðan eiga þeir við votta að bjóða okkur úr að nefna dóminum aðra sex menn en við skulum það eigi 
gera því að þá eiga þeir að nefna úr þá sex menn og mun þeim það yfir sjást. Er þá ónýtt allt mál þeirra 
ef þeir gera það eigi því að þrennar tylftir eiga að dæma málið." 


Flosi mælti: "Vitur maður ert þú Eyjólfur svo að fáir menn munu standa á sporði þér." 


Mörður Valgarðsson nefndi sér votta "nefni eg í það vætti," sagði hann, "að eg nefni þessa sex menn úr 
dóminum" - og nefndi þá alla á nafn - "ann eg yður eigi að sitja í dóminum. Nefni eg yður úr að 
alþingismáli réttu og allsherjar lögum." 


Eftir það bauð hann þeim Flosa og Eyjólfi við votta að nefna úr aðra sex menn úr dóminum en þeir 
Flosi vildu eigi úr nefna. Mörður lét þá dæma málið. 


Og er dæmt var málið þá nefndi Eyjólfi sér votta og kallaði ónýttan dóm þeirra og allt það er þeir 
höfðu að gert, fann það til að dæmt hafði hálft fjórða tylft þar sem þrennar áttu að dæma "skulum vér 
nú sækja fimmtardómssakar vorar á þá og gera þá seka." 


Gissur hvíti mælti þá við Mörð Valgarðsson: " Allmjög hefir þér yfir sést er þú skyldir þetta rangt gera 
og er slíkt ógæfa mikil. Eða hvað skal nú til ráða taka Ásgrímur frændi?" segir Gissur. 


Ásgrímur mælti: "Nú skulum vér enn senda mann Þórhalli syni mínum og vita hvað hann leggur til 
ráðs með oss." 


184 


145. kafli 


Snorri goði spyr nú hvar komið er málunum. Tekur hann þá að fylkja líði sínu fyrir neðan Almannagjá 
millum og Hlaðbúðar og sagði fyrir áður sínum mönnum hvað þeir skyldu að gera. 


Sendimaðurinn kemur nú til Þórhalls Ásgrímssonar og segir honum hvar þá var komið að þeir Mörður 
Valgarðsson mundu sekir gervir allir en eytt öllu vígsmálinu. En er hann heyrði þetta brá honum svo 
við að hann mátti eigi orði upp koma. Hann spratt þá upp úr rúminu og þreif tveim höndum spjótið 
Skarphéðinsnaut og rak í gegnum fótinn á sér. Var þar á holdið og kveisunaglinn á spjótinu því að 
hann skar út úr fætinum en blóðfossinn fellur og vogföllin svo að lækur féll eftir gólfinu. Hann gekk 
nú út úr búðinni óhaltur og fór svo hart að sendimaðurinn fékk ekki fylgt honum. Fer hann nú þar til er 
hann kemur til fimmtardómsins. Þar mætti hann Grími hinum rauða frænda Flosa og jafnskjótt sem 
þeir fundust lagði Þórhallur til hans spjótinu og kom í skjöldinn og klofnaði hann í sundur en spjótið 
hljóp í gegnum hann svo að oddurinn kom út á milli herðanna. Þórhallur kastaði honum dauðum af 
spjótinu. 


Kári Sölmundarson gat séð þetta og mælti við Ásgrím: "Hér er kominn Þórhallur son þinn og hefir 
vegið víg nú þegar og er þetta skömm mikil ef hann einn skal hug til hafa að hefna brennunnar." 


"Það skal og eigi vera," segir Ásgrímur, "og snúum vér nú að þeim." 
Var þá kall mikið um allan herinn og síðan var æpt heróp. 
Þeir Flosi snerust þá við og eggjuðust nú fast hvorirtveggju. 


Kári Sölmundarson sneri nú þar að sem fyrir var Árni Kolsson og Hallbjörn hinn sterki. Og þegar er 
Hallbjörn sá Kára hjó hann til hans og stefndi á fótinn en Kári hljóp í loft upp og missti Hallbjörn 
hans. Kári sneri að Árna Kolssyni og hjó til hans og kom á öxlina og tók í sundur axlarbeinið og 
viðbeinað og hljóp allt ofan í brjóstið. Féll Árni þegar dauður til jarðar. Síðan hjó hann til Hallbjarnar 
og kom í skjöldinn og gekk í gegnum skjöldinn og svo ofan af honum þumaltána. Hólmsteinn skaut 
spjóti til Kára en hann tók á lofti spjótið og sendi aftur og verð það manns bani í liði Flosa. 


Þorgeir skorargeir kom að þar er fyrir var Hallbjörn hinn sterki. Þorgeir lagði til hans svo fast með 
annarri hendi að Hallbjörn féll fyrir og komst nauðulega á fætur og sneri þegar undan. Þá mætti 
Þorgeir Þorvaldi Þrum-Ketilssyni og hjó þegar til hans með öxinni Rimmugýgi er átt hafði 
Skarphéðinn. Þorvaldur kom fyrir sig skildinum. Þorgeir hjó í skjöldinn og klauf allan en hyrnan sú 
hin fremri rann í brjóstið og gekk á hol og féll Þorvaldur þegar og var dauður. 


Nú er að segja frá því að Ásgrímur Elliða-Grímsson og Þórhallur son hans, Hjalti Skeggjason og 
Gissur hvíti sóttu að þar sem fyrir var Flosi og Sigfússynir og aðrir brennumenn. Var þar allharður 
bardagi og laukst með því að þeir Ásgrímur gengu að svo fast að þeir Flosi hrukku undan. 


Guðmundur hinn ríki og Mörður Valgarðsson og Kári Sölmundarson og Þorgeir skorargeir sóttu þar að 
er fyrir voru Öxfirðingar og Austfirðingar og Reykdælir. Var þar allharður bardagi. 


Kári Sölmundarson kom að þar er fyrir var Bjarni Brodd-Helgason. Kári þreif upp spjót og lagði til 
hans og kom í skjöldinn. Bjarni skaut hjá sér skildinum ella hefði spjótið staðið í gegnum hann. Hann 
hjó þá til Kára og stefndi á fótinn. Kári kippir fætinum og snerist undan á hæli og missti Bjarni hans. 
Kári hjó þegar til hans. Þá hljóp maður fram og skaut skildi fyrir Bjarna. Kári klauf ofan allan 
skjöldinn og nam blóðrefillinn lærið og reist ofan allan fótinn. Sá maður féll þegar og varð aldrei 
örkumlalaus meðan hann lifði. Kári þreif þá tveim höndum spjótið og snerist að Bjarna og lagði til 
hans. Hann sá engan sinn kost annan en hann lét fallast þvers undan laginu. En þegar er Bjarni kemst á 


185 


fætur hrökk hann undan. Þorgeir skorargeir sótti þá að þar er fyrir var Hólmsteinn Spak-Bersason og 
Þorkell Geitisson. Lauk svo með þeim að þeir Hólmsteinn hrukku undan. Varð þá óp mikið að þeim af 
mönnum Guðmundar ríka. 


Þorvarður Tjörvason frá Ljósavatni fékk sár mikið. Hann var skotinn í handlegg og ætluðu menn að 
skotið hefði Halldór son Guðmundar hins ríka og hafði hann þetta sár bótalaust alla ævi síðan. 


Var þar nú þröng mikil. En þó að hér sé sagt frá nokkurum atburðum þá eru hinir þó miklu fleiri er 
menn hafa engar frásagnir af. 


Flosi hafði það sagt sínum mönnum að þeir skyldu leita til vígis í Almannagjá ef þeir yrðu forviða því 
að þar mátti einum megum að sækja. 


En flokkur sá er Síðu-Hallur hafði og Ljótur son hans höfðu hörfað frá í braut fyrir atgöngu þeirra 
feðga Ásgríms og Þórhalls. Sneru þeir ofan fyrir austan Öxará. 


Hallur mælti þá: "Hér slær í allmikil óefni er allur þingheimur berst. Vildi eg Ljótur frændi að við 
bæðum okkur liðs að skilja menn þó að okkur sé það til orðs lagið af nokkurum mönnum. Skalt þú 
bíða við brúarsporðinn en eg mun ganga í búðir og biðja mér liðs. 


Ljótur mælti: "Ef eg sé að þeir Flosi þurfa liðs af mönnum vorum þá mun eg þegar hlaupa til með 
þeim." 


"Það munt þú gera sem þér líkar," segir Hallur, "en biðja vil eg þig að þú bíðir mín." 

Nú brestur flótti í liði Flosa og flýja þeir allir vestur um Öxará en þeir Ásgrímur og Gissur hvíti gengu 
eftir og allur herinn. Þeir Flosi hörfuðu neðan milli Virkisbúðar og Hlaðbúðar. Snorri goði hafði þar 
fylkt fyrir liði sínu svo þykkt að þeim gekk eigi þar að fara. 


Snorri goði kallað þá á Flosa: "Hví farið þér svo geystir eða hverjir elta yður?" 


Flosi svarar: "Ekki spyrð þú þessa af því er eigi vitir þú það áður. En hvort veldur þú því er vér megum 
eigi sækja til vígis í Almannagjá?" 


"Eigi veld eg því," segir Snorri, "en hitt er satt að eg veit hverjir valda og mun eg segja þér ef þú vilt 
að þeir valda því að Þorvaldur kroppinskeggi og Kolur." 


Þeir voru þá báðir dauðir og höfðu verið hin mestu illmenni í liði Flosa. 


Í annan stað mælti Snorri til sinna manna: "Gerið þér nú hvorttveggja að þér höggvið og leggið til 
þeirra og keyrið þá í braut héðan. Munu þeir þá skamma stund hér við haldast er hinir sækja að neðan. 
Skuluð þér þá ekki eftir ganga og láta þá sjálfa á sjást." 


Skafta Þóroddssyni var sagt að Þorsteinn holmunnur son hans var í bardaga með Guðmundi hinum 
ríka mági sínum. Og þegar Skafti vissi þetta gekk hann til búðar Snorra goða og ætlaði að biðja Snorra 
að hann gengi til að skilja þá með honum. En er hann var eigi allt kominn að búðardyrunum Snorra þá 
var bardaginn sem óðastur. Þeir Ásgrímur og hans menn gengu þar þá að neðan. 


Þá mælti Þórhallur við Ásgrím föður sinn: "Þar er hann Skafti Þóroddsson nú faðir." 


Ásgrímur mælti: "Sé eg það frændi." 


186 


Skaut hann þá spjóti til Skafta og kom fyrir neðan það er kálfi var digrastur og svo í gengum báða 
fæturna. Skafti féll við skotið og fékk eigi upp staðið. Fengu þeir það eina ráðs tekið er hjá voru að 
þeir drógu Skafta inn í búð sverðskriða nokkurs flatan. 


Þeir Ásgrímur gengu þá að svo fast að Flosi og hans menn hrukku undan suður með ánni til 
Möðruvellingabúðar. Þar var maður úti hjá búð nokkurri er Sölvi hét. Hann sauð í katli miklum og 
hafði þá upp fært úr katlinum en vellan var sem áköfust. Sölvi gat að líta hvar þeir flýðu 
Austfirðingarnir og voru þá komnir mjög svo þar gegnt. 


Hann mælti þá: "Hvort munu þessir allir ragir Austfirðingarnir er hér flýja? Og jafnvel rennur hann 
Þorkell Geitisson og er allmjög logið frá honum er margir hafa það sagt að hann væri hugur einn en nú 
rennur engi harðara en hann." 


Hallbjörn hinn sterki var þar nær staddur og mælti: "Eigi skalt þú það eiga til að segja að vér séum allir 
ragir" og þreif til hans og brá honum á loft og rak hann að höfði í soðketilinn. Dó Sölvi þegar. Var þá 
og sótt að Hallbirni og varð hann þá undan að leita. 


Flosi skaut spjóti til Brúna Hafliðasonar og kom á hann miðjan og varð það hans bani. Hann var í liði 
Guðmundar hins ríka. Þorsteinn Hlennason tók spjótið úr sárinu og skaut aftur að Flosa og kom á 
fótinn og fékk hann sár mikið og féll við. Hann stóð upp þegar. Hörfuðu þeir þá til Vatnsfirðingabúðar. 


Þeir Ljótur og Hallur gengu þá austan yfir á með flokk sinn allan. Og þá er þeir komu á hraunið var 
skotið spjóti úr liði Guðmundar hins ríka og kom það á Ljót miðjan. Féll hann þegar dauður niður og 
varð aldrei uppvíst hver þetta víg hafði vegið. 


Þeir Flosi hörfuðu nú upp um Vatnsfirðingabúð. 


Þorgeir skorargeir mælti þá við Kára Sölmundarson: "Þar er hann nú Eyjólfur Bölverksson ef þú vilt 
launa honum hringinn." 


"Eg ætla það nú eigi fjarri," segir Kári og þreif spjót af manni og skaut til Eyjólfs og kom það á hann 
miðjan og gekk í gengum hann. Féll Eyjólfur þegar dauður til jarðar. 


Þá varð hvíld nokkur á um bardagann. Snorri goði kom þá að með flokk sinn. Var þar þá Skafti í liði 
með honum og hljópu þegar í milli þeirra. Náðu þeir þá eigi að berjast. Hallur gekk þá í lið með þeim 
og vildi skilja þá. Voru þá sett grið og skyldu þau haldast um þingið. Var þá búið um lík og færð til 
kirkju en bundin sár þeirra manna er særðir voru. 


Annan dag eftir gengu menn til Lögbergs. Hallur af Síðu stóð upp og kvaddi sér hljóðs og fékkst 
þegar. 


Hann mælti svo: "Hér hafa orðið harðir atburðir í mannaláti og málasóknum. Mun eg enn sýna það er 
eg er lítilmenni. Eg vil nú biðja Asgrím og þá menn aðra er fyrir málum þessum eru að þeir unni oss 
jafnsættis." 


Fór hann þar um mörgum fögrum orðum. 


Kári Sölmundarson mælti: "Þó að allir sættist aðrir á sín mál þá skal eg eigi sættast á mín mál því að 
þér munuð vilja virða víg þessi í móti brennunni en vér þolum það eigi." 


187 


Slíkt hið sama mælti Þorgeir skorargeir. 


Þá stóð upp Skafti Þóroddsson og mælti: "Betra hefði þér verið Kári að renna eigi frá mágum þínum 
og skerast nú eigi úr sáttum við góða menn." 


Kári kvað þá vísur þrjár: 


Hvað skaltu, runnr, þótt rynnum, 
randlinns, of sök minni 

hagl dreif skarpt á Sköglar 
skýjum, oss að frýja, 

hinn er hélt, þá er hjalta 
hátungur mjög sungu, 

brynju meiðr til búðar 

blauðr með skeggið rauða. 


Varð, þá er víga Njörðu 
vilja þraut að skilja, 

lítt gekk skáld fyrir skjöldu, 
Skafta margt að hafti, 

er matsjóðar Móða 
málmrógs flatan drógu, 
slíkt er allt af æðru, 

inn í búð að trúðar. 


Höfðu Gríms að gamni 
græðis elgs og Helga, 

rétt unnut þá runnar, 
rennendr Níals brennu. 

Nú mun börgs í björgum 
baugs hnykkjöndum þykkja 
lyngs að loknu þingi 

ljóts annan veg þjóta. 


Þá varð hlátur mikill. 
Snorri goði brosti að og kvað þetta fyrir munni sér svo þó að margir heyrðu: 


Vel kann Skafti skilja, 
skaut Ásgrímr spjóti. 
Villat Hólmsteinn flýja, 
vegr Þorketill nauðigr. 


Hlógu menn nú allmjög. 


Hallur af Síðu mælti: " Allir menn vita hvern harm eg hefi beðið um lát Ljóts sonar míns. Munu það 
margir ætla að hann muni dýrstur ger af þeim mönnum er hér hafa látist. En eg vil það vinna til sátta 
manna að leggja son minn ógildan og ganga þó til að veita þeim bæði tryggðir og grið er mínir 
mótstöðumenn eru. Bið eg þig Snorri goði og aðra hina bestu menn að þér komið því til leiðar að sættir 
verði með oss." 


188 


Síðan settist Hallur niður og var ger að máli hans mikill rómur og góður og lofuðu allir mjög hans 
góðgirnd. 


Snorri goði stóð þá upp og talaði langt erindi og snjallt og bað Ásgrím og Gissur og aðra þá menn er 
fyrir málum voru þaðan að, að þeir skyldu sættast. 


Ásgrímur mælti: "Það ætlaði eg þá er Flosi reið heim að mér að eg mundi við hann aldrei sættast en nú 
vil eg, Snorri goði, sættast fyrir orð þín og annarra vina vorra." 


Slíkt hið sama mæltu þeir Þorleifur krákur og Þorgrímur hinn mikli að þeir mundu sættast og fýstu í 
öllu Þorgeir skorargeir bróður sinn að sættast en hann skarst undan og kvaðst aldrei við Kára skyldu 
skiljast. 


Þá mælti Gissur hvíti: "Nú má Flosi sjá sinn kost hvort hann vill sættast til þess að sumir séu utan 
sætta." 


Flosi kveðst sættast vilja "og þykir mér því betur," segir hann, "er eg hefi færri góða menn í móti mér." 


Guðmundur hinn ríki mælti: "Það vil eg bjóða að handsala fyrir víg þau er hér hafa orðið á þinginu að 
mínum hluta til þess að ekki falli niður brennumálið." 


Slíkt hið sama mæltu þeir Gissur hvíti og Hjalti Skeggjason, Ásgrímur Elliða-Grímsson og Mörður 
Valgarðsson. Við þetta gekk saman sættin. 


Var þá handsalað í tólf manna dóm og var Snorri goði fyrir gerðinni og aðrir góðir menn með honum. 
Var þá jafnað saman vígum en bættir þeir menn sem umfram voru. Þeir gerðu og um brennumálin. 
Skyldi Njál bæta þrennum manngjöldum en Bergþóru tvennum. Víg Skarphéðins skyldi jafnt og víg 
Höskulds Hvítanesgoða. Tvennum manngjöldum skyldi bæta hvorn þeirra Gríms og Helga. Þá skyldu 
ein manngjöld koma fyrir hvern hinna er inni höfðu brunnið. Á vígið Þórðar Kárasonar var ekki sæst. 
Flosi var og ger utan og allir brennumenn og skyldu eigi fara samsumars nema þeir vildu. En ef þeir 
færu eigi utan um það er þrír vetur væru liðnir þá skyldi hann og allir brennumenn vera sekir 
skógarmenn. Og var svo mælt að lýsa skyldi sekt þeirra á haustþingi eða vorþingi hvort sem heldur 
vildi. Flosi skyldi vera þó utan þrjá vetur. Gunnar Lambason og Grani Gunnarsson, Glúmur Hildisson, 
Kolur Þorsteinsson, þeir skyldu aldrei útkvæmt eiga. Þá var Flosi spurður ef hann vildi láta dæma fyrir 
sár sitt en hann kveðst ekki vilja taka fémútur á sér. Eyjólfur Bölverksson var lagður ógildur fyrir 
ójöfnuð sinn og rangindi. Var þessi sætt nú handsöluð og efndist öll. 


Þeir Ásgrímur gáfu Snorra goða góðar gjafar. Hafði hann virðing mikla af málum þessum. 
Skafta var engu bættur áverkinn. 


Þeir Gissur hvíti og Hjalti Skeggjason og Ásgrímur Elliða-Grímsson buðu heim Guðmundi hinum 
ríka. Hann þá heimboðin og gaf sinn gullhring hver þeirra honum. Ríður Guðmundur nú norður heim 
og hafði allra manna lof fyrir það hversu hann kom sér við í þessum málum. 


Þorgeir skorargeir bauð Kára með sér að fara en þó riðu þeir fyrst með Guðmundi allt norður á fjall. 
Kári gaf Guðmundi gullsylgju en Þorgeir silfurbelti og var hvorttveggja hinn besti gripur. Skildu þeir 
með hinni mestu vináttu. Reið Guðmundur þá heim og er hann úr sögu þessi. Þeir Kári riðu suður af 
fjallinu og ofan í Hreppa og svo til Þjórsár. 


189 


Flosi og brennumenn allir með honum riðu austur til Fljótshlíðar. Lét hann þá Sigfússonu skipa til búa 
sinna. Þá frétti Flosi að Þorgeir og Kári höfðu riðið norður með Guðmundi hinum ríka og ætluðu menn 
nú að þeir mundu vera fyrir norðan land. Þá beiddu Sigfússynir að fara austur undir Eyjafjöll að 
fjárheimtum sínum því að þeir áttu fjárheimtur austur að Höfðabrekku. Flosi leyfði þeim það og bað þá 
þó vera vara um sig og vera sem skemmst. Flosi reið þá upp um Goðaland og svo á fjall og fyrir 
norðan Eyjafjallajökul og létti eigi fyrr en hann kom heim austur til Svínafells. 


Nú verður að segja frá því að Hallur af Síðu hafði lagið ógildan son sinn og vann það til sætta. Þá bætti 
honum allur þingheimurinn og varð það eigi minna fé en átta hundruð silfurs en það voru fern 
manngjöld. En allir þeir aðrir er með Flosa höfðu verið fengu engar bætur fyrir vansa sinn og undu við 
hið versta. 


Sigfússynir dvöldust heima tvær nætur en hinn þriðja dag riðu þeir austur til Raufarfells og voru þar 
um nóttina. Þeir voru saman fimmtán og uggðu alls ekki að sér. Þeir riðu þaðan síð og ætluðu til 
Höfðabrekku um kveldið. Þeir áðu í Kerlingardal og tóku þar á sig svefn mikinn. 


146. kafli 


Þeir Kári Sölmundarson og Þorgeir skorargeir riðu þenna dag austur yfir Markarfljót og svo austur til 
Seljalandsmúla. Þar fundu þeir konur nokkurar. 


Þær kenndu þá og mæltu til þeirra: "Minna gemsið þið en þeir Sigfússynir en þó farið þið óvarlega." 
Þorgeir mælti: "Hví er ykkur svo statt til Sigfússona eða hvað vitið þið til þeirra?" 


"Þeir voru í nótt að Raufarfelli," sögðu þær, "og ætluðu í kveld í Mýdal. En það þótti okkur gott er 
þeim var þó ótti að ykkur og spurðu nær þið munduð heim koma." 


Þá fóru þær leið sína en þeir keyrðu hestana. 

Þorgeir mælti: "Hvað er þér næst skapi? Vilt þú að við ríðum eftir þeim?" 
Kári svarar: "Eigi mun eg þess letja." 

Þorgeir mælti: "Hvað skulum við ætla okkur?" 


"Eigi veit eg það," segir Kári. "Kann það oft verða að þeir menn lifa langan aldur er með orðum eru 
vegnir. En veit eg hvað þú munt þér ætla. Þú munt ætla þér átta menn og er það þó minna en það er þú 
vóst þá sjö í skorinni og fórst í festi ofan til þeirra. En yður frændum er svo háttað að þér viljið yður 
allt til ágætis gera. Nú mun eg eigi minna að gera en vera hjá þér til frásagnar. Skulum við nú og tveir 
einir eftir ríða því að eg sé að þú hefir svo til ætlað." 


Síðan riðu þeir austur hið efra og komu ekki í Holt því að Þorgeir vildi ekki að bræðrum hans mætti 
um kenna hvað sem í gerðist. Þeir riðu þá austur til Mýdals. Þar mættu þeir manni nokkurum og hafði 
torfhrip á hrossi. 


Hann tók til orða: "Of fámennur ert þú nú Þorgeir félagi." 


"Hvað er nú í því?" sagði Þorgeir. 


190 


"Því," sagði sjá, "að nú bæri veiði í hendur. Hér riðu um Sigfússynir og munu sofa í allan dag austur í 
Kerlingardal því að þeir ætluðu ekki lengra í kveld en til Höfðabrekku." 


Síðan riðu hvorir leið sína. Riðu þeir Þorgeir austur á Arnarstakksheiði og er ekki að segja frá ferð 
þeirra fyrr en þeir komu til Kerlingardalsár. Áin var mikil. Riðu þeir nú upp með ánni því að þeir sáu 
þar hross með söðlum. Þeir riðu nú þangað til og sáu að menn sofa í dæl nokkurri og stóðu spjót þeirra 
ofan frá þeim. Þeir tóku spjótin og báru út á ána. 


Þorgeir mælti: "Hvort vilt þú að við vekjum þá?" 


Kári svarar: "Eigi spyrðu þessa af því að eigi hafir þú þetta áður ráðið með þér að vega eigi að 
liggjandi mönnum og vega skammarvíg." 


Síðan æptu þeir á þá. Vöknuðu þeir þá og hljópu upp allir og þrífa til vopna sinna. Þeir Kári réðu eigi á 
þá fyrr en þeir voru vopnaðir. Þorgeir skorargeir hleypur þar að sem fyrir var Þorkell Sigfússon. Í því 
bili hljóp maður að baki honum og fyrr en hann gæti unnið Þorgeiri nokkurn geig þá reiddi Þorgeir 
tveim höndum öxina Rimmugýgi og rak í höfuð þeim öxarhamarinn er að baki honum stóð svo að 
hausinn brotnaði í smán mola. Féll sá þegar og var dauður. En er hann reiddi fram öxina hjó hann á öxl 
Þorkatli og klauf frá ofan alla höndina og féll Þorkell dauður niður. 


Í móti Kára réð Mörður Sigfússon og Sigurður Lambason og Lambi Sigurðarson. Hann hljóp að baki 
Kára og lagði til hans spjóti. Kári fékk séð hann og hljóp upp við lagið og brá í sundur við fótunum. 
Kom þá lagið í völlinn en Kári hljóp á spjótskaftið og braut í sundur. Hann hafði spjót í annarri hendi 
en í annarri sverð en engan skjöld. Hann lagði hinni hægri hendi til Sigurðar Lambasonar. Kom lagið í 
brjóstið og gekk spjótið út um herðarnar. Féll hann þá og var þegar dauður. Hinni vinstri hendi hjó 
hann til Marðar Sigfússonar og kom á mjöðmina og tók hana í sundur og svo hrygginn. Féll hann 
áfram og þegar dauður. Eftir það snerist hann á hæli svo sem skaftkringla og að Lamba Sigurðarsyni 
en hann fékk það eitt fangaráðið að hann tók á rás undan. 


Nú sneri Þorgeir í móti Leiðólfi hinum sterka og hjó þar hvor til annars jafnsnemma og varð svo mikið 
högg Leiðólfs að allt tók af skildinum það er nam. Þorgeir hafði höggvið tveim höndum með öxinni 
Rimmugýgi og kom hin efri hyrnan í skjöldinn og klofnaði hann í sundur en hin fremri hyrnan tók við 
viðbeinað og í sundur og reist ofan í brjóstið á hol. Kári kom að í því og rak undan Leiðólfi fótinn í 
miðju lærinu. Féll Leiðólfur þá og var þegar dauður. 


Ketill úr Mörk mælti: "Renna munum vér til hesta vorra og megum vér ekki við haldast fyrir 
ofureflismönnum þessum." 


Þeir runnu þá til hesta sinna og hljópu á bak. Þorgeir mælti: "Vilt þú að við eltum þá og munum við 
enn geta drepið þá nokkura?" 


"Sá ríður síðast," segir Kári, "að eg vil eigi drepa en það er Ketill úr Mörk því að við eigum systur tvær 
en honum hefir farið þó best í málum vorum áður." 


Stigu þeir þá á hesta sína og riðu þar til er þeir komu heim í Holt. Lét Þorgeir þá bræður sína fara 
austur í Skóga því að þeir áttu þar annað bú og því að Þorgeir vildi eigi að bræður hans mætti kalla 
griðníðinga. Hafði Þorgeir þar þá mannmargt svo að aldrei var þar færra vígra karla en þrír tigir. Var 
þar þá gleði mikil. Þótti mönnum Þorgeir mjög hafa vaxið og framið sig og báðir þeir Kári. Höfðu 
menn í minnum mjög eftirreið þeirra er þeir riðu tveir að fimmtán mönnum og drápu þá fimm en 
renndu þeim tíu er undan komust. 


191 


Nú er frá þeim Katli að segja að þeir riðu sem mest máttu þeir til þess er þeir komu heim til Svínafells 
og sögðu sínar farar eigi sléttar. 


Flosi kvað slíks að von "og er yður þetta viðvörun," segir hann. "Skuluð þér nú aldrei svo fara síðan." 


Flosi var allra manna glaðastur og bestur heima að hitta. Og er svo sagt að honum hafi flestir hlutir 
höfðinglegast gefnir verið. Var hann nú heima um sumarið og svo um veturinn. 


En um veturinn eftir jól kom Hallur af Síðu austan og Kolur son hans. Flosi varð feginn komu hans. 
Töluðu þeir oft um málaferlin. Sagði Flosi að þeir höfðu mikið afhroð nú goldið þegar. Hallur kvaðst 
nærgætur orðið hafa málum þeirra. Flosi spurði hann þá ráðs hvað honum þætti þá líkast. 


Hallur svarar: "Það legg eg til ráðs að þú sættist við Þorgeir ef kostur er og mun hann þó vera vandur 
að allri sætt." 


"Ætlar þú þá munu lokið vígunum?" segir Flosi. 


"Eigi ætla eg það," segir Hallur, "en við færri er þá um að eiga er við Kára er einn. En ef þú sættist eigi 
við Þorgeir þá verður það þinn bani." 


"Hverja sætt skulum vér bjóða honum?" segir Flosi. 


"Hörð mun yður sú þykja," segir Hallur, "er hann mun þiggja. Því aðeins mun hann sættast vilja nema 
hann gjaldi ekki fyrir það er hann hefir af gert en taki bætur fyrir Njál og sonu hans að sínum 
þriðjungi." 


"Hörð sætt er það," segir Flosi. 


"Ekki er þér sjá sætt hörð," segir Hallur, "því að þú átt ekki vígsmál eftir Sigfússonu og eiga bræður 
þeirra vígsmál eftir þá en Hámundur hinn halti eftir son sinn. En þú munt nú ná sættum við Þorgeir því 
að eg mun ríða til með þér og mun Þorgeir mér nokkurninn vel taka. En engi þeirra, er mál þessi eiga, 
munu þora að sitja að búum sínum í Fljótshlíð ef þeir eru utan sætta því að það verður þeirra bani. Og 
er það að vonum við skaplyndi Þorgeirs." 


Var nú sent eftir Sigfússonum og báru þeir þetta mál upp við þá. Og lauk svo þeirra ræðum af fortölum 
Halls að þeim þótti svo allt sem hann talaði um fyrir þeim og vildu gjarna sættast. 


Grani Gunnarsson mælti og Gunnar Lambason: "Sjálfrátt er oss ef Kári er einn eftir að hann sé eigi 
óhræddari við oss en vér við hann." 


"Ekki er svo að mæla," segir Hallur. "Mun yður verða sárkeypt við hann og munuð þér mikið afhroð 
gjalda áður en lýkur með yður." 


Síðan hættu þeir talinu. 


147. kafli 


Hallur af Síðu og Kolur son hans og þeir sex saman riðu vestur yfir Lómagnúpssand og svo vestur yfir 
Arnarstakksheiði og léttu eigi fyrr en þeir komu í Mýdal. Þar spurðu þeir að hvort Þorgeir mundi 
heima í Holti en þeim var sagt að hann mundi heima vera. Hallur var spurður hvert hann ætlaði að fara 
en hann kvaðst þangað ætla í Holt. 


192 


Þeir kváðu hann með nokkuru góðu fara mundu. Dvaldist Hallur þar nokkura stund, og áðu. Eftir það 
tóku þeir hesta sína og riðu á Sólheima um kveldið og voru þar um nóttina. 


En um daginn eftir riðu þeir í Holt. Þorgeir var úti og svo Kári og menn þeirra því að þeir kenndu ferð 
Halls. Hann reið í blárri kápu og hafði litla öxi silfurrekna í hendi. En er þeir komu í túnið þá gekk 
Þorgeir í móti þeim og tók Hall af baki og minntust þeir Kári báðir við hann og leiddu hann í milli sín í 
stofu og settu hann á pall í hásæti og spurðu hann margra tíðinda. Var hann þar um nóttina. 


Um morguninn eftir vakti Hallur til máls við Þorgeir ef hann vildi sættast og sagði hverjar sættir þeir 
buðu honum og talaði þar um mörgum orðum fögrum og góðgjarnlegum. 


Þorgeir svarar: "Kunnigt má þér það vera að eg vildi engum sættum taka við brennumenn." 


"Allt var það annað mál," segir Hallur. "Þér voruð þá vígreiðir. Hafið þér nú og mikið að gert um 
mannadráp síðan." 


"Svo mun yður þykja," segir Þorgeir, "en hverja sætt bjóðið þér Kára?" 
"Boðin mun honum sættin sú er sæmileg er," segir Hallur, "ef hann vill sættast." 


Kári mælti: "Þess vil eg biðja þig, Þorgeir vinur, að þú sættist því að þinn hlutur má ekki verða betri en 
góður." 


"Illt þykir mér að sættast og skiljast við þig nema þú takir slíka sætt sem eg tek," segir Porgeir. 


"Eigi vil eg það," segir Kári, "að sættast. En þó kalla eg nú að við höfum hefnt brennunnar. En sonar 
míns kalla eg vera óhefnt og ætla eg mér einum það að hefna hans slíkt sem eg fæ að gert." 


En Þorgeir vildi eigi fyrr sættast en Kári sagði á ósátt sína ef hann sættist eigi. Handsalaði Þorgeir þá 
grið Flosa og hans mönnum til sáttarfundarins en Hallur seldi önnur í móti er hann hafði tekið af Flosa 
og Sigfússonum. En áður þeir skildust gaf Þorgeir Halli gullhring og skarlatsskikkju en Kári silfurmen 
og voru á gullkrossar þrír. Hallur þakkaði þeim vel gjafarnar og reið í braut með hinni mestu sæmd og 
létti eigi fyrr en hann kom til Svínafells. Tók Flosi vel við honum. 


Hallur sagði Flosa allt frá erindum sínum og svo frá viðræðum þeirra Þorgeirs og svo það að Þorgeir 
vildi eigi fyrr sættast en Kári gekk að og bað hann og sagði ósátt sína á ef hann sættist eigi en Kári 
vildi þó eigi sættast. 


Flosi mælti: "Fám mönnum er Kári líkur og þann veg vildi eg helst skapfarinn vera sem hann er." 


Þeir Hallur dvöldust þar nokkura hríð. Síðan riðu þeir vestur að ákveðinni stundu til sáttarfundarins og 
fundust að Höfðabrekku sem mælt hafði verið með þeim. Kom Þorgeir þá til móts við þá vestan að. 
Töluðu þeir þá um sætt sína. Gekk það allt eftir því sem Hallur hafði sagt. 


Þorgeir sagði þeim fyrir sættirnar að Kári skyldi vera með honum jafnan er hann vildi "skulu hvorigir 
öðrum þar illt gera að heima mínu. Eg vil og ekki eiga að heimta að sérhverjum þeirra og vil eg að þú 
Flosi varðir einn við mig en heimtir að sveitungum þínum og vil eg að sú gerð haldist öll er ger var á 
þingi um brennuna. Vil eg Flosi að þú gjaldir mér þriðjung minn óskerðan." 


Flosi gekk skjótt að þessu öllu. Þorgeir gaf hvorki upp utanferðir né héraðssektir. 


193 


Nú riðu þeir Flosi og Hallur austur heim. 


Hallur mælti til Flosa: "Efn þú vel mágur sætt þessa bæði utanferð þína og suðurgönguna og fégjöld. 
Munt þú þá þykja röskur maður þó að þú hafir ratað í stórvirki þetta ef þú innir rösklega af hendi alla 
hluti." 


Flosi kvaðst svo skyldu gera. Reið Hallur nú heim austur en Flosi reið heim til Svínafells og var nú 
heima um hríð. 


148. kafli 


Þorgeir skorargeir reið heim af sáttarfundinum. Kári spurði hvort saman gengi sættin. Þorgeir sagði að 
þeir voru sáttir að fullu. Kári tók hest sinn og vildi í braut ríða. 


"Eigi þarft þú í braut að ríða," segir Þorgeir, "fyrir því að það var skilið í sætt vora að þú skyldir hér 
vera jafnan hvern tíma er þú vildir." 


Kári mælti: "Ekki skal svo vera mágur því að þegar ef eg veg víg nokkurt þá munu þeir það mæla að 
þú sért í ráðum með mér og vil eg það eigi. En það vil eg að þú takir við handsölum á fé mínu og 
eignir ykkur Helgu Njálsdóttur konu minni og dætrum mínum. Mun það þá ekki upp tekið af þeim 
sökudólgum mínum." 


Þorgeir játaði því sem Kári vildi beitt hafa. Tók Þorgeir þá handsölum á fé Kára. 


Síðan reið Kári í braut. Hann hafði hesta tvo og vopn sín og klæði og nokkurt lausafé í gulli og silfri. 
Kári reið nú vestur fyrir Seljalandsmúla og upp með Markarfljóti og svo upp í Þórsmörk. Þar eru þrír 
bæir er í Mörk heita allir. Á miðbænum bjó sá maður er Björn hét og var kallaður Björn hvíti. Hann 
var Kaðalsson, Bjálfasonar. Bjálfi hafði verið leysingi Ásgerðar móður Njáls og Holta-Þóris. Björn átti 
þá konu er Valgerður hét. Hún var Þorbrandsdóttir, Ásbrandssonar. Móðir hennar hét Guðlaug. Hún 
var systir Hámundar föður Gunnars að Hlíðarenda. Hún var gefin til fjár Birni og unni hún honum ekki 
mikið en þó áttu þau börn saman. Þau áttu gnóttir í búi. Björn var maður sjálfhælinn en húsfreyju hans 
þótti það illt. Hann var skyggn og skjótur á fæti. Þangað kom Kári til gistingar og tóku þau við honum 
báðum höndum. Var hann þar um nóttina. 


Um morguninn töluðust þeir við. 


Kári mælti til Bjarnar: "Það vildi eg að þú tækir við mér. Þykist eg hér vel kominn með þér. Vildi eg 
að þú værir í ferðum með mér er þú ert maður skyggn og frár enda ætla eg að þú munir öruggur til 
áræðis." 


"Hvorki frý eg mér," segir Björn, "skyggnleiks né áræðis eða nokkurrar karlmennsku. En því munt þú 
hingað kominn að nú mun fokið í öll skjól. En við áskorun þína Kári," segir Björn, "þá skal ekki gera 
þig líkan hversdagsmönnum. Skal eg víst verða þér að liði öllu slíku sem þú beiðir." 


Húsfreyja hans varð áheyrsla og mælti: "Tröll hafi þitt hól," sagði hún, "og skrum og skyldir þú eigi 
mæla ykkur tál báðum og hégóma í þessu. En gjarna vil eg veita Kára mat og aðra góða hluti þá er eg 
veit að honum má gagn að verða. En á harðræði Bjarnar skalt þú Kári ekki treysta því að eg uggi að 
þér verði að öðru en hann segir." 


Björn mælti: "Oft hefir þú veitt mér ámæli en eg treysti mér svo vel að eg mun fyrir engum manni á 
hæl hopa. Er hér raun til að því leita fáir á mig að engir þora." 


194 


Þar var Kári nokkura stund á laun og var það á fárra manna viti. Ætluðu menn nú að hann mundi 
riðinn norður um land á fund Guðmundar hins ríka því að Kári lét Björn það segja nábúum sínum að 
hann hefði fundið Kára á förnum vegi og riði hann þaðan upp á Goðaland og svo norður á Gásasand 
og svo til Guðmundar hins ríka norður á Möðruvöllu. Spurðist það þá um allar sveitir. 


149. kafli 


Nú er þar til máls að taka er Flosi er. Hann mælti til brennumanna félaga sinna: "Eigi mun oss enn 
duga kyrru fyrir að halda. Munum vér hljóta að hugsa um utanferðir vorar og fégjöld og efna sættir 
vorar sem drengilegast, taka oss fari þar hver er líkast þykir." 


Þeir báðu hann fyrir sjá. 


Flosi mælti: "Austur munum vér ríða til Hornafjarðar því að þar stendur skip uppi er á Eyjólfur nef, 
þrænskur maður, en hann vill biðja sér konu og nær hann eigi ráðinu nema hann setjist aftur. Munum 
vér kaupa skipið að honum því að vér munum hafa fé lítið en margt manna. Er það skip mikið og mun 
það taka oss upp alla." 


Hættu þeir þá talinu. 


En litlu síðar riðu þeir austur og léttu eigi fyrr en þeir komu í Bjarnanes í Hornafjörð. Fundu þeir þar 
Eyjólf því að hann hafði þar verið á vist um veturinn. Þar var tekið vel við Flosa og voru þeir þar um 
nóttina. En um morguninn eftir falaði Flosi skipið að stýrimanni. Hann kvaðst ekki mundu þver í vera 
að selja skipið ef hann hefði það fyrir sem hann vildi. Flosi spurði í hverjum aurum hann vildi fyrir 
hafa. Austmaðurinn kveðst vildu fyrir hafa land og þó nær sér. Sagði Eyjólfur þá Flosa allt sem farið 
var um kaup þeirra bónda. Flosi kveðst skyldu saman róa svo að keypt yrði en kaupa síðan skipið að 
honum. Austmaðurinn gladdist við þetta. Flosi bauð honum land í Borgarhöfn. Austmaðurinn heldur 
nú á málinu við bónda svo að Flosi var hjá. Flosi lagði þá til orð sín með þeim svo að saman gekk með 
þeim kaupið. Lagði Flosi til landið í Borgarhöfn með Austmanninum en tók handsölum á kaupskipinu. 
Flosi hafði og af Austmanninum tuttugu hundruð vöru og varð það í kaupi þeirra. 


Reið Flosi þá aftur. Hann var svo vinsæll af sínum mönnum að hann hafði þar vöru að láni eða gjöf 
sem hann vildi. Flosi reið nú heim til Svínafells og var heima um hríð. Flosi sendi þá Kol Þorsteinsson 
og Gunnar Lambason austur í Hornafjörð. Skyldu þeir þar vera við skip og búast um og tjalda búðir og 
sekka vöru og draga að slíkt sem þurfti. 


Nú er að segja frá Sigfússonum að þeir segja Flosa að þeir vilja ríða vestur í Fljótshlíð að skipa til búa 
sinna og hafa þaðan vöru og slíkt annað sem þeir þyrftu. 


"Er nú eigi Kára að varast," sögðu þeir, "ef hann er fyrir norðan land sem sagt er." 


Flosi svarar: "Eigi veit eg um sögur slíkar hvað satt er sagt um ferðir Kára. Þykir mér það oft rjúfast er 
skemmra er að frétta en slíkt. Er það mitt ráð að þér farið margir saman og skiljist lítt og verið um yður 
sem varastir. Skalt þú nú og, Ketill úr Mörk, muna draum þann er eg sagði þér og þú baðst að við 
skyldum leyna, því að margir eru þeir nú í för með þér er kallaðir voru." 


Ketill mælti: " Allt mun það sínu fram fara um aldur manna sem ætlað er fyrir áður en gott gengur þér 
til vörunnar þinnar." 


195 


Töluðu þeir nú ekki um fleira. Síðan bjuggust þeir Sigfússynir og menn með þeim þeir sem til voru 
ætlaðir. Voru þeir átján saman. Riðu þeir þá í braut. Og áður en þeir fóru minntust þeir við Flosa. Hann 
bað þá vel fara og kvað þá eigi mundu sjást oftar suma er í braut riðu en þeir létu eigi letjast. Riðu þeir 
nú leið sína. Flosi mælti að þeir skyldu taka vöru hans í Meðallandi og flytja austur og svo í Landbroti 
og í Skógahverfi. 


Síðan ríða þeir til Skaftártungu og svo fjall og fyrir norðan Eyjafjallajökul og ofan í Goðaland og svo 
ofan um skóga í Þórsmörk. 


Björn úr Mörk gat séð mannareiðina og fór þegar til fundar við þá. Þar kvöddu hvorir aðra vel. 
Sigfússynir spurðu að Kára Sölmundarsyni. 


"Fann eg Kára," segir Björn, "og var það nú mjög fyrir löngu. Reið hann þaðan norður á Gásasand og 
ætlaði hann norður á Möðruvöllu til Guðmundar hins ríka og þótti mér nú sem hann mundi heldur 


óttast yður. Þóttist hann nú mjög einmani." 


Grani Gunnarsson mælti: "Meir skyldi hann þó síðar óttast oss. Mun hann svo fremi vita að hann kæmi 
í kast við oss. Hræðumst vér hann nú alls ekki er hann er einn síns liðs." 


Ketill úr Mörk bað hann þegja og hafa engi stóryrði frammi. Björn spurði nær þeir mundu aftur. 


"Nær viku munum vér dveljast í Fljótshlíð," sögðu þeir, kváðu þá á dag fyrir honum nær þeir mundu á 
fjall ríða. Skildu þeir við þetta. Riðu nú Sigfússynir til búa sinna og urðu heimamenn þeirra þeim 
fegnir. Voru þeir þar nær viku. 


Nú kemur Björn heim og finnur Kára og segir honum allt um ferðir Sigfússona og fyrirætlan þeirra. 
Kári kvað hann sýnt hafa í þessu vinskap mikinn og trúleik við sig. 


Björn mælti: "Það ætlaði eg ef eg héti nokkurum manni trausti mínu eða umsjá að þeim skyldi mun í 
fara." 


Húsfreyja hans mælti: "Fyrr væri illa en þú værir drottinsviki." 


Kári dvaldist þar sex nætur síðan. 


150. kafli 


Kári talar nú við Björn: "Við skulum ríða austur um fjall og ofan í Skaftártungu og fara leynilega um 
þingmannasveit Flosa því að eg ætla að koma mér utan austur í Álftafirði." 


Björn mælti: "Þetta er hættuför mikil og munu fáir hug til hafa nema þú og eg." 


Húsfreyja mælti: "Ef þú fylgir Kára illa þá skalt þú það vita að aldrei skalt þú koma í mína rekkju sinn 
síðan. Skulu frændur mínir gera fjárskipti með okkur." 


"Það er líkara húsfreyja," segir Björn, "að fyrir öðru þurfi ráð að gera en það beri til skilnaðar okkars 
því að eg mun mér bera vitni um það hver garpur eða afreksmaður eg er í vopnaskipti." 


Þeir ríða nú um daginn á fjall og aldrei almannaveg og ofan í Skaftártungu og fyrir ofan bæi alla til 
Skaftár og leiddu hesta sína í dæl nokkura. En þeir voru á njósn og höfðu svo um sig búið að þá mátti 
ekki sjá. 


196 


Kári mælti þá til Bjarnar: "Hvað skulum við til taka ef þeir ríða hér ofan að okkur af fjallinu?" 


"Munu eigi tveir til," segir Björn, "annaðhvort að ríða undan norður með brekkunum og láta þá ríða 
um fram eða bíða ef nokkurir dveljast eftir og ráða þá að þeim." 


Margt töluðu þeir um þetta og hafði Björn í sínu orði hvort að hann vildi flýja sem harðast eða hitt að 
hann vildi bíða og taka í móti og þótti Kára að þessu allmikið gaman. 


Nú er að segja frá Sigfússonum að þeir riðu þann dag heiman sem þeir höfðu sagt Birni. Þeir komu í 
Mörk og drápu þar á dyr og vildu finna Björn en húsfreyja gekk til dyra og heilsaði þeim. Þeir spurðu 
þegar að Birni. 


Hún sagði að hann var riðinn ofan undir Eyjafjöll og svo austur í Holt "því að hann á þar fjárheimtur," 
sagði hún. 


Þeir trúðu þessu og vissu að Björn átti þar fé að heimta, riðu síðan austur á fjall og léttu eigi fyrr en 
þeir komu í Skaftártungu og riðu ofan með Skaftá og áðu þar sem þeir Kári ætluðu. 


Skiptu þeir þá liði sínu. Ketill úr Mörk reið austur í Meðalland og átta menn með honum en hinir 
lögðust niður til svefns og urðu eigi fyrr við varir en þeir Kári komu að þeim. 


Þar gekk nes lítið í ána fram. Gekk Kári þar í fram og bað Björn standa að baki sér og hafa sig eigi 
allmjög frammi, "en ger mér gagn slíkt er þú mátt." 


"Hitt hafði eg ætlað," segir Björn, "að hafa engan mann að hlífiskildi mér en þó er nú þar komið að nú 
munt ráða verða. En með vitsmunum mínum og hvatleik þá mun eg þó verða þér að gagni en óvinum 
okkrum ekki óskeinisamur." 


Þeir stóðu nú upp allir og hljópu að þeim og varð skjótastur Móðólfur Ketilsson og lagði spjóti til 
Kára. Kári hafði skjöldinn fyrir sér og kom þar í lagið og festi í skildinum. Kári snaraði skjöldinn svo 
hart að spjótið brotnaði. Hann hafði brugðið sverðinu og hjó til Móðólfs. Hann hjó í móti. Sverðið 
Kára kom á hjaltið og stökk af í braut og á úlfliðinn Móðólfi og tók af höndina og féll sverðið niður og 
svo höndin en sverð Kára hljóp á síðuna Móðólfi og inn í millum rifjanna. Féll Móðólfur þá og var 
þegar dauður. Grani Gunnarsson þreif spjót og skaut að Kára en Kári skaut niður við skildinum svo að 
fastur stóð í vellinum en tók með hinni vinstri hendi spjótið á lofti og skaut aftur að Grana og tók þegar 
skjöld sinn hinni vinstri hendi. Grani hafði skjöld fyrir sér. Kom spjótið í skjöldinn og gekk þegar í 
gegnum og kom í lærið Grana fyrir neðan smáþarmana og þar í gegnum og svo í völlinn og komst 
hann eigi af spjótinu fyrr en félagar hans drógu hann af og bjuggu um hann í dæl nokkurri með hlífum. 
Maður einn skaust að og ætlaði að höggva fót undan Kára og komst á hlið honum. Björn hjó af þessum 
manni höndina og skaust aftur síðan að baki Kára og fengu þeir honum engan geig gervan. Kári 
slæmdi til þessa manns sverðinu og hjó hann í sundur í miðju. Þá hljóp Lambi Sigurðarson að Kára og 
hjó til hans með sverði. Kári brá við flötum skildinum og beit sverðið ekki á. Kári lagði til hans 
sverðinu framan í brjóstið svo að út gekk meðal herðanna. Varð það hans bani. Þá hljóp að Kára 
Þorsteinn Geirleifsson og ætlaði á hlið Kára. Hann fékk séð Þorstein og slæmdi til hans sverðinu um 
þverar herðarnar svo að í sundur tók manninn. Litlu síðar hjó hann mann banahöggi, Gunnar úr Skál, 
góðan bónda. Björn hafði særða þrjá menn þá er ætlað höfðu til að vinna á Kára og var þó aldrei svo 
frammi að honum væri nein raun í. Varð hann og ekki sár og hvorgi þeirra félaga á fundinum en þeir 
voru allir sárir er undan komust. Hljópu þeir á hesta sína og hleyptu út á Skaftá sem mest máttu þeir og 
urðu svo hræddir að þeir komu hvergi til bæja og hvergi þorðu þeir að segja tíðindin. Þeir Kári æptu að 
þeim er þeir hleyptu út á ána. 


197 


Björn mælti: "Rennið þér nú brennumenn," segir hann. 


Þeir riðu austur í Skógahverfi og léttu eigi fyrr en þeir komu til Svínafells. Flosi var ekki heima er þeir 
komu þar og varð því þaðan ekki eftir leitað. Öllum þótti þeirra ferð hin svívirðlegasta. Kári reið í Skál 
og lýsti þar vígum þessum á hendur sér. Sagði hann þar lát húsbónda og þeirra fimm og sár Grana og 
kvað betra mundu að færa hann til húss ef hann skyldi lifa. Björn mælti og kvaðst eigi nenna að drepa 
hann fyrir mágsemdar sökum en kvað hann þó þess maklegan en þeir er svöruðu kváðu fá fúnað hafa 
fyrir honum. Björn kvað nú kost vera að fúnuðu svo margir af Síðumönnum sem hann vildi. Þeir 
sögðu þá þó ill að vera. Þeir Kári og Björn riðu þá í braut. 


151. kafli 


Kári spurði Björn: "Hvað skulum við nú til ráða taka? Skal eg nú reyna vitsmuni þína." 
Björn svaraði: "Hvort þykir þér undir því mest að við séum sem vitrastir?" 
"Já," sagði Kári, "svo er víst." 


"Þá er skjótt til ráða að taka," segir Björn. "Við skulum ginna þá alla sem þursa og skulum við láta sem 
við munum ríða norður á fjall. En þegar er leiti ber á milli vor þá skulum við snúa aftur og ofan með 
Skaftá og felast þar sem okkur þykir vænlegast meðan leitin er sem áköfust ef þeir ríða eftir." 


Kári mælti: "Svo munum við gera og hafði eg þetta ætlað áður." 


"Svo mun þér reynast," sagði Björn, "að eg mun ekki vera hjátækur í vitsmunum eigi síður en í 
harðræðunum." 


Þeir Kári riðu nú sem þeir höfðu ætlað ofan með Skaftá. Þá fellur áin sum í austur en sum í landsuður. 
Sneru þeir þá ofan með miðkvíslinni og léttu eigi fyrr en þeir komu í Meðalland og á mýri þá er 
Kringlumýri heitir. Þar er hraun allt umhverfis. 


Kári mælti þá við Björn að hann skyldi gæta hesta þeirra og vera á varðhaldi "en mér gerir 
svefnhöfugt." 


Björn gætti hestanna en Kári lagðist niður og svaf allskamma stund áður en Björn vakti hann. Hann 
hafði þá leidda saman hestana og voru þar hjá þeim. 


Björn mælti þá til Kára: "Allmjög þarft þú þó mín til. Mundi sá nú hafa hlaupið í braut frá þér er eigi 
væri jafnvel hugaður sem eg er því að nú ríða hér óvinir þínir að þér og skalt þú svo við búast." 


Kári gekk þá undir hamarskúta nokkurn. 
Björn mælti: "Hvar skal eg nú standa?" 


Kári svarar: "Tveir eru nú kostir fyrir höndum. Sá er annar að þú standir að baki mér og hafir skjöldinn 
að hlífa þér með ef þér kemur hann að nokkuru gagni. Hinn er annar að þú stígir á hest þinn og ríðir 
undan sem þú mátt mest." 


"Það vil eg eigi," sagði Björn. "Heldur þar margt til þess. Það fyrst að vera kann að nokkurar skæðar 
tungur taki svo til orðs að eg renni frá þér fyrir hugleysi ef eg ríð í braut. Hitt er annað að eg veit hver 
veiður þeim mun þykja í mér og munu ríða eftir mér tveir eða þrír en eg verð þér þá þó að engu gagni 
eða liði. Vil eg heldur standa hjá þér og verjast meðan auðið verður." 


198 


Þá var eigi langt að bíða áður reknir voru klyfjahestar fram um mýrina og fóru þar með þrír menn. 
Kári mælti: "Þessir sjá okkur ekki." 
"Látum við þá um ríða," segir Björn. 


Síðan riðu þeir um fram en hinir sex riðu þá að fram og hljópu þegar af baki allir senn og sneru að 
þeim Kára. Fyrst hleypur að þeim Glúmur Hildisson og lagði til Kára með spjóti. Kári snerist undan á 
hæli og missti Glúmur hans og kom lagið í bjargið. Björn sér það og hjó þegar spjótið af skafti fyrir 
Glúmi. Kári hjó til Glúms höllum fæti og kom sverðið á lærið og tók undan fótinn uppi í lærinu og dó 
Glúmur þegar. Þá hljópu fram að Kára Þorfinnssynir, Vébrandur og Ásbrandur. Kári hljóp að 
Vébrandi og rak sverðið í gegnum hann en síðan hjó hann báða fætur undan Ásbrandi. Í þessi svipan 
urðu þeir sárir báðir, Kári og Björn. Þá hljóp að Kára Ketill úr Mörk og lagði til hans spjóti. Kári brá 
upp við fætinum og kom spjótið í völlinn. Kári hljóp á spjótskaftið og braut í sundur. Kári þreif Ketil 
höndum. Björn hljóp að þegar og vildi vega Ketil. 


Kári mælti: "Lát vera kyrrt. Eg skal gefa Katli grið og þó að svo verði, Ketill, oftar að eg eigi vald á 
lífi þínu þá skal eg þig aldrei drepa." 


Ketill svarar fá og reið í braut eftir félögum sínum og sagði þeim er eigi vissu áður tíðindin. Þeir sögðu 
héraðsmönnum tíðindin. Héraðsmenn gerðu þegar herhlaup mikið og fóru þegar með öllum vatnföllum 
og svo langt norður á fjall að þeir voru þrjú dægur í leitinni. En síðan sneru þeir aftur og fór hver til 
síns heimilis. En Ketill og þeir félagar riðu austur til Svínafells og sögðu þar tíðindin. 


Flosi tók lítt á þeirra ferð og kvað þó eigi víst um hvort hér næmi staðar "er Kári engum manni líkur 
þeim sem nú er á Íslandi." 


152. kafli 


Nú er að segja frá Birni og Kára að þeir ríða á sand og leiða hesta sína undir melbakka og skáru fyrir 
þá melinn að þeir dæju eigi af sulti. Kári varð svo nærgætur að hann reið þegar í braut er þeir hættu 
leitinni. Hann reið um nóttina upp eftir héraðinu og síðan á fjall og svo alla hina sömu leið sem þeir 
riðu austur og léttu eigi fyrr en þeir komu í Mið-Mörk. 


Björn mælti þá til Kára: "Nú skalt þú vera vin minn mikill fyrir húsfreyju minni því að hún mun engu 
orði trúa því er eg segi en mér liggur hér nú allt við. Launa þú mér nú góða fylgd er eg hefi þér veitta." 


"Svo skal vera," segir Kári. 

Síðan riðu þeir heim á bæinn. Húsfreyja spurði þá tíðinda og fagnaði þeim vel. 
Björn svaraði: " Aukist hafa heldur vandræðin kerling." 

Hún svarar fá og brosti að. Húsfreyja mælti þá: "Hversu gafst Björn þér Kári?" 


Hann svarar: "Ber er hver að baki nema sér bróður eigi og gafst Björn mér vel. Hann vann á þremur 
mönnum en hann er þó sár sjálfur. Og var hann mér hinn hallkvæmasti í öllu því er hann mátti." 


Þar voru þeir þrjár nætur. Síðan riðu þeir í Holt til Þorgeirs og sögðu honum einum saman tíðindin því 
að þangað höfðu eigi spurst tíðindin fyrr. Þorgeir þakkaði Kára og fannst það á að hann varð þessu 
feginn. Hann spurði Kára að hvað þá væri óunnið það er hann ætlaði að vinna. 


199 


Kári svarar: "Drepa ætla eg Gunnar Lambason og Kol Þorsteinsson ef færi gefur á. Höfum við þá 
drepið fimmtán menn með þeim fimm er við drápum báðir saman en þó vil eg nú biðja þig bænar," 
segir Kári. 


Þorgeir kvaðst veita honum mundu það er hann beiddi. 


Kári mælti: "Það vil eg að mann þenna, er Björn heitir og að vígum hefir verið með mér, takir þú til 
þín og skiptir þú um bústaði við hann og fáir honum bú algert hér hjá þér og halt svo hendi yfir honum 
að engri hefnd sé til hans snúið og er þér það sjálfrátt fyrir sakir höfðingskapar þíns." 


"Svo skal vera," segir Þorgeir. 


Fékk hann þá Birni bú algert að Ásólfsskála en tók við búi í Mörk. Þorgeir færði sjálfur hjón Bjarnar 
til Ásólfsskála og allt búferli hans. Þorgeir sættist á öll mál fyrir Björn og gerði hann alsáttum sáttan 
við þá. Þótti Björn nú miklu heldur maður en áður fyrir sér. 


Kári reið í braut og létti eigi fyrr en hann kom vestur í Tungu til Ásgríms Elliða-Grímssonar. Hann tók 
við Kára ágæta vel. Kári sagði honum frá öllum atburðum þeim er orðið höfðu í vísum. Ásgrímur lét 
vel yfir því og spurði hvað Kári ætlaðist þá fyrir. 


Kári svaraði: "Eg ætla að fara utan eftir þeim og sitja svo að þeim og drepa þá ef eg fæ náð þeim." 
Ásgrímur sagði að hann væri engum manni líkur fyrir hreysti sína. Þar var hann nokkurar nætur. 


Síðan reið hann til Gissurar hvíta. Gissur tók við Kára báðum höndum. Kári dvaldist þar nokkura 
stund. Hann sagði Gissuri að hann mundi ríða ofan á Eyrar. Gissur gaf Kára sverð gott að skilnaði. 


Reið hann nú ofan á Eyrar og tók sér þar fari með Kolbeini svarta. Hann var orkneyskur maður og 
aldavinur Kára og var hinn kappsamasti og hinn vaskasti maður. Tók hann við Kára báðum höndum 
og kvað eitt skyldu yfir þá ganga báða. 


153. kafli 


Nú er þar til máls að taka er Flosi er, að þeir riðu austur til Hornafjarðar. Fylgdu Flosa flestir allir 
þingmenn hans. Fluttu þeir þá austur vöru sína og önnur föng og fargögn öll þau er þeir skyldu hafa 
með sér. Síðan bjuggu þeir ferð sína og skip. Var Flosi nú við skipið þar til er þeir voru búnir. En 
þegar er byr gaf létu þeir í haf. Þeir höfðu langa útivist og veðráttu illa. Fóru þeir þá hundvillir. 


Það var einu hverju sinni að þeir fengu áföll stór þrjú nokkur. Sagði Flosi þá að þeir mundu nokkur 
vera í nánd löndum og þetta væru grunnföll. Þoka var á mikil en veðrið óx svo að hríð mikla gerði að 
þeim. Fundu þeir eigi fyrr en þá keyrði á land upp um nótt eina og varð þar borgið mönnum en skip 
braut allt í spón og fé máttu þeir ekki bjarga. Urðu þeir að leita sér verma. 


En um daginn eftir gengu þeir upp á hæð nokkura. Var þá veður gott. Flosi spurði ef nokkur maður 
kenndi land þetta. Þar voru þeir menn tveir er farið höfðu áður og sögðust kenna að vísu "og erum vér 
komnir við Orkneyjar í Hrossey." 


"Fá máttum vér betri landtöku," segir Flosi, "því að Helgi Njálsson var hirðmaður Sigurðar jarls 
Hlöðvissonar er eg vó." 


200 


Leituðu þeir sér þá fylgsnis og reyttu á sig mosa og lágu svo um stund og eigi langa áður Flosi mælti: 
"Ekki skulum vér hér liggja lengur svo að landsmenn verði þess varir." 


Stóðu þeir þá upp og gerðu ráð sitt. 


Flosi mælti þá til sinna manna: " Vér skulum ganga allir á vald jarlsins. Gerir oss ekki annað því að jarl 
hefir að líku líf vort ef hann vill eftir því leita." 


Gengu þeir þá allir í braut þaðan. Flosi mælti að þeir skyldu engum manni segja tíðindin eða frá 
ferðum sínum fyrr en hann segði jarli. 


Fóru þeir þá til þess er þeir fundu menn þá er þeim vísuðu til jarls. Gengu þeir þá fyrir jarl og kvaddi 
Flosi hann og allir þeir. Jarl spurði hvað manna þeir væru. Flosi nefndi sig og sagði úr hverri sveit 
hann var af Íslandi. Jarl hafði spurt áður brennuna og kenndist hann af því þegar við mennina. 


Jarl spurði þá Flosa: "Hvað segir þú mér til Helga Njálssonar, hirðmanns míns?" 
"Það," sagði Flosi, "að eg hjó höfuð af honum." 
Jarl mælti: "Takið þá alla." 


Þá var svo gert. Þá kom að í því Þorsteinn Síðu-Hallsson. Flosi átti Steinvöru systur Þorsteins. 
Þorsteinn var hirðmaður Sigurðar jarls. En er Þorsteinn sá Flosa höndlaðan þá gekk hann fyrir jarl og 
bauð fyrir Flosa allt það góss er hann átti. Jarl var hinn reiðasti og hinn erfiðasti lengi. En þó kom svo 
um síðir við umtölur góðra manna með Þorsteini, því að hann var vel vinum horfinn og gengu margir 
til að flytja með honum, að jarl tók sættum við þá og gaf Flosa grið og öllum þeim. Hafði jarl á því 
ríkra manna hátt að Flosi gekk í þá þjónustu sem Helgi Njálsson hafði haft. Gerðist Flosi þá hirðmaður 
Sigurðar jarls og kom hann sér brátt í kærleika mikla við jarlinn. 


154. kafli 


Þeir Kári og Kolbeinn svarti létu út hálfum mánuði síðar af Eyrum en þeir Flosi úr Hornafirði. Gaf 
þeim vel byri og voru skamma stund úti. Tóku þeir Friðarey. Hún er á milli Hjaltlands og Orkneyja. 
Tók við Kára sá maður er Dagviður hvíti hét. Hann sagði Kára allt um ferðir þeirra Flosa slíkt sem 
hann hafði vís orðið. Hann var hinn mesti vin Kára og var Kári með honum um veturinn. Höfðu þeir 
þá fréttir vestan um veturinn úr Hrosseyju allar þær er þar gerðust. 


Sigurður jarl bauð til sín að jólum Gilla jarli mági sínum úr Suðureyjum. Hann átti Svanlaugu systur 
Sigurðar jarls. Þá kom og til Sigurðar jarls konungur sá er Sigtryggur hét. Hann var af Írlandi. Hann 
var sonur Ólafs kvarans en móðir hans hét Kormlöð. Hún var allra kvenna fegurst og best að sér orðin 
um það allt er henni var ósjálfrátt en það er mál manna að henni hafi allt verið illa gefið það er henni 
var sjálfrátt. 


Brjánn hét konungur sá er hana hafði átta og voru þau þá skilin því að hann var allra konunga best að 
sér. Hann sat í Kunnjáttaborg. Bróðir hans var Úlfur hræða, hinn mesti kappi og hermaður. Fóstri 
Brjáns konungs hét Kerþjálfaður. Hann var son Kylfis konungs þess er margar orustur átti við Brján 
konung og stökk úr landi fyrir honum og settist í stein. En þá er Brjánn konungur gekk suður þá fann 
hann Kylfi konung og sættust þeir þá. Tók þá Brjánn konungur við syni hans Kerþjálfaði og unni 
meira en sínum sonum. Hann var þá roskinn er þetta er tíðinda og var allra manna fræknastur. 
Dungaður hét son Brjáns konungs en annar Margaður, þriðji Taðkur, þann köllum vér Tann. Hann var 
þeirra yngstur en hinir eldri synir Brjáns konungs voru frumvaxta og manna vasklegastir. Ekki var 
Kormlöð móðir barna Brjáns konungs. En svo var hún orðin grimm Brjáni konungi eftir skilnað þeirra 


201 


að hún vildi hann gjarna feigan. Brjánn konungur gaf upp þrisvar útlögum sínum hinar sömu sakar. En 
ef þeir misgerðu oftar þá lét hann dæma þá að lögum. Og má af slíku marka hvílíkur konungur hann 
hefir verið. 


Kormlöð eggjaði mjög Sigtrygg son sinn að drepa Brján konung. Sendi hún hann af því til Sigurðar 
jarls að biðja hann liðs. Kom Sigtryggur konungur fyrir jól til Orkneyja. Þar kom þá og Gilli jarl sem 
fyrr var ritað. 


Svo var mönnum skipað að Sigtryggur konungur sat í miðju hásæti en til sinnar handar konungi sat 
hvor jarlanna. Sátu menn þeirra Sigtryggs konungs og Gilla jarls innar frá en utar frá Sigurði jarli sat 
Flosi og Þorsteinn Síðu-Hallsson og var skipuð öll höllin. 


Sigtryggur konungur og Gilli jarl vildu heyra tíðindi þau er gerst höfðu um brennuna og svo síðan er 
hún varð. Þá var fenginn til Gunnar Lambason að segja söguna og var settur undir hann stóll. 


155. kafli 


Í þenna tíma komu þeir Kári og Kolbeinn og Dagviður hvíti til Hrosseyjar öllum á óvart og gengu upp 
þegar á land en nokkurir menn gættu skips. Kári og þeir félagar gengu upp til jarlsbæjarins og komu að 
höllinni um drykkju. Bar það saman og þá var Gunnar að að segja söguna en þeir Kári hlýddu til á 
meðan úti. Þetta var jóladaginn sjálfan. 


Sigtryggur konungur spurði: "Hversu þoldi Skarphéðinn í brennunni?" 

"Vel fyrst lengi," sagði Gunnar, "en þó lauk svo að hann grét." 

Og um allar sagnir hallaði hann mjög til en ló víða frá. 

Kári stóðst þetta eigi. Hljóp hann þá inn með brugðnu sverði og kvað vísu þessa: 


Hrósa hildar fúsir, 

hvað hafa til fregið skatnar 
hve, ráfáka, rákum? 
rennendr Níals brennu. 
Varðat veiti-Njörðum 
víðeims að það síðan, 

hrátt gat hrafn að slíta 
hold, slælega goldið. 


Þá hljóp hann innar eftir höllinni og hjó á hálsinn Gunnari Lambasyni og svo snart að höfuðið fauk 
upp á borðið fyrir konunginn og jarlana. Urðu borðin í blóði einu og svo klæðin jarlanna. 


Sigurður jarl kenndi manninn þann er vegið hafði vígið og mælti: "Takið þér Kára og drepið hann." 


Kári hafði verið hirðmaður Sigurðar jarls og var allra manna vinsælastur og stóð engi upp að heldur þó 
að jarl ræddi um. 


Kári mælti: "Það munu margir mæla herra að eg hafi þetta verk fyrir yður unnið að hefna hirðmanns 
yðvars." 


202 


Flosi mælti: "Ekki gerði Kári þetta um sakleysi því að hann er í engum sættum við oss. Gerði hann það 
að sem hann átti." 


Kári gekk í braut og varð ekki eftir honum gengið. Fór Kári til skips síns og þeir félagar. Var þá veður 
gott. Sigldu þeir suður til Kataness og fóru upp í Þrasvík til göfugs manns er Skeggi hét og voru með 
honum mjög lengi. 


Þeir í Orkneyjum hreinsuðu borðin og báru út hinn dauða. Jarli var sagt að þeir hefðu siglt suður til 
Skotlands. 


Sigtryggur konungur mælti: "Þessi var herðimaður mikill fyrir sér er svo rösklega vann að og sást ekki 
fyrir." 


Sigurður jarl svaraði: "Engum manni er Kári líkur í hvatleik sínum og áræði." 
Flosi tók nú til og sagði söguna frá brennunni. Bar hann öllum vel og var því trúað. 


Sigtryggur konungur vakti þá til um erindi sín við Sigurð jarl og bað hann fara til orustu með sér í móti 
Brjáni konungi. Jarl var lengi erfiður en þar kom um síðir að hann gerði á kost. Mælti hann það til að 
eiga móður hans og vera síðan konungur á Írlandi ef þeir felldu Brján. En allir löttu Sigurð jarl í að 
ganga og týði ekki. Skildu þeir að því að Sigurður jarl hét ferðinni en Sigtryggur konungur hét honum 
móður sinni og konungdómi. Var svo mælt að Sigurður jarl skyldi kominn með her sinn allan til 
Dyflinnar að pálmsunnudegi. 


Fór Sigtryggur konungur þá suður til Írlands og sagði Kormlöðu móður sinni að jarl hafði í gengið og 
svo hvað hann hafði til unnið. Hún lét vel yfir því en kvað þau þó skyldu draga að meira lið. 
Sigtryggur spurði hvaðan þess væri að von. 


Hún sagði að víkingar tveir lágu úti fyrir vestan Mön og höfðu þrjá tigu skipa "og svo harðfengir að 
ekki stendur við. Heitir annar Óspakur en annar Bróðir. Þú skalt fara til móts við þá og lát ekki að 
skorta að koma þeim í með þér hvað sem þeir mæla til." 


Sigtryggur konungur fer nú og leitar víkinganna og fann þá fyrir utan Mön. Ber Sigtryggur konungur 
þegar upp erindi sín en Bróðir skarst undan allt til þess er Sigtryggur konungur hét honum 
konungdómi og móður sinni. Og skyldi þetta fara svo hljótt að Sigurður jarl yrði eigi vís. Hann skyldi 
og koma fyrir pálmsunnudag með her sinn til Dyflinnar. Sigtryggur konungur fór heim til móður 
sinnar og sagði henni hvar þá var komið. 


Eftir þetta talast þeir við Óspakur og Bróðir. Sagði þá Bróðir Óspaki alla viðræðu þeirra Sigtryggs og 
bað hann fara til bardaga með sér í móti Brjáni konungi og kvað sér mikið við liggja. Óspakur kvaðst 
eigi vilja berjast í móti svo góðum konungi. Urðu þeir þá báðir reiðir og skiptu þegar liði sínu. Hafði 
Óspakur tíu skip en Bróðir tuttugu. Óspakur var heiðinn og allra manna vitrastur. Hann lagði skip sín 
inn á sundið en Bróðir lá fyrir utan. Bróðir hafði verið maður kristinn og messudjákn að vígslu en hann 
hafði kastað trú sinni og gerðist guðníðingur og blótaði nú heiðnar vættir og var allra manna 
fjölkunnigastur. Hann hafði herbúnað þann er eigi bitu járn. Hann var bæði mikill og sterkur og hafði 
hár svo mikið að hann drap undir belti sér. Það var svart. 


203 


156. kafli 


Það bar við eina nótt að gnýr mikill kom yfir þá Bróður svo að þeir vöknuðu við allir og spruttu upp og 
fóru í klæði sín. Þar með rigndi á þá blóði vellanda. Hlífðu þeir sér þá með skjöldum og brunnu þó 
margir. Undur þetta hélst allt til dags. Maður hafði látist af hverju skipi. Sváfu þeir þá um daginn. 


Aðra nótt varð enn gnýr og spruttu þá enn allir upp. Þá renndu sverð úr slíðrum en öxar og spjót flugu í 
loft upp og börðust. Sóttu þá vopnin svo fast að þeim að þeir urðu að hlífa sér og urðu þó margir sárir 
en dó maður af hverju skipi. Hélst undur þetta allt til dags. Sváfu þeir þá enn um daginn eftir. 


Þriðju nótt varð gnýr með sama hætti. Þá flugu að þeim hrafnar og sýndist þeim úr járni nefin og 
klærnar. Hrafnarnir sóttu þá svo fast að þeir urðu að verja sig með sverðum en hlífðu sér með 
skjöldum. Gekk þessu enn til dags. Þá hafði enn látist maður af hverju skipi. Þeir sváfu þá enn fyrst. 


En er Bróðir vaknaði varp hann mæðilega öndunni og bað skjóta utan báti "því að eg vil finna Óspak." 
Steig hann þá í bátinn og nokkurir menn með honum. En er hann fann Óspak sagði hann honum öll 
undur þau er fyrir þá hafði borið og bað hann segja sér fyrir hverju vera mundi. Óspakur vildi eigi 
segja honum fyrr en hann seldi honum grið. Bróðir hét honum griðum en Óspakur dró þó undan allt til 
nætur því að Bróðir vó aldrei víg um nætur. 


Óspakur mælti þá: "Þar sem blóði rigndi á yður þar munuð þér hella út margs manns blóði, bæði yðru 
og annarra. En þar sem þér heyrðuð gný mikinn þar mun yður sýndur heimsbrestur og munuð þér 
deyja allir brátt. En þar er vopnin sóttu að yður, það mun vera fyrir orustu. En þar sem hrafnar sóttu að 
yður, það eru óvinir þeir er þér trúið á og yður munu draga til helvítis kvala." 


Bróðir varð svo reiður að hann mátti engu svara og fór þegar til manna sinna og lét þekja sundið allt 
með skipum og bera strengi á land og ætlaði að drepa þá alla eftir um morguninn. Óspakur sá ráðagerð 
þeirra alla. Þá hét hann að taka trú rétta og fara til Brjáns konungs og fylgja honum til dauðadags. 
Hann lét þá taka það til ráðs að þekja öll skipin og forka með landinu og höggva strengi þeirra Bróður. 
Tók þá að reiða saman skipin en þeir voru sofnaðir. 


Þeir Óspakur fóru þá út úr firðinum og svo vestur til Írlands og léttu eigi fyrr en þeir komu til 
Kunnjátta. Og sagði Óspakur Brjáni konungi allt það er hann var vís orðinn og tók skírn og fal sig 
konungi á hendi. 


Síðan lét Brjánn konungur safna líði um allt ríki sitt og skyldi kominn herinn allur til Dyflinnar í 
vikunni fyrir pálmdrottinsdag. 


157. kafli 


Sigurður jarl Hlöðvisson bjóst af Orkneyjum. Flosi bauð að fara með honum. Jarl vildi það eigi þar 
sem hann átti suðurgöngu sína að leysa. Flosi bauð fimmtán menn af liði sínu til ferðarinnar en jarl 
þekktist það. En Flosi fór með Gilla jarli í Suðureyjar. Þorsteinn Síðu-Hallsson fór með Sigurði jarli, 
Hrafn hinn rauði, Erlingur af Straumey. Jarl vildi eigi að Hárekur færi en kveðst segja honum mundu 
fyrstum tíðindin. 


Sigurður jarl kom með allan her sinn að pálmadegi til Dyflinnar. Þar var kominn Bróðir með sínu liði. 
Bróðir reyndi til með forneskju hversu ganga mundi orustan. En svo gekk fréttin ef á föstudegi væri 
barist að Brjánn konungur mundi falla og hafa sigur en ef fyrr væri barist þá mundu þeir allir falla er í 
móti honum væru. Þá sagði Bróðir að föstudaginn skyldi berjast. 


204 


Fimmtadaginn reið maður að þeim Kormlöðu á apalgrám hesti og hafði í hendi pálstaf. Hann talaði 
lengi við þau Bróður og Kormlöðu. 


Brjánn konungur var kominn með allan her sinn til borgarinnar. Föstudaginn fór út herinn allur af 
borginni og var fylkt liðinu hvorutveggja. Bróðir var í annan arm fylkingar en í annan Sigtryggur 
konungur. Sigurður jarl var í miðju liðinu. 


Nú er að segja frá Brjáni konungi að hann vildi eigi berjast föstudaginn og var skotið um hann 
skjaldborg og fylkt þar liðinu fyrir framan. Úlfur hræða var í þann fylkingararminn sem Bróðir var til 
móts en í annan fylkingararm var Óspakur og synir Brjáns konungs þar er Sigtryggur var í móti en í 
miðri fylkingunni var Kerþjálfaður og voru fyrir honum borin merkin. 


Fallast nú að fylkingarnar. Varð þá orusta allhörð. Gekk Bróðir í gegnum lið og felldi þá alla er 
fremstir stóðu en hann bitu ekki járn. Úlfur hræða sneri þá í móti honum og lagði til hans þrisvar 
sinnum svo fast að Bróðir féll fyrir í hvert sinn og var við sjálft að hann mundi eigi á fætur komast. En 
þegar er hann fékk upp staðið þá flýði hann undan og í skóg. 


Sigurður jarl átti harðan bardaga við Kerþjálfað. Kerþjálfaður gekk svo fast fram að hann felldi þá alla 
er fremstir voru. Rauf hann fylking Sigurðar jarls allt að merkinu og drap merkismanninn. Fékk jarl þá 
til annan mann að bera merkið. Varð þá enn orusta hörð. Kerþjálfaður hjó þenna þegar banahöggi og 
hvern að öðrum þá er í nánd voru. Sigurður jarl kvaddi þá til Þorstein Síðu-Hallsson að bera merkið. 
Þorsteinn ætlaði upp að taka merkið. 


Þá mælti Ámundi hvíti: "Ber þú eigi merkið Þorsteinn því að þeir eru allir drepnir er það bera." 
"Hrafn hinn rauði," sagði jarl, "ber þú merkið." 

Hrafn svaraði: "Ber þú sjálfur fjanda þinn." 

Jarl mælti: "Það mun vera maklegast að fari allt saman, karl og kýll." 


Tók hann þá merkið af stönginni og kom í millum klæða sinna. Litlu síðar var veginn Ámundi hvíti. 
Þá var og Sigurður jarl skotinn spjóti í gegnum. 


Óspakur hafði gengið um allan fylkingararminn. Hann var orðinn sár mjög en látið sonu Brjáns báða 
áður. Sigtryggur konungur flýði fyrir honum. Brast þá flótti í öllu liðinu. 


Þorsteinn Síðu-Hallsson nam staðar þá er allir flýðu aðrir og batt skóþveng sinn. Þá spurði 
Kerþjálfaður hví hann rynni eigi. "Því," sagði Þorsteinn, "að eg tek eigi heim í kveld þar sem eg á 
heima út á Íslandi." 


Kerþjálfaður gaf honum grið. 


Hrafn hinn rauði var eltur út á á nokkura. Hann þóttist þar sjá helvítis kvalar í niðri og þótti honum 
djöflar vilja draga sig til. 


Hrafn mælti þá: "Runnið hefir hundur þinn, Pétur postuli, til Róms tvisvar og mundi renna hið þriðja 
sinn ef þú leyfðir." 


Þá létu djöflar hann lausan og komst Hrafn yfir ána. 


205 


Bróðir sá nú að liðið Brjáns konungs rak flóttann og var fátt manna hjá skjaldborginni. Hljóp hann þá 
úr skóginum og rauf alla skjaldborgina og hjó til konungsins. Sveinninn Taðkur brá upp við hendinni 
og tók hana af honum og höfuðið af konunginum en blóðið konungsins kom á handarstúf sveininum 
og greri þegar fyrir stúfinn. 


Bróðir kallaði þá hátt: "Kunni það maður manni að segja að Bróðir felldi Brján." 


Þá var runnið eftir þeim er flóttann ráku og sagt þeim fallið Brjáns konungs. Sneru þeir þá aftur þegar 
Úlfur hræða og Kerþjálfaður. Slógu þeir þá hring um þá Bróður og felldu að þeim viðu. Var þá Bróðir 
höndum tekinn. Úlfur hræða reist á honum kviðinn og leiddi hann um eik og rakti svo úr honum 
þarmana og dó hann eigi fyrr en allir voru úr honum raktir. Menn Bróður voru og allir drepnir. Síðan 
tóku þeir lík Brjáns konungs og bjuggu um. Höfuð konungsins var gróið við bolinn. Fimmtán menn af 
brennumönnum féllu í Brjánsorustu. Þar féll og Halldór son Guðmundar hins ríka og Erlingur af 
Straumey. 


Föstudagsmorgun varð sá atburður á Katanesi að maður sá er Dörruður hét gekk út. Hann sá að menn 
riðu tólf saman til dyngju einnar og hurfu þar allir. Hann gekk til dyngjunnar. Hann sá inn í glugg einn 
er á var og sá að þar voru konur inni og höfðu færðan upp vef. Mannahöfuð voru fyrir kljána en 
þarmar úr mönnum fyrir viftu og garn, sverð var fyrir skeið en ör fyrir hræl. 


Þær kváðu vísur þessar: 


Vítt er orpið 

fyrir valfalli 

rifs reiðiský, 
rignir blóði. 

Nú er fyrir geirum 
grár upp kominn 
vefr verþjóðar 

er þær vinur fylla 
rauðum vefti 
Randvés bana. 


Sjá er orpinn vefr 
ýta þörmum 

og harðkléaðr 
höfðum manna. 

Eru dreyrrekin 

dörr að sköftum, 
járnvarðr yllir 

en örum hrælaðr. 
Skulum slá sverðum 
sigrvef þenna. 


Gengr Hildr vefa 
og Hjörþrimul, 
Sanngríðr, Svipul 
sverðum tognum. 
Skaft mun gnesta, 
skjöldr mun bresta, 
mun hjálmgagar 

í hlíf koma. 


206 


Vindum, vindum 

vef darraðar, 

þann er ungr konungr 
átti fyrri. 

Fram skulum ganga 
og í fólk vaða 

þar er vinir vorir 
vopnum skipta. 


Vindum, vindum 
vef darraðar 

og siklingi 

síðan fylgjum. 
Þar sjá bragna 
blóðgar randir 
Gunnr og Göndul 
er grami hlífðu. 


Vindum, vindum 
vef darraðar 

þar er vé vaða 
vígra manna. 
Látum eigi 

líf hans farast, 
eiga valkyrjur 
vals um kosti. 


Þeir munu lýðir 
löndum ráða 

er útskaga 

áðr um byggðu. 
Kveð eg ríkum gram 
ráðinn dauða. 

Nú er fyrir oddum 
jarlmaðr hniginn. 


Og munu Írar 

angr um bíða, 

það er aldrei mun 
ýtum fyrnast. 

Nú er vefr ofinn, 
en völlr roðinn, 
munu um lönd fara 
læspjöll gota. 


Nú er ógurlegt 
um að litast 

er dreyrug ský 
dregr með himni. 
Mun loft litað 
lýða blóði 


207 


er sóknvarðar 
syngja kunnu. 


Vel kváðum vér 
um konung ungan 
sigrhljóða fjöld, 
syngjum heilar. 
En hinn nemi, 

er heyrir á 
seirfljóða hljóð, 
og gumum segi. 


Ríðum hestum 

hart út berum 
brugðnum sverðum 
á braut heðan. 


Rifu þær þá ofan vefinn og í sundur og hafði hver það er hélt á. Gekk Dörruður nú í braut frá 
glugginum og heim en þær stigu á hesta sína og riðu sex í suður en aðrar sex í norður. 


Slíkan atburð bar fyrir Brand í Færeyjum Gneistason. 


Á Íslandi að Svínafelli kom blóð ofan á messuhökul prests föstudaginn langa svo að hann varð úr að 
fara. 


Að Þvottá sýndist presti á föstudaginn langa sjávardjúp hjá altarinu og sá þar í ógnir margar og var það 
lengi að hann mátti eigi syngja tíðirnar. 


Sá atburður varð í Orkneyjum að Hárekur þóttist sjá Sigurð jarl og nokkura menn með honum. Tók 
Hárekur þá hest sinn og reið til móts við jarl. Sáu menn það að þeir fundust og riðu undir leiti nokkurt 
en þeir sáust aldrei síðan og engi urmul fundust af Háreki. 


Gilla jarl í Suðureyjum dreymdi það að maður kæmi að honum og nefndist Herfinnur og kvaðst vera 
kominn af Írlandi. Jarl þóttist spyrja þaðan tíðinda. 


Hann kvað vísu þessa: 


Var eg þar er bragnar börðust, 
brandr gall á Írlandi. 

Margr, þar er mættust törgur, 
málmr gnast í dyn hjálma. 
Sókn þeirra frá eg snarpa, 
Sigurðr féll í dyn vigra. 

Áðr téði ben blæða. 

Brjánn fell og hélt velli. 


Þeir Flosi og jarl töluðu margt um draum þenna. Viku síðar kom þar Hrafn hinn rauði og sagði þeim 
tíðindin öll úr Brjánsorustu, fall konungs og Sigurðar jarls og Bróður og allra víkinganna. 


Flosi mælti: "Hvað segir þú mér til manna minna?" 


208 


"Þar féllu þeir allir," segir Hrafn, "en Þorsteinn mágur þinn þá grið af Kerþjálfaði og er nú með 
honum. Halldór Guðmundarson lést þar." 


Flosi segir jarli að hann mundi í braut fara "eigum vér suðurgöngu af höndum að inna." 


Jarl bað hann fara sem hann vildi og fékk honum skip og það sem hann þurfti og í silfur mikið. Sigldu 
þeir síðan til Bretlands og dvöldust þar um stund. 


158. kafli 


Kári Sölmundarson sagði Skeggja bónda að hann vildi að hann fengi honum skip. Skeggi bóndi gaf 
Kára skip alskipað. Stigu þeir þar á með Kára Dagviður hvíti og Kolbeinn svarti. Sigldu þeir Kári nú 
suður fyrir Skotlandsfjörðu. Þá fundu þeir menn úr Suðureyjum. Þeir sögðu Kára tíðindin af Írlandi og 
svo það að Flosi var farinn til Bretlands og menn hans. En er Kári spurði þetta þá sagði hann félögum 
sínum að hann vill halda suður til Bretlands til móts við þá Flosa. Bað hann þá þann skiljast við sitt 
föruneyti er það þætti betra og kvaðst að engum manni vilja vél draga að hann lést enn á þeim hafa 
óhefnt harma sinna. Allir vildu honum fylgja. Siglir hann þá suður til Bretlands og lögðu þar að í 
leynivog einn. 


Þenna myrgin gekk Kolur Þorsteinsson í borg og skyldi kaupa silfur. Hann hafði mest hæðiyrði við af 
brennumönnum. Kolur hafði talað margt við frú eina ríka og var mjög í gadda slegið að hann mundi fá 
hennar og setjast þar. 


Þenna hinn sama morgun gekk Kári í borgina. Hann kom þar að er Kolur taldi silfrið. Kári kenndi 
hann og hljóp að honum með sverð brugðið og hjó á hálsinn en hann taldi silfrið og nefndi tíu höfuðið 
er það fauk af bolnum. 


Kári mælti: "Segið það Flosa að Kári Sölmundarson hefir vegið Kol Þorsteinsson. Lýsi eg vígi þessu 
mér á hendur." 


Gekk Kári þá til skips síns. Sagði hann þá skipverjum sínum vígið. Þá sigldu þeir norður til Beruvíkur 
og settu upp skip sitt og fóru upp í Hvítsborg í Skotlandi og voru með Melkólfi jarli þau misseri. 


Nú er að segja frá Flosa að hann gengur upp og tekur lík Kols og býr um og gefur fé mikið til legs 
honum. Flosa stukku aldrei hermdaryrði til Kára. Flosi fór þaðan suður um sjá og hóf þá upp göngu 
sína og gekk suður og létti ekki fyrr en hann kom til Rómaborgar. Þar fékk hann svo mikla sæmd að 
hann tók lausn af sjálfum páfanum og gaf þar til fé mikið. Hann fór þá aftur hina eystri leið og dvaldist 
víða í borgum og gekk fyrir ríka menn og þá af þeim mikla sæmd. Hann var í Noregi um veturinn eftir 
og þá skip af Eiríki jarli til útferðar og hann fékk honum mjöl mikið og margir menn aðrir gerðu 
sæmilega til hans. Sigldi hann síðan út til Íslands og kom í Hornafjörð og fór þá heim til Svínafells. 
Hafði hann þá af hendi innt alla sætt sína bæði í utanferðum og fégjöldum. 


159. kafli 


Nú er segja frá Kára að um sumarið eftir fór hann til skips síns og sigldi suður um sæ og hóf upp 
göngu sína í Norðmandí og gekk suður og þá lausn og fór aftur hina vestri leið og tók skip sitt í 
Norðmandí og sigldi norður um sjá til Dofra á Englandi. Þaðan sigldi hann vestur um Bretland og svo 
norður með Bretlandi og norður um Skotlandsfjörðu og létti eigi fyrr en hann kom norður í Þrasvík á 
Katanesi til Skeggja bónda. Fékk hann þá þeim Kolbeini og Dagviði byrðinginn. Sigldi Kolbeinn 
þessu skipi til Noregs en Dagviður var eftir í Friðarey. Kári var þenna vetur á Katanesi. Á þessum vetri 
andaðist húsfreyja hans á Íslandi. 


209 


Um sumarið eftir bjóst Kári til Íslands. Skeggi fékk honum byrðing. Voru þeir þar á átján. Þeir urðu 
heldur síðbúnir og sigldu þó í haf og höfðu langa útivist. En um síðir tóku þeir Ingólfshöfða og brutu 
þar skipið allt í spón en þó varð mannbjörg. Kafahríð var á. Spyrja þeir nú Kára hvað nú skal til ráða 
taka en hann sagði það ráð að fara til Svínafells og reyna þegnskap Flosa. Gengu þeir þá til Svínafells í 
hríðinni. 


Flosi var í stofu. Hann kenndi Kára er hann kom í stofuna og spratt upp í móti honum og minntist til 
hans og setti hann í hásæti hjá sér. Flosi bauð Kára að vera þar um veturinn. Kári þá það. Sættust þeir 
þá heilum sáttum. Flosi gifti þá Kára Hildigunni bróðurdóttur sína er Höskuldur Hvítanesgoði hafði 
átta. Bjuggu þau þá fyrst að Breiðá. 


Það segja menn að þau yrðu ævilok Flosa að hann færi utan þá er hann var orðinn gamall að sækja sér 
skálavið og var hann í Noregi þann vetur. En um sumarið varð hann síðbúinn. Menn ræddu um að vant 
væri skip hans. Flosi sagði vera ærið gott gömlum og feigum og sté á skip og lét í haf og hefir til þess 
skips aldrei spurst síðan. 


Þessi voru börn þeirra Kára Sölmundarsonar og Helgu Njálsdóttur: Þorgerður og Ragneiður og 
Valgerður og Þórður er inni brann. En börn þeirra Hildigunnar og Kára voru þeir Starkaður og Þórður 
og Flosi. Son Flosa var Kolbeinn er ágætastur maður hefir verið einnhver í þeirri ætt. 


Og lúkum vér þar Brennu-Njáls sögu. 


210 


